
Þjóðræknisfélags 

íslendinga 


XXXII. AR 


WINNIPEG, MANITOBA 


Éll 


















































































Víðsvegar um Canada og Bandaríkin 
eru hundruð þúsund manna, kvenna 
og barna, . . . einstaklingar . . . fjöl- 
skyldur . . . og hópar . . . sem njóta 
verndar hjá The Great-West Life. 

Aukin lífsgleði þeirra, einnig trygging 
og ánægja í framtíðinni, er fullvissa 
þeirra, vegna hinna mörgu tegunda 
líftrygginga, slysa, og heilsu og hóp- 
tryggingarskírteina sem þetta félag 
hefir á boðstólum. 


Great-West Life 

ASSURANCE COMPANY 

HEAD OFFICE-WIN NIPEC 






























AUGLÝSINGAR 


Beztu árnaðar óskir til 

Þjóðræknisfélags 
Islendinga í Vesturheimi 

frá 

Vini 



IIVÍ CLECTRICALIY..* 

•Hicnr TM« 

Power for Progress 

Abundant power at reasonable cost is an essential for 
comrnunity progress. In the past, Winnipeg Electric 
Company has provided its customers with a sure supply 
and is today the largest producer of power in the three 
prairie provinces. 


WIWmPEC ELECTBIC COMPANY 




FÉLAGATAL 1950 


■IX MEMORIAM- 

HEIÐURSFÉLAGAR OG FORSETAR 

His Excellency Lord Tweedsmuir, Hon. Patron 
Kjartan Helgason, íyrrum prófastur 
Stephan G. Stephansson, skáld 
Frú Stephanía Guðmundsdóttir, leikkona 
Prófessor Sv. Sveinbjörnsson, tónskáld 
Þorbjörn Bjarnarson, skáld (Þorskabítur) 

Einar H. Kvaran, rithöfundur 

Ragnar E. Kvaran, fyrrum prestur og forseti 

Kristján Níels Július (K. N.), skáld 

Séra Jónas A. Sigurðsson, skáld og forseti 

Dr. Rögnvaldur Pétursson, forseti og ritstjóri 

Prófessor F. S. Cawley, Ph.D. 

Friðrik Swanson, málari 
Kapt. Sigtryggur Jónasson 
Dr. B. J. Brandson, lœknir 
J. Magnús Bjarnason, rithöfundur 
Dr. Hjörtur Thordarson, raffrœðingur 
Mrs. Guðrún H. Finnsdóttir, skáldkona 
Friðrik Hallgrímsson, dómprófastur 


M C C 


URDY CUPPLYr'O. LTD. 


BUILDERS* . 1 SUPPLIES 


AND COAL 


Sargent & Erin 


Winnipeg, Canada 


KOL - KOKS 

Byggingarefn i 
Sementsteypa 


SIMI 37 251 

g Gravel tekja við Bird’s Hill, Manitoba 





AUGLÝSINGAR 


Að ná 
takmarkinu 


Flest fólk setur sér eitthvert takmark sem 
það vill nú um æfina — öryggi, þegar ellin 
ber að dyrum, ferðalög, lærdóm og mentun. 
Sparisjóðs innlegg, hve lítið sem það er, ef 
það er aðeins gert reglulega, er leiðin til 
þess að ná takmarkinu, á hverju þessu 

sviði sem er. Renta og renta af rentu gefa 

_ _ 

drjúgan ágóða. 

THE ROYAL BANK 

OF CANADA 



Félagatal Þjóðræknisfélagsins 1950 


A. Heiðursverndarar 

His Excellency the Right Honourable The Earl of Athlone, K.G. 

Herra Sveinn Björnsson, forseti Islands 

B. Heiðursfélagar 

Dr. Vilhjálmur Stefánsson, landkönnuður, New York 
Prófessor Halldór Hermannsson, Cornell University, N. Y. 

Prófessor Sigurður Nordal, Háskóla Islands, Reykjavík, Isl. 

Prófessor Arni Pálsson, Háskóla Islands, Reykjavík, Isl. 

Dr. Watson Kirkconnell, President Acadia Univ., Wolfville, N. S. 

Dr. Henry Goddard Leach, New York, N. Y. 

Rt. Rev. C. V. Pilcher, D.D., Sydney, Australia 
Jóhannes Jósefsson, íþróttamaður, Reykjavík, Island 
Þorst. Þ. Þorsteinsson, rithöfundur, Winnipeg, Manitoba 
Guttormur J. Guttormsson, skáld, Riverton, Man. 

Dr. Sig. Júl. Jóhannesson, skáld, Winnipeg, Man. 

Mrs. Jakobína Johnson, skáldkona, Seattle, Wash. 

Mrs. Laura Goodman Salverson, skáldkona, Winnipeg, Man. 

Fröken Halldóra Bjarnadóttir, Ritst. Hlín, Akureyri, ísland 
Jónas Jónsson, fyrv. alþingismaður, Reykjavík, Island 
Thor Thors, sendiherra íslands, Washington, D. C. 

Ásgeir Ásgeirsson, alþingismaður, Reykjavík, ísland 
Séra Rúnólfur Marteinsson, Winnipeg, Manitoba 
J. T. Thorson, yfirdómari, Ottawa, Ontario 
J. J. Bíldfell, Winnipeg, Manitoba 
Árni G. Eylands, Reykjavík, Island 
Sigurgeir Sigurðsson biskup Islands 
Gunnar B. Bjömson, Minneapolis, Minnesota 
Ásmundur P. Jóhannsson, Winnipeg, Manitoba 
Einar Jónsson, myndhöggvari, Reykjavík, ísland 
Vilhjálmur Þór, Reykjavík, Island 

Gísli Jónsson, ritstjóri Timaritsins, Winnipeg, Manitoba 

Dr. John C. West, forseti Ríkisháskólans í North Dakota, Grand Forks, N. D. 

Próf. Ásmundur Guðmundsson, formaður í guðfræðideild Háskólans í Reykjavík 

Séra Albert E. Kristjánsson, prestur, Blaine, Washington 

Prófessor Richard Beck, Grand Forks, North Dakota 

Dr. Helgi Briem, Aðalræðismaður, Stokkhólmi í Svíþjóð 

Sigurður Þórðarson, söngstjóri, Reykjavík, fsland 

Dr. Thorbergur Thorvaldson, prófessor í efnafræði, Saskatoon Sask. 

Dr. Árni Helgason, raffræðingur, Chicago, III. 

P. H. T. Thorlakson, M. D. Winnipeg, Manitoba 
Guðmundur Grímsson, dómari, Rugby, North Dakota 
G. J. Oleson, Glenboro, Manitoba 

Einar P. Jónsson, ritstjóri Lögbergs, Winnipeg, Manitoba 
Stefán Einarsson, ritstjóri Heimskringlu, Winnipeg, Manitoba 



6 


AUGLÝSINGAR 







FÉLAGATAL 1950 


7 


C. Ævifélagar 

Arni Sigurðsson, 

Seven Sisters, Man. 

Dr. Helgi P. Briem, 

Consul Gen. of Iceland, 
Stockholm, Svíþjóð 

Grettir Leo Jóhannson, 
Icelandic, Danish Consul, 
Winnipeg, Man. 

Dr. P. H. T. Thorlákson, 
Winnipeg, Man. 

Gunnar R. Paulson, 

New York, U. S. A. 

D. Ársfélagar 

I. ÍSLAND 

Hinrik Björnsson, 

Reykjavík 

Þórhallur Ásgeirsson 
Reykjavík 

Dr. Eggert Steinþórsson, 
Reykjavík 

Frú Gerður Steinþórsson, 
Reykjavík 

Fröken Jóhanna Friðriks- 
dóttir, Reykjavík 

Frú Guðrún J. Erlings, 
Reykjavík 

Mrs. Rannveig Schmidt, 
Reykjavík 


Eggert Levy, hreppstjóri, 
Ösum, Húnavatnssýslu 
Jón Eiríksson, 

Djúpadal, Skagafjarðarsýslu 
Gunnar Norland, 

Reykjavík 
Árni Friðjónsson, 

Siglufirði 

2. ENGLAND 
Miss Ingibjörg ólafsson, 
Stella Maris, 

Rottingdean, Sussex 

3. CANADA 

Árnes, Man. 

Mrs. Guðrún Johnson 
O. G. Ólafsson 
Þorsteinn Sveinsson 
S. J. Thorkelsson 

Ashern, Man. 
Hermann Helgason 
Guðm. Sigurðsson 

Benalto, Alta 
Jóhann M. Hillman 

Brandon, Man. 

Dr. E. J. Skafel 
Dr. Friðrik Fjelsted 


Calgary, Alta. 

Sigurður Sigurðsson 

Camp Morton, Man. 

Þorsteinn Sveinsson 

Clairmont, Alta. 

Magnús G. Guðlaugsson 

Elfros, Sask. 

Jón Jóhannesson 
Sigurður Arngrímsson 

Frobisher, Sask. 

Hjörtur Bergsteinsson 

Gimli, Man. 

Jón Sigurðsson 
Miss Sæunn Bjarnason 

Hayland, Man. 

Mrs. Stefanía Guðmundsson 
Sigurður B. Helgason 
Ólafur Magnússon 
Geirfinnur Pétursson 
Mr. og Mrs. Freeman 
Halldórsson 


REGLUR HVERNIG 
NOTA SKAL TALSÍMA 


ÍI Að tala beint fyrir framan símann og 
ekki í of mikilli fjarlægð 

ÍI Að tala kurteislega og skýrt og með 
venjulegum raddblæ 

ÍI Að segja “Goodbye” eða á annan hátt 
slíta samtalinu vingjarnlega 

<1 Að hengja upp heyrnartækið hóglega 
þegar samtalinu er lokið 


Manitoba Telephone System 

SERVING THE PROVINCE 





AUGLÝSINGAR 


ELECTRICAL LIVING 


is “better living!” 


Modern business and modern homes 
have all benefitted greatly from the intelli- 
gent use of electricity. Electricity is safe, 
clean and economical. . . It gives you the 
maximum of comfort and efficiency at a 
minimum of cost. 

When you need electric service in Win- 
nipeg, be sure to phone 968 231 or write to 



Owned and operated by the Citizens 
of Winnipeg 






FÉLAGATAL 1950 


9 


Hnausa, Man. 

Daniel Halldórsson 
Hiidibrandur í. Hildibrands- 
son 

Sigvaldi Vfdal 
Miss Sigurrós Vídal 

Hodgson, Man. 
Rögnvaldur S. Vídal 

Jarvil, Alta. 

Mrs. Helga Björnsson 

Keewatin, Ont. 

Bjarni Sveinsson 


Kenora, Ont. 

Mrs. Sigríður Pálsson 

Langruth, Man. 

Sigfús Benediktson 

Markerville, Alta. 

Mrs. Rósa S. Benediktson 

Marquette, Man. 

Mrs. Sigríður Sveinson 
S. G. Sveinson 
Árni G. Johnson 


Matheson Island, Man. 

Árni G. Johnson 

Montreal, Que. 
Mrs. H. L. Robson 

Narrows, Man. 
Miss M. Gunnlaugsson 
Kristján Guðmundsson 
Joe Kernested 
Mrs. Arnþóra Kernested 
Miss Katrfn Kernested 
Guðmundur Thorkelsson 


It’s the BAY'S Record Centre 
for the finest in 





Next time you visit the BAY, take a few moments out 
from shopping to hear your favorite music recordings. 
Whatever your taste, you will find a good selection 
of music YOU like, and a pleasant staff 

AT YOUR SERVICE 

Record centre, Fourth Floor. 


I)ttíh>any1i>att dltmtjpann 

___ ev N(1 MAV IC70 


INCORPORATED 3Í? MAY 1670. 






10 


AUGLÝSINGAR 



Cooling! Satisfying! Refreshing' 


‘DREWRYS’ 


^ Lime Rickey 
£ Tom Collins 


The right mixer 
In any Company! 



Símið eftir 

Sil»AWíX>od 

CITY DAIRY 
V0RUM 

934 411 


Síi? 

ICE CREAM 



For Better Living ... 

Across Western Canada United Grain Growers elevators stand 
as vivicl symbols of better service to farmers. 

For more than 45 years this pioneer farmer owned grain 
company has served western farmers and campaignecl for their 
welfare. 

Uníted Grain Growers Límited 

WINNIPEG - EDMONTON - CALGARY - SASKATOON 














FÉLAGATAL 1950 


11 


Osland, B. C. 

Kristján Einarsson 
Friðrik Kristmansson 

Oak Point, Man. 

Jón Finnsson 
Th. Gíslason 
Mrs. Sigríður Árnason 

Oak View, Man. 

Mrs. Jóhannes Johnson 
Thorsteinn Johnson 

Ottawa, Ont. 

Dr. John B. Watkins 
Christian Sivertz 

Otto, Man. 

Mrs. Guðr. G. Eyjólfsson 

Piney, Man. 

Mrs. B. E. Björnsson 
Kristinn Norman 
Lárus S. Freeman 

Red Deer, Alta. 

ófeigur Sigurðsson 


Riverton, Man. 

Mrs. Arnheiður Eyjólfsson 

Selkirk, Man. 

Ásgeir Bjarnason 

Sexsmith, Alta. 

Jón Einarsson 

Siglunes, Man. 

Davið Eggertsson 
Miss Guðbj. Eggertsson 
Ásmundur Freeman 
Grettir Fossman 

Swan River, Man. 
Mrs. Thórdís Samson 
C. Guðmundson 

Tantallon, Sask. 
Helgi Vigfússon 

Toronto, Ont. 

Einar I. Svanbergson 
J. Ragnar Johnson 


Vancouver, B. C. 

Mrs. Kristjana Anderson 
Magnús Eliasson 
Mrs. Matth. Friðriksson 
Mrs. H. S. LeMessurier 
Mrs. Anna Matthíason 
Thor Guðmundson 
Miss Dora Davidson 

Victoria, B. C. 

Dr. J. P. Pálsson 

Virden, Man. 

Böðvar Johnson 

Vogar, Man. 

Björn Eggertsson 
Framar Eyford 
Tómas Guðmundsson 
Mrs. Unnur Hallson 
Mrs. Ingibj. Eggertsson 
Mrs. Óli Johnson 
Miss Margrét Lambertson 
óli Johnson 
J. Eyford 
Jónas Johnson 
Lestrerfél. “Herðubreið” 
Magnús Jóhannesson 
Björns Johnson 
John S. Johnson 


Not To Bc Forgotten 

Seventy five years ago the Icelanders came to Western 
Canada in great nuniibers. — They made this great 
country their home. — They worked for it, they gave it 
all the best that they brought with them from their 
mother country, and they have, in no small way, 
shaped the policies of this land of their their choice. 




12 


AUGLÝSINGAR 


THE TVESTERNIMIVT (1LTD. 

“The Painter’s Supply House Since 1908” 


BERRY BROS. LIONOIL FLOOR 
ENAMEL 

This product is made with Lionoil, is a 
durable material, water-proof and ordinarily 
used in the metal industry. This material can 
be applied to metal, cement or wood. It is 
used for floors, porches and decks. Where 
cement is to be covered we recommend that it 
first be coated with Lionoil Clear, followed 
with finishing coats of Lionoil Floor Enamel. 
It forms a hard, smooth surface, easy to keep 
clean. 



B^Ry brotherS 

- En«mcl> Lítq 0 '” Y 


Xtonoí! 


LIONOIL 

A Rust Preventative on Metal 
— a Protector — a Seal Coat 
on Brick and cement. An 
unequalled floor finish. 


The Western Paint Co» Ltd* 

“The Painter’s Supply House Since 1908” 


521 HARGRAVE ST. 


WINNIPEG, MANITOBA 









FÉLAGATAL 1950 


13 


Óli Johnson 
óskar Johnson 
Páll Jónsson 

Wapah, Man. 

Mrs. Fritz Erlendson 

Watrous, Sask. 
Pétur N. Johnson 

Westbourne, Man. 

Mrs. Lára Sveinsson 

White Rock, B. C. 

S. D. B. Stephanson 

Winnipeg, Man. 
Mrs. Sigríður Árnason 
Mrs. Jónína Christie 
Mrs. Gyða Hurst 
Próf. Skúli Johnson 
Guðm. F. Jónasson 
Capt. Vilhelm Kristjánsson 
Dr. B. H. Olson 
G. S. Thorvaldson, K.C. 
Jónas Thorvarðarson 

Wynyard, Sask. 
Jakob J. Norman 


4. BANDARfKIN 
Alexandria, Va. 

Leifur Magnússon 

Arlington, Va. 

Mrs. J. Sigmundsson 

Baltimore, Md. 

Dr. Stefán Einarsson 

Berkeley, Calif. 

Próf. Sturla Einarsson 
Rev. S. O. Thorlákson 

Blaine, Wash. 

Mrs. Kristn F. Líndal 

Boston, Mass. 

Kapt. Jóhannes G. Ásgeirsson 
Kórmakur Ásgeirsson 
Einar Barnes 
Ari Bjarnason 
Kapt. Jóhannes Björnsson 
Kapt. Björgvin Einarsson 
Valgeir Einarsson 
Andrés Guðmundson 
Kapt. Thor Guðmundson 


Jónas Hallgrímsson 
Björn D. K. Haralz 
Kapt. Gunnlaugur Ilugason 
Kapt. Axel Jóhannsson 
Kapt. Guðmundur Jóhanns- 
son 

Gunnlaugur Jónsson 
Kapt. Theódór Jónsson 
K. Markússon 
Sigtryggur ólafsson 
Guðmundur Pálsson 
Pálmi M. Sigurðsson 
Snorri Einarsson 
Jakob J. Thorvaldson 
Capt. Oskar Gíslason 

Bottineau, N. Dak. 

Ásmundur Benson 
Óskar B. Benson 
Albert Árnason 

Brooklyn, N. Y. 

Rev. David Gulbrandson 

Buena Park, Calif. 
Mrs. J. Giliis 

Cambridge, Mass. 

Próf. Francis P. Magoun, 
Harvard College Library 




























14 


AUGLÝSINGAR 


Dependable 
Fuels .... 


Just 


Good 


Coal 


Telephone 42 871 


JUBILEE COAL 

Company Limited 

CORYDON and OSBORNE 


mm FISH FIiöDl lllS 

-LIMITED- 

Kaupa og flytja út nýan og frosinn fisk. Viðskifta 
er óskað alstaðar frá í Manitoba og Saskatchewan. 


J. H. PAGE, ráðsmaður 


Office Phone 26 328 
Res. Phone 723 917 


311 Chambers St. 


Winnipeg, Manitoba 




FÉLAGATAL 1950 


15 


Camp Crowder, Mo. 
Chaplain G. B. Guðmundsson 

Chicago, 111. 

Emil Beck 

Dr. Árni Helgason 

Sigurthor M. Hinrickson 

Cismont, Va. 

Próf. Frederic T. Wood 

Davis, Calif. 

Dr. V. S. Ásmundsson 

Detroit, Mich. 

Hon. Frederick H. Fljózdal 
Jónas W. Johnson 

Fargo, N. Dak. 

W. A. Myrdal 

Próf. Th. W. Thordarson 

Gloucester, Mass. 

Einar Anderson 
Jónas B. Johnson 


Grand Forks, N. Dak. 

University Library 

Hallson, N. Dak. 

Árni J. Jóhannsson 

Huntington Park, Calif. 

Dr. Paul V. Jameson 
Miss Eilen Jameson 

Ivanhoe, Minn. 

Peter H. Foss 

Jackson, Mich. 
Andrew H. Palmi 

La Kota, N. Dak. 
Einar Johnson 

Lincoln, Nebr. 

Próf. Joseph Alexis 

Los Angeles, Calif. 
Gunnar Bergman 


Minneapolis, Minn. 

Ásm. Bjarnason 
Björn G. Björnsson 
Hjálmar Björnsson 
K. Valdimar Björnsson 
Sr. David Gulbrandson 
Guðmund Peterson 
Gunnar S. Bardal 
Rev. Sveinbjörn Ólafsson 

Minneota, Minn. 

Gunnar S. Bardal 

Sr. Guttormur Guttormsson 

Einar Hallgrímsson 

J. P. ísfeld 

Jóseph Jósephson 

John A. Johnson 

John L. Johnson 

National City, Calif. 
John S. Laxdal 

New Brunswick, N. J. 

Rutger's University Library 
Prófessor Helgi Johnson 

New Haven, Conn. 

Próf. Adolph B. Benson 
Yale University Library 


Canada húsmæður eru gætnar í innkaupum sínum 



Já, þær hafa meiri peninga að kaupa fyrir, en nota þá hyggi- 
legar. — Hver eirpeningur er mikils virði. Þessvegna selst 
meira og meira af hinum ágætu Blue Ribbon vörum. Þess- 
vegna borgar það sig að kaupa— 

BLUE RIBBON TEA, COFFEE, BAKING POWDER, 
EXTRACTS, SPICES, o. s. framv. 

Meira en 60 ár hafa vinsældir “Blue Ribbon” 
farið stöðugt vaxandi. 

BLUE RIBBON LlMlTED 

WINNIPEG MANITOBA 


CONGRATULATIONS 

to our Icelandic friends on the 
75th ANNIVERSARY 
of their colonization in Western Canada 

Grant's Brewery Limlted 

WINNIPEG - MANITOBA 

























































































TIMARIT 


ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ÞRÍTUGASTI OF ANNAR ÁRGANGUR, 1950 


Ritstjóri: Gísli Jónsson 



WINNIPEG, MANITOBA 
Gefið út af Þjóðræknisfélagi Islendinga í Vesturheimi 

1951 



Myndirnar 

i - . 1 1 

Bls. 

Gunnsteinn Eyjólfsson. 71 

Jón Friðfinnsson. 73 

Haraldur Sigurgeirsson. 74 

H. Sigurður Helgason. 75 

Þórarinn Jónsson. 76 

Hjörtur (Harry) Lárusson. 77 

Jónas Pálsson. 78 

Stgr. K. Hall. 79 

Ólafur Hallsson. 81 

Thordur J. W. Swinhurne. 82 • 

Björgvin Guðmundsson. 82 

Siguribjörn Sigurðsson. 84 

Thordís Louise Gudmunds. 85 

Ragnar H. Ragnar. 87 

Elma Gíslason. 88 

The Harp of the Valkyries, Emile Walters. 91 

Abraham Lincoln, Jón Magnús Jónson. 93 

Nína Sæmundsson að verki. 94 

Ávextir og silfur, Dr. Ágúst Blöndal.105 

Víkingur (snjómynd), Kristín Johnson.109 


PRENTAÐ HJA VIKING PRINTERS, 853 SARGENT AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA 























Efnisyfirlit 


Bls. 

G. /.: Formáli..... 4 

Þorst. Þ. Þorsteinsson: Sporin frá 1875. 5 

Dr. Stefán Einarsson: Vestur-íslenskir rithöfundar. 17 

Dr. Richard Beck: Vestur-íslensk ljóðskáld. 39 

Gísli Jónsson: Nokkur Vestur-íslensk tónskáld. 71 

Hólmfríöur Danielson: Nokkrir Vestur-íslenskir listamenn. 89 

Bækur, G. J .114 

Þrítugasta og fyrsta ársþing.117 











FORMÁLI 

Á þessu ári hefi eg hagað útgáfu Tímaritsins á nokkuð annan veg en tíðkast 
hefir á undanförnum árurn. 1 staðinn fyrir kvæði, sögur og greinar ýmislegs 
efnis, hefi eg helgað alt ritið Sjötíu og fimm ára landnámi og andlegu starfi 
Islendinga og niðja þeirra á þessum slóðurn. Takmörkin varð samt að setja 
einhversstaðar. Þess vegna eru engir taldir, hversu nýtir eða merkir menn 
sem þeir voru eða kunna að vera, sem hafa unnið sér fé eða frama eða góðan 
orðstír á sama vettvangi og aðrir borgarar landsins án tillits til þjóðernis eða 
tungu, svo sem læknar, lögfræðingar, prestar, kennarar, stjórnfræðingar, vís- 
indamenn eða tónlistarfólk. Að vísu koma til greina nöfn sumra slíkra 
manna, en af öðrum ástæðum, svo sem sýnt er í söguþáttum þeim, er á eftír 
fara. 

Fyrsta greinin sviftir fortjaldinu og sýnir í fáum myndum inn á svið hins 
mikla ævintýris—hins síðasta landnáms og bólfestu Islendinga í þessari álfu. 
Þá koma hvað af hverju þættir þeirra rnanna og kvenna, sem eitthvað hafa 
lagt af mörkum frá sjálfum sér í bókvísi, sagnagerð, ljóðaskáldskap, tónment 
eða myndlistum. Þó að sjálfsögðu allir séu ekki taldir, sem ættu það skilið, þá 
hygg eg, að þetta muni vera fullkomnasta og víðtækasta yfirlit yíir fagur- 
fræðilegar tilraunir Vestur Islendinga á hinum umliðnu 75 árum — frá 1875 
til 1950. 

Varla þarf að taka það fram, að þetta hefði reynst ritstjóranum ofurefli, ef 
hlutaðeigandi höfundar hefðu ekki brugðist svona vel við beiðni hans. Á 
öðrum stað er bent á, að bókmenta ritgjörðirnar eru þýddar og auknar úr 
hinum stóru ensku bókmenta sögum þeirra prófessoranna Stefáns Einarsson- 
ar og Ríkarðar Beck. Þá kemur hér nýr rithöfundur fram á sviðið, frú Hólm- 
fríður Danielson, sem er að vísu sí-skrifandi á enska tungu; ætti það að vera 
hughreystandi fyrir þá, sem als örvænta um Islenskuna. Hún tók að sér með 
litlum fyrirvara að skrifa um erfitt og áður ókannað viðfangsefni hér— listir 
og listamenn. 

Þá er önnur breyting—til betra eða verra, eftir því hvernig á það er litið. Eg 
hefi nefnilega gefist upp við að samræma stafsetningu ritsins, og læt hvern 
rithöfund halda sinni eigin stöfun. Eins og nú standa sakir eru aðeins tveir 
eða þrír prentarar í öllum Vesturheimi, sem geta sett málið stórlýtalaust. 
Þetta gæti líka skoðaet sem tilvalin tilslökun “til að þóknast öllum, sem aldrei 
koma sér saman”, eins og Gröndal sagði endur fyrir löngu. 

Þa, sem sent hafa ritinu greinar, sögur og kvæði, bið eg velvirðingar, og lof- 
ast til að sjá því borgið í næsta árgangi, hver svo sem ritstjórinn verður 

G. J. 



ÞORSTEINN Þ. ÞORSTEINSSON 


SPORIN FRÁ 1875 


Brot úr landnáma minningum íslendinga 


I. 

Rís þú forni landnáms ljómi 
ljóðs og sögu — einum rómi 
þjóð vor syngi, andann yngi 
örlög fyrr þótt sýndust grimm. 
Vak þú yfir vonarandi 
Winnipeg og Nýja íslandi, 
Minnesota og Marklands rótum, 
mörg þótt féllu élin dimm. 
Fyrstu sigrar lýðs og landa 
letri smáu í árbók standa, 
æ samt geymist, aldrei gleymist 
átján hundruð sjötíu og fimm. 


Nýir menn í nýjum sveitum 
nýja heims í fyrstu leitum, 
fákunnandi í frjóvu landi: 
fold, sem bæði er köld og heit. 
Heilbrigð trú á fagra framtíð 
fögnuð veitti ykkar samtíð. 
Ódrepandi aflið landans 
æsku skóp í nýjum reit: 
björt hún skein úr unglings augum, 
eldri manna herti á taugum, 
vonum hlýjum, vorsöng nýjum 
vermdi hún fagra kvennasveit. 



6 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Myrkvið Vínlands víkings höndin 
veitti fimbulhögg um löndin, 
hlynir féllu háum skelli 
hans á nýju landnámsjörð. 

Þar varð rjóður, bjálkabýli, 
brautryðjandans fyrsta skýli, 
glatt af vonum góðrar konu: 
gimsteinsins í vorri hjörð. 

Hún varð landnáms sterka stoðin, 
stærri verka fyrirboðinn: 

Betri framtíð falin samtíð 
fann og skildi’ hún kjör við hörð. 


Margs er hér að minnast, geyma, 
muna, rifja upp og dreyma 
þegar ómar allra hljóma 
íslenzkuna á vængjum bar 
yfir skóga, vötn og velli, 
var þá sem á Helgafelli 
dans og glíma, rauluð ríma, 
rokkur inni þeyttur var. 

Saman stilt í Sjafnar geði 
Sumarmál og Jöfragleði. 

Þá var andans líf í landi 
landans fyrir handan mar. 


Minning leiftrar logarúnum 
lýðsins fyrsta úr ættartúnum, 
þrek og hreysti, þraut sem leysti 
þunga — eða helgveg tróð. 

Oss er skylda æ að geyma 
afrek hans og vonarheima 
lofsöng hærri, launum stærri 
liltlum varða, er minning hlóð. 
Mörg var landans sorgarsaga, 
samt í skuggsjá vorra daga, 
íslands Ijómi, okkar sómi, 
er vor horfna landnáms þjóð. 



SPORIN FRÁ 1875 


7 


Hún var þroski þrunginn seiglu, 
þjóðargull í landsins deiglu, 
sviklaus kynning, sígild minning, 
sótt í fornan hetjuþrótt. 

Hennar lifi landnámssaga 
lofi þjóðar íslands daga. 

Hún er hjartans blysið bjarta 
brugðið yfir vora nótt. — 
ísland vestra átti að geyma 
óðalsríki líkt og heima, 
þar sem tungan eilíf-unga 
öflugt syngi líf í drótt. 


Sveita og borga brautryðjendur! 
brags og söngva nýjar lendur 
unnuð þér í vesturveri 
vögguland að helga og dá. 

Það var ykkar segin saga 
sumarnótt og vetrardaga: 
ættarlandi og bræðrabandi 
blómsveig knýta eilífð hjá. — 
Geymd skal djúpt í hug og hjarta 
heimi morgunroðans bjarta 
ykkar kynning, mætust minning, 
meðan íslenzk hjörtu slá. 


II. 

Árið 1875 markar glegstu, dýpstu, og 
fyrstu framtíðar sporin í nýlendu- 
myndun íslendinga vestan hafs. Það 
ár gerðu þeir fjórar nýlendur að bæki- 
stöð sinni: Markland í Nýja Skotlandi 
í Canada, Minneota í Minnesota ríki 
í Bandaríkjunum, Winnipeg í Mani- 
toba-fylki í Canada og Nýja Island, 
fimmtíu enskum mílum norður af 
Winnipeg, og sem nú er í sama fylki en 
var fyrrum talið til Keewatin héraðs- 
ins. 

Allar sögur eiga uppruna sinn í 
holdi og jörð, þótt andinn sé ómiss- 


andi, er svífur yfir vötnum hugans og 
býr til seinna meir ævintýrin úr hálf- 
gleymdum minningum atburðanna. 
En áður en lengra er haldið áleiðis 
með þetta örstutta yfirlit frá 1875, þar 
sem nær því öllum nöfnum er gleymt, 
mun réttast að nefna á nafn útflutn- 
ingsárin fyrstu, því þótt þau ekki þurfi 
nauðsynlega að standa í sambandi við 
þetta ár, þá eru þau þó í eðli sínu byrj- 
un útflutninganna er sýndu heima- 
mönnum svart á hvítu, að það var 
alveg eins hægt að duga eða drepast í 
útlöndum eins og heima hjá sér. 



8 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Fyrsti Islendingur, sem siglir svo 
kunnugt sé til Ameríku í seinni tíð, 
var Sunnlendingurinn Samúel Bjarna- 
son Jónssonar, síðast bóndi að Kirkju- 
bæ í Vestmannaeyjum. Hann flutti 
þaðan með konu sína og vinnukonu 
1855 og er í amerískum heimildum 
talinn að hafa komið til Utah það 
sarna ár og sezt að í Spanish Fork, en 
íslenzk heimild telur það hafa verið 
1856. 1 ) Þar myndaðist síðar dálítil og 
fremur farsæl íslenzk nýlenda, sem nú 
má heita liðin undir lok hvað íslenzku 
áhrærir, en sögu sína á enskri tungu 
geyma afkomendur landnemanna þar, 
flestum þjóðbrotum betur. 

Norðanlands er fyrsta ár útflutnings 
úr Þingeyjarsýslu til Brasilíu, 1863. 
Fluttu þá fimm manns þangað. Fyrstur 
kom þar þetta ár Kristján Guðmunds- 
son Isfeld og settist að í borginni 
fögru: Rio de Janeiro. Árið 1873 
reyndi hátt á sjötta hundrað manns af 
Norðurlandi að komast til Brasilíu, 
en af þeim stóra hópi tókst einungis 
34 að sigla þangað, og þar með er út- 
flutningur þangað úr sögunni. Munu 
nú allir þeir látnir, er þangað sigldu 
og íslenzkan horfin með þeim í þagn- 
arheima. En minningar þeirra munu 
lengi lifa með Islendingum. 

Árið 1870 hófu fjórir sunnlendingar 
för sína frá Reykjavík vestur til Mil- 
waukee-borgar í Washington-ríki í 
Bandaríkjum Ameríku: Jón Gíslason, 


1) Þegar þetta er ritað seint á ári 1950, er 
minning fyrstu fslendinga, er til Utah héldu 
95 ára gömul, ef skýrslum þar má betur treysta 
en sögusögn íslendinga, sem ekki er víst, að 
þetta hafi bókfest fvrr en seint og síðar meir. 


Guðmundur Guðmundsson, 1 ) Árni 
Guðmundsson og Jón Einarsson. Sett- 
ust þeir að það sama ár í Washington- 
ey, sem liggur í norðvestur enda Mich- 
igan vatnsins í Wisconsin-ríki, og 
mynduðu þar ofurlitla íslenzka ný- 
lendu og bjuggu þar síðan. En með 
för þessara manna til Bandaríkja 
Vesturheims, er alment talið, að hinar 
miklu vesturfarir Islendinga hefjist til 
Norður-Ameríku. 

Vorið 1872 fara þrír ungir og efni- 
legir Norðlendingar frá Akureyri til 
Milwaukee. Einn þeirra var Jóhannes 
Arngrímsson, er tæpum tveimur árum 
síðar varð umboðsmaður stjórnarinn- 
ar í Nova Scotia, haustið 1874, og stofn- 
aði þar íslenzka nýlendu 1875; annar 
var Jón Halldórsson, sem varð land- 
nemi og nýlendubóndi í Nebraska-ríki: 
þriðji Jónas Jónsson, kendur við 
Nebraska en varð með fyrstu Islend- 
ingur, er settist að í Chicago-borg. 

Seinna um sumarið, 1872, flytja 17 
manns, bæði af Norður- og Suður-landi, 
frá Eyrarbakka til Milwaukee borgar 
og Washington eyjar. Nokkurir þeirra 
koma allmikið við sögu Vestmanna, 
þótt foringi þessa hóps, Páll stúdent 
Þorláksson frá Stóru Tjörnum í Suður- 
Þingeyjarsýslu, gnæfi þar yfir. 

Þetta sumar flytur einn síns liðs úr 
Eyjafirði til Bandaríkja Einar Thor- 
lacíus, er fyrstur íslendinga bjó í 
Boston á austurströndinni. 

Seinasti vesturfari þessa árs var tví- 
tugur unglingur, Sigtryggur frá 
Möðruvöllum í Hörgárdal Jónasson, 


1) Hann varð maður gamall og ritaði oft 
skemtileg fréttabréf í vestan blöðin undir 
nafninu: Gamli Gvendur. 





SPORIN FRÁ 1875 


9 


bónda að Bakka í öxnadal Sigurðsson- 
ar. Síðia sumars leggur hann af stað 
frá Akureyri og kemur til Quebec 12. 
september. Hann er sá fyrsti Islending 
ur sem um er vitað, er þangað siglir til 
að setjast að í Canada. Hann kemur 
mest við sögu Nýja íslands en einnig 
allmikið við sögu Islendinga í Winni- 
peg, og getið mun lians einnig í annál- 
um Reykjavíkur frá 1893. Hann var 
hugaður vel, ka,ppsmaður mikill, þeg- 
ar því var að skifta, áræðinn með af- 
brigðum og greiðugur, og kunni oft 
vel að halda á penna, en sem langsær 
leiðtogi virðist hann stundum hafa 
skort forsjálni. 

Frá Akureyri flytur fyrsti stórhópur 
Islendinga vestur um haf 1873 — yfir 
hálft annað hundrað manns. Var þar 
margt viturra og ráðsettra manna og 
kvenna, sem koma mikið og vel yið 
sögu Vestmanna, þótt veglegasta minn- 
isvarðann reisti sér Stephan G. Steph- 
ansson skáldið, sem flutti með foreldr- 
um sínum til Bandaríkjanna þetta ár. 
í Toronto skiftist hópurinn. Fóru um 
hálft hundrað suður til Milwaukee 
með Páli stúdent Þorlákssyni, er vakti 
yfir líkamlegri sem andlegri velferð 
Islendinga vestan hafs meðan heilsa 
og kraftar entust. 

Stærri hópurinn varð eftir í Canada 
og fór til Rosseau, lítils bæjar í Norð- 
ur Ontario, þar sem lítil vinna bauðst 
og léleg lífskilyrði. 

Sex mílum þaðan stofnuðu Islend- 
ingar ofurlitla nýlendu í Cardwell í 
Muskoka héraði. Þar var Baldvin 
Helgason lífið og sálin fyrstu árin. 
Hann var bóndi frá Gröf á Vatnsnesi 
í Húnaþingi en ættaður frá Skútu- 
stöðum við Mývatn — faðir Undinu 
(Helgu) skáldkonu. 


Nokkurir smáhópar fluttu einnig 
vestur 1873. Þar á meðal um tuttugu 
manns frá Austurlandi, sem fyrst 
munu hafa siglt til Danmerkur og ætl- 
að þaðan til Brasilíu en snúist hugur 
í Kaupmannahöfn, þegar fréttir bár- 
ust frá Islandi, að engin skip væru fá- 
anleg til að flytja stóra hópinn til 
Danmerkur, sem fyrr er getið. En frá 
Kaupmannahöfn áttu Brasilíufarar að 
halda til Þýzkalands og vera fluttir 
þaðan til leiðarenda, því þá var mikill 
útflutningur Þjóðverja til Brasilíu. 
Líklegt er að í þessurn hóp hafi verið 
Gunnlaugur Pétursson frá Hákonar- 
stöðum á Jökuldal með konu og börn 
er tveim árum síðar varð fyrsti íslenzk- 
ur landnámsmaður í Minnesota rík- 
inu og brautryðjandi þeirrar nýlendu 
í Minneota. 

Sumar þetta flutti frá Reykjavík til 
Milwaukee Jón Ólafsson skáld, al- 
þingismaður og ritstjóri, sem Alaska- 
förin er kend við, og síðar varð rit- 
stjóri í Winnipeg — mikilhæfur mað- 
ur og margfróður en stundum nokkuð 
óvarkár. 

Sama ár í september flytja til Banda- 
ríkjanna, ásamt tveimur ungum stúlk- 
um, hjónin séra Jón Bjarnason og frú 
Laura Pétursdóttir Gudjohnsen, er 
mikla sögu og góða gátu sér í frumsögu 
Nýja-lslands og Winnipeg. Varð séra 
Jón síðar höfuð-prestur Islendinga í 
Vesturheimi til æviloka, 1914. 

Þegar hin mikla þúsund ára þjóð- 
hátíð Islendinga var stofnuð næsta ár 
heima á Þingvelli, 2. ágúst 1874, héldu 
Islendingar í Milwaukee og víðar að 
sitt ágæta hátíðahald þann sama dag. 
“Voru það nærfelt 70 fullorðnir Islend- 
ingar, sem tóku þátt í því”, ritar séra 
Jón Bjarnason, er þar hélt sína ó- 



10 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


gleymanlegu ræðu, sem er ein sú allra 
þarí'asta, heilbrigðasta og göfugasta 
hvatningarræða, sem nokkurir ný- 
lendumenn hafa hlýtt á fyrr eða síðar, 
enda varð hún að miklu leyti sú undir- 
staða, sem Islendingar vestan hafs 
reyndu að reisa þjóðerni sitt á, meðan 
alþjóð kunni skil þeirra orða, þótt get- 
an yrði þar minni en óskirnar. Má 
þangað rekja sporin til margra þarf- 
legustu framkvæmda íslendinga vest- 
an hafs. 

Þetta mikla þjóðhátíðar ár, 1874, 
lögðu af stað í september um 375 
manns frá Norðurlandi og sigldu 
beina leið til Canada. Var alt fólkið 
sett niður í Kinmount í Ontario-fylki 
og átti þar ekki sjö dagana sæla. Varð 
þar barnadauði mikill, atvinnuleysi 
og ill aðbúð. Allur var hópurinn ráð- 
inn til Canada, þótt einstöku slyppu 
suður fyrir landamærin til Bandaríkj- 
anna um veturinn og vorið, því þar var 
frjálsara um þá og betur borguð vinnu- 
launin. 

1875, var ekkert skip sent til Islands 
að sækja vesturfara, þótt strjálingur 
flytti þaðan vestur í smáum hópum. 
Þar á meðal var Friðrik J. Bergmann 
frá Laugalandi á Staðarbygð í Eyja- 
firði, er fór í tíu manna hópi. Hann 
varð síðar nafnkunnur prestur og mik- 
ill kennimaður, rithöfundur og rit- 
stjóri í Dakota og síðar í Winnipeg, 
þar sem hann einnig var fyrsti kennari 
í íslenzku við Wesley-skólann (College). 
Hann kom því til leiðar, að Tjaldbúð- 
ar-söfnuður hans í Winnipeg reisti þar 
prýðilegustu kirkju Islendinga vestan 
hafs á Victor stræti. Sá söfnuður er nú 
úr sögunni, en Fyrsti lúterski söfnuður 
í Winnipeg eignaðist kirkjuna. 


III. 

Fyrsta nýlendan af þeim fjórum, 
sem íslendingar stofnuðu 1875, var í 
fylkinu Nova Scotia í Canada austur 
við Atlantshaf. Hana nefndu Islend- 
ingar síðar Markland í Nýja Skotlandi. 
Hún var hæðótt hálendi sem mest alt 
var vaxið risatrjám og afar hrjóstug, 
fjörutíu enskar mílur frá járnbraut og 
þrjátíu mílur frá Atlantshafi, og því 
ill-mögulegur bústaður örsnauðra ný- 
lendumanna en ágætis heimili elgsdýr- 
anna, sem þar voru heima hjá sér. 
Samt urðu heiðar þessar bólfesta hátt 
á annað hundrað Islendinga, og fylk- 
isstjórninni fórst undra vel við þá, er 
hún vissi með sönnu hvernig nýlendan 
var. En að hún í fyrstu var þess með 
öllu dulin, sézt skýrt á því, að þetta 
fyrsta innflutnings ár, sendir hún um- 
boðsmann sinn, Jóhannes Arngrímsson 
til Islands til að safna þaðan innflytj- 
endum. Varð honum svo vel framgengt, 
að hann slagaði hátt upp í umboðs- 
mann Canada stjórnar, Sigtrygg Jónas- 
son er var að flytja Islendinga vestur 
að Winnipegvatni, og þangað fóru 
þeir líka flestir, hvað svo sem á farbréf- 
inu stóð, því stjórnin í Nova Scotia 
hafði yfir sumartíman skift algerlega 
um skoðun og hefur óefað séð, að bú- 
skapurinn þar yrði aldrei annað en 
hokur. 

Um 1880 slá nýlendumenn því föstu 
að flytja burtu úr Nova Scotia, og 1882 
eru allir íslendingar farnir úr nýlencl- 
unni. Fóru þeir með fullu samþykki 
stjórnarinnar, sem var þeim innan- 
handar frá byrjun til enda. Fluttu flest- 
ir þeirra vestur um miðbik álfunnar. 
Settust sumir þeirra að í nýlendunni 
í Minnesota, Winnipeg og Dakota ný- 



SPORIN FRÁ 1875 


11 


lendunni, sem numin var af séra Páli 
Þorlákssyni 1878. 

Margar hlýjar og fagrar minningar 
eru tengdar þessari horfnu nýlendu 
austur við Atlantshaf, eins og glögt 
má sjá, bæði í sögum og ævintýrum J. 
Magnúsar Bjarnarsonar, er ólst þarna 
upp með öðrum íslenzkum æskulýð 
og gekk með honum á barnaskóla, er 
stjórnin lét reisa í nýlendunni, og einn- 
ig má lesa í “Marklandi”, Guðbrandar 
Erlendssonar, og víðar. En svo sagði 
mér Skafti B. Brynjólfsson frá Skeggs- 
stöðum í Húnaþingi, merkur gáfu- 
maður, að aldrei hefði hann þekt betra 
samkomulag Islendinga en þarna ríkti 
í nýlendunni. — Samhljóða sögu en þó 
fyllri sagði mér einnig tengdafaðir 
Skafta, sem var einn af frumbyggjum 
þar, Sigurður Jón Jóhannesson skáld 
frá Mánaskál í Húnþingi, er flutti til 
Winnipeg og var eitt fyrsta ljóðskáld- 
ið vestan hafs og líklega það vinsæl- 
asta meðal alþýðu á nítjándu öld. 
Hann ritaði fyrstur manna stuttan en 
greinargóðan "þátt af Islendingum í 
Nýja Skotlandi”, sem Alm. O. S. Th. 
birti aldamóta árið. 

Yfir Marklands-rótum Islendinga á 
Elgshæðum gnæfa nú nýjar og gamlar 
rísavaxnar eikur, sem búnar eru að 
jafna yfir rjóður og rætur þessa land- 
náms landanna, og aftur orðnar drotn- 
ingar þessarar horfnu heiðarbygðar Is- 
lendinga. 

í ævintýrunum fornu, eru það tröll- 
konurnar, sem verða að láta í minni 
pokann fyrir menskum mönnum. í 
hinu nýja ævintýri Islendinga í Vest- 
urheimi, verða ]oað tröllkonurnar, sem 
í íslenzkum skilningi bera að lokum 
sigur úr býtum. 

önnur nýlendan, sem Islendingur 


myndaði, 1875, var í Minneota í 
Minnesota-riki í Bandaríkjum Ame- 
rík'u. Þar var fyrsti landnámsmað- 
ur Gunnlaugur Pétursson frá Hákon- 
arstöðum á Jökuldal eystra, er vestur 
flutti 1873. Nefndi hann bæ sinn Há- 
konarstaði. En sökum þess, að fjöldi 
Norðmanna numdu strax þetta frjó- 
sama sléttusvæði en Islendingar gátu 
ekki brugðið nógu skjótt við, þá varð 
bygð þessi tvískift: austur og vestur- 
bygð, og tíu enskar mílur á milli þeirra. 
Stendur bærinn Minneota þar mitt á 
milli. 

Þetta er fyrsta frjósama nýlendan, 
sem Islendingar eignast í Vesturheimi, 
og sú eina af þeim, sem numdar voru 
þetta ár, þar sem plógurinn og herfið 
gátu strax án nokkurs undirbúnings 
breytt sléttunni í arðsöm akurlönd, 
enda varð hún farsæl nýlenda og er 
enn, þótt íslenzkasti svipurinn sé má 
ske horfinn af henni eins og víðast 
hvar er orðið vestan hafs. 

Margt góðra drengja og dugandis 
manna hafa þarna búið, sem gert hafa 
garð sinn frægan, bæði verklega og 
andlega og gefið út ýms rit og blöð 
Lífið hefur gengið þar eins og í sögu 
og henni heldur skemtilegri, en við 
betra getur enginn menskur maður bú- 
ist á þessari jörð. En þar með er ekki 
sagt, að þeir hafi ei orðið að klífa þrít- 
tigann hamarinn til að ná þeirri hæð, 
er þeir gætu litið frá yfir verk sín og 
séð sjálfir og látið aðra sjá, að þau 
voru harðla góð. 

Árið 1875, þegar numdar voru ný- 
lendurnar fjórar, var fimta ár hinna 
almennu vesturfara Islendinga til 
Norður-Ameríku og hvergi fundinn 
enn heppilegur samastaður fyrir þá. 
Urðu þeir því annað hvort að hrökkva 



12 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÆLAGS ISLENDINGA 


eða stökkva. En margt bendir ótvírætt 
til þess, að frelsis- og framfara-andi 
þjóðhátíðar þeirra í Milwaukee árið 
áður eigi dýpstu ræturnar að þvi, að 
stappa í þá stálinu og hrinda strax i 
framkvæmd þessum nýlenduleitum 
þeirra, því þótt flestir bændur og marg- 
ir lausamenn flyttu að heiman með 
óðalsjarðar vonir í brjósti, þá sýndist 
ekki glæsilegt þegar vestur kom, að 
flytja allslaus og fákunnandi út í eyði- 
héruð og villiskóga. Það varð því að 
hvetja þá og brýna í nafni ættjarðar 
sinnar, að verða henni til ódauðlegs 
orðstírs og sæmdarauka í sínum nýju 
heimkynnum sem sjálfstæð og sérstæð 
bændaþjóð en ekki vinnulýður og lítt 
launaðir dagkaupsþrælar — eða, þegar 
verst lét í ári, matvinnungar, með 
hlunnindum, sem frá íslenzku sjónar- 
miði séð, hefðu þá strax flotið að feigð- 
arósi í stað þess, líkt og laxinn, að 
stikla fossana eins og Bjarni amtmað- 
ur, skáldið, kemst svo snildarlega að 
orði. 

Úr þessu raknaði {jó víðast hvar 
furðu fljótt og alls staðar þar, sem 
jarðvegur var hentugur til hveitirækt- 
ar eins og enn bera vitni um sumar ný- 
lendur íslenzkra landnema og bújarð- 
irnar gróðursælu og vel hýstu, er 
numdar voru fram yfir síðustu alda- 
mót eins og hveitiræktar nýlendur 
þeirra í Saskatchewan-fylki, sem í heild 
sinni er stærsta bújarða nýlenda Is- 
lendinga, sem var að byggjast frá 1891 
til 1909, og liggur um 400 mílur norð- 
vestur af Winnipeg, sem er miðpúnkt- 
ur Canada frá austri til vesturs. 

Hér að framan var drepið á bágar 
ástæður Islendinga í Kinmount, er að 
heimaii komu 1874. Er ómögulegt að 
gizka á hver örlög þeirra hefðu orðið 


þar undir handarjaðri Canadastjórnar 
og umboðsmanns hennar ef ekki hefði 
ljúfur leiðarengill birtst þeim þar í 
holdi og blóði Englendingsins og ágæt- 
ismannsins trúarsterka, John Taylors, 
þá á sjötugs aldri, er fékk því fram- 
gengt við Canadastjórn í Ottawa, að 
landskoðun yrði hafin vestur í Rauðár- 
dal og nýlenda numin þar handa Is- 
lendingum, ef hagkvæm fyndist. Var 
sú för farin af honum, Sigtrygg Jónas- 
syni og fleirum, og landspilda mikil 
valin sunnarlega á vesturströnd Winni- 
pegs-vatns, sem landar alment nefna 
enn i dag Nýja Island. Fluttu Islend- 
ingar þangað vestur frá Kinmount, og 
ýmsum öðrum stöðum þar eystra, seint 
um haustið, 1875, og komu um vetur- 
nætur til þess staðar, er þeir síðar 
nefndu Gimli, og það nafn ber land- 
nám Jjeirra hjá Canada mönnum og 
raunar mikið stærri fláki. 

Nýja Island átti að verða aðal-ný- 
lenda Islendinga vestan hafs, þótt það 
tækist ekki, því hún átti langt í land 
að taka út vöxtinn. En hún varð lfka 
mjög snemma á árum móðir tveggja 
farsælla nýlenda: Dakota-byggðar í 
Bandaríkjunum 1878 og Argyle-bygðar 
í Manitoba 1881. Var mikill útflutn- 
ingur úr Nýja fslandi á þeim árum, 
sem kipti mikið úr vexti hennar um 
langt skeið, þótt nú sé það bygðarlag 
orðið að öllu samanlögðu ein farsæl- 
asta nýlendan, sem fslendingar námu, 
er engu síður má þakka veiðinni í 
Winnipegvatni en afurðum jarðanna 
auk betri vega og járnbrauta, sem ekki 
fengust þó fyrr en seint og síðar meir, 
nýlendubúum til stórkostlegs hnekkis 
nokkuð fram yfir síðustu aldamót. 

Ef til vill mætti einnig bæta því við, 
að íslendingar í Nýja íslandi hafi auk 



SPORIN FRÁ 1875 


13 


bújarða sinna einnig með harðfengi 
og dugnaði numið Winnipegvatn til 
veiða, þótt sá talsháttur sé máske ekki 
í gildi. 

Sapitvinnuð nýlendunni í Nýja Is- 
landi, er bygð Islendinga í Winnipeg, 
sem hefst nokkurum dögum á undan 
hinni og er því í raun réttri þriðja ný- 
lendumyndun landanna þetta ár og 
Nýja ísland sú fjórða. Borgarbygð þessi 
hefur nú um langan aldur hýst fjöl- 
mennasta hóp Islendinga vestan hafs, 
og þaðan hafa bæði tærir og leirugir 
straumar streymt til smærri bygðanna, 
sem eru sömu lögum háðar. Að sönnu 
ætlaði allur hópurinn sér til sinnar fyr- 
irhuguðu og völdu nýlendu við Winni- 
peg vatn, sem beið þeirra nieð köldum, 
opnum örmum um sextiu mílum norð- 
ar, þar sem Gimli-bær stendur nú, þótt 
lengra norðar á bóginn hefði áætlunin 
náð. En þegar formaður hópsins, John 
Taylor, varð þess vís í Winnipeg, að 
ekkert hafði verið heyjað í nýlendunni 
um sumarið eins og um hafði verið sam- 
ið, og því óðs manns æði, að reka kýr 
til nýlendunnar eins og ráðgert hafði 
verið, þá gerði hann alt sem í valdi 
hans stóð til að fá sem flesta unglinga, 
lausamenn og ungar stúlkur til að fá 
sér vistir í Winnipeg og grendinni og 
hjálpaði þeim til þess. Munu um 50 
til 85 manns af þessum 285 manna hóp, 
er vestur fór, orðið eftir í Winnipeg 
og líklega eitthvað af því verið hjón, 
þótt fá hafi þau verið, því húsaskortur 
var þá mikill í þessum unga bæ. Full 
sönnun er þó ekki fyrir hendi um tölu 
þeirra, sem urðu eftir í Winnipeg, en 
fyrir hóps-tölunni, eru óyggjandi 
heimildir. 

Árið eftir, 1876, þegar nálægt tólf 
hundruð Islendinga fluttu frá íslandi 


til Nýja Islands undir handleiðslu Sig- 
tryggs Jónassonar, bættust sumir Is- 
lendingar í Winnipeg í hópinn en aðr- 
ir urðu eftir í þeirra stað, og fram á 
þennan dag, hafa engar tvær íslenzkar 
nýlendur í Vesturheimi, verið eins sam- 
rýmdar og þær. 1 þeim hefjast fyrstu 
blaðaútgáfur Vestmanna: Framfari í 
Nýja íslandi 1877, var Halldór Briem 
kandídat lengst af ritstjórinn en Sig- 
tryggur Jónasson fyrst og seinast. Var 
það blað myndað af hlutafélagi og 
hætti að koma út 1880. 1 Winnipeg 
stofnaði Helgi Jónsson Austfirðingur 
blaðið Leif 1883 og var eigandi þess 
og ritstjóri. Það hætti að koma út 1886. 

Næsta útgáfa í Winnipeg er Samein- 
ingin, er séra Jón Bjarnason stofnaði 
og var ritstjóri að alla ævi. Hún kom 
fyrst út í marzmánuði 1886. Þetta sama 
ár, 9. september, stofnar Frímann B. 
Arngrímsson Heimskringlu og er fyrsti 
ritstjóri hennar, en 14. janúar 1888 
kemur út fyrsta blað Lögbergs og er 
Einar Hjörleifsson Kvaran ritstjórinn. 

Allir þessir ritstjórar, sem hér hafa 
verið nefndir eru látnir en útgáfurnar 
þrjár síðast nefndu, eru enn við lýði í 
Winnipeg og gengur það kraftaverki 
næst, því nú fækkar óðum hinum eldri 
stoðum, bæði þar og í bygðunum. En á 
þessu sést þó, að margt hinna yngri 
manna og kvenna heldur enn þá tryggð 
við tungu feðranna, þótt óðum fjúki 
nú í fornu skjólin, er mesta hlýjuna 
geymdu. 

IV 

Þrátt fyrir axarsköft okkar, sem ó- 
kunnugleikinn og þekkingarleysið olli, 
auk fífldirfsku og fyrirhyggjuleysis á 
fyrstu árunum í Canada, þá eigum við 
alt af sömu söguna þegar til heildar- 



14 


TIMARIT !>]ÓÐRÆKNISFÉLAGS 1SLKNDINGA 


innar kemur: að hækka oj>’ stækka cftir 
|)v( sem árin færast yfir landnemana 
og landnámin í borgum og bygðum. 
Og við getum huggað okkur við — cf 
það er nokkur huggun — að vinnuleys- 
ið, barnadauðinn, veikindin og drep- 
sóttin, var að engu leyti okkar sök, 
þegar ástæður allar eru teknar til 
greina, því okkur hafði aðeins verið 
kenc að lifa á lslandi cn aldrei i Vest- 
urheimi, sem kunni ekki að fara með 
okkur, né við með hann, svona fyrst í 
stað. En enginn var til að leiðbeina 
okkur að nokkuru ráði. Samt lagaðist 
])Ctta fremur fljótt, þótt oft væri 
þröngt í búi sumra nokkuð fram eftir, 
]>ví alt af bættust við bláfátækir inn- 
flytjendur, sem ckki áttu l)ót fyrir skó- 
inn sinn, og biðu oft í Winnipeg þeg- 
ar vinna fékst, þangað til |>cir höfðu 
nurlað saman fáeinum dollurum til að 
l>yrja. mcð búskapinn í cinhvcrri ný- 
lendunni. 

Þegar leið að aldamótum en einkan- 
lega eftir þau, var allur búnaður vcst- 
urfara betri og ,pokaskapurinn úr sög- 
unni, svo fallegur vöxtur og fríð andlit 
nutu sín betur hjá hérlendu þjóðinni, 
sem ætlaði alveg að éta sumar stelpurn- 
ar. Samt bcndir margt til þess, að sál 
hinna fyrri vesturíara hafi verið mátt- 
arvöldunum þóknanlegri og þeir ]>ví 
agaðir ineira. 

Frá sjónarmiði auðs og álits crn 
margir hændur orðnir vehnegandi um 
aldamótin og sumir taldir rikir, og 
cftir þau hcfst liin mikla húsa- og stór- 
hýsasmíði ( Winnipcg, scm Islending- 
ar að tiltölu taka stærstan þáttinn í og 
taka enn. Urðu fáeinir þcirra stcrkrík- 
ir með t(ð og tíma, cn fjöldinn 1)jarg- 
álnamenn og þar mitt á milli. 

Alt fram á þessa ummyndunar daga 


íslenzkunnar vestan hafs, hefur Winni- 
peg verið margvíslega bczta skuggsjá 
landanna til að spegla sig í og sjá lest- 
ina hjá öðrum en kostina hjá sér, sem 
cr ættarfylgja mannsins frá örófi alda. 
Þar og í Nýja lslandi stóðu fyrrum 
yfir illvígustu deilurnar og sterkustu 
samtök þjóðrækninnar, sem sýnast citt- 
hvað vcra skyld, bæði hér og heima. 

I Winnipeg hófst Islendingadagur- 
inn fyrir (50 árum síðan, sem cnn cr 1 
fullu fjöri, |>ótt enska slæðist þar með, 
og nú er fluttur að Gimli. 

1 fyrrnefndri borg var Þjóðræknis- 
félag Islendinga stofnað Jyrir rúmum 
30 árum. Það nær að mestu leyti yfir 
allar bygðir Islendinga í svcitum og 
bæjum vestan hafs og boðar þeim ís- 
len/kt þriggja daga ]>ing, íslcnzka sam- 
komu og gefur út þjóðræknisritið ár 
hvcrt, sem er létt á vasa cn oft þungt 
að innihaldi. En Sameiningin, Heims- 
kringla og Lögberg skipa samt aldurs- 
forsæti frá liðnum árum ungra Islend- 
inga, sem hömuðust cins og Ijón fyrir 
Iramgangi þcirra og margra íslenzkra 
menningarmála. 

ótalið er þó enn frá 10. öldinni 
Almanak ó. S. Thorgcirssonar, frá 
1805 lil ]>essa dags, cr flutt hcfur marg- 
ar ágætar ritgerðir um landnámin og 
landnámsmennina vestra, og þar 
mörgu bjargað, sem annars væri glcymt. 

Ef við viljum skilja rétt sögu okkar 
vestan hafs, |)á verðum við að muna 
vel cftir hinu djarfa og djúphugaða 
sannmæli þeirrar geðríku og bersöglu 
kerlingar, cr sagði að ekki væri gamari 
að gUðspjöllunum af ])v( cnginn væri 
í ])cim bardaginn, ]>ví það cr cngu lík- 
ara en þetta sé fyrirmyndin okkar, er 
við hófum þau u,pp í orustusöng og 
bardagaræður. Og viti það allur lýður, 



SPORIN FRA 1875 


15 


aA' há var meira gaman að búa í Vcst- 
urheimi en nú cr, þegar llcstir sannir 
Islendingar, eru annað hvort komnir 
til afa síns og ömmu, cða sýnast vera 
að ummyndast ( friðclskandi og ])ög- 
ula jábræður með hvítan koll og al- 
varlegar cilifðar ásjónur. 

Nú þarf ckki lengur að fárast yfir 
trúardeilum Islcndinga vestan hafs, 
því þær cru úr sögunni. Hvers vegnaí 
Fyrst og fremst sökum þcss, að allir 
hinir miklu forkólfar eru látnir, scm 
var ánægja að ]>ví og möttu það heið- 
ur sinn, að vera flokksforingjar þeirra 
skoðana, cr þeir álitu sannastar, hcil- 
brigðastar og heppilegastar, hvort sem 
það var Lúthers trú, unítara trú, ofsa- 
trú, andatrú eða trúleysið svonefnda. 

1 öðru lagi cr það vegna þcss, að á 
hinni hálfu síðast liðinni öld hefur 
heimurinn tckið mciri stakkaskiftum 
og uppljómun á hina nýju vísinda v(su 
en á nokkurum þeim öldum, cr við 
þekkjum eða liöfum sögur af. En vís- 
indin eru oftast nær ckki trúuð ncma 
á sin cigin trúarbrögð, scm öll eru af 
þessum heimi. Nú cr það víðast hvar 
svo sem fyrrum, að nýir vcndir sópa 
hczt, og þegar það eru rafmagnsvcnd- 
ir, ])á liafa hrísvcndir kirkjunnar 
sjaldnast ráð við þeim, og vcrða ]rví 
oftast að láta ( minni pokann. En hitt 
cr annað mál, að þó að kirkjan og trú- 
arbrögðin væru oft fyrrum liöfð fyrir 
skálkaskjól óvandaðra höfðingja og 
yfirgangsmanna, þá má nú nota vís- 
indin til þúsund sinnum stærri og 
ógurlegri hermdarvcrka, ]>cgar þau 
vcrða að tólum óvandaðra yfirboðara. 

Fyrstu samtök hinna fáu íslendinga 
( Winnipcg, eru undravcrð þegar á á- 
stæður er Htið. Sérstaklega er það þó 
unga kvcnfólkið nýkomið að heiman, 


sem þar skarar fram úr í dugnaði og 
þolinmæði við barnakcnslu og kristi- 
lcga fræðslu, cr sýnir glögglega hinum 
síðustu timum, að það hjó ósvikið 
þjóðerni, góðar gáfur, hjartanleg sam- 
úð og menningarrikt uppcldi í þessum 
stúlkum, sem alt vildu á sig leggja í 
sinum láu frístundum á kvöltlin til 
þess að íslenzkur ungdómur f Vestur- 
hcimi yrði mannaðar og ntikils virtur. 

Þessi fyrsta gróðrarstöð íslenzkra 
fræða í Winnipeg, var ( lslendinga-hús- 
inu svo nefnda, cr stóð á Aðalstræti 
austanverðu fyrir norðan Henry 
Avenuc, er þau mætu hjón, Jón hórð- 
arson frá Skcri austan Eyjafjarðar og 
Rósa kona hans veiliu forstöðu frá 
1877 til 1878. 

Allar nýlcndur lslendinga ciga að 
einhverju lcyti svipaða sögu að segja 
frá nítjándu öldinni, þótt Nýja lslantl 
skari þar fram úr undir handleiðslu 
séra Jóns Ujarnarsönar og frú Lauru 
frá 1877 og fram undir 1880, og sérá 
Páls Þorlákssonar, 1877 og 8, enda 
varð Nýja lsland (slenzkasta nýlendan 
vestan hafs um langan aldur. 

tslcnzkir heimiliskennarar voru víða i 
bygðum fram yfir aldamótin og ís- 
lenzkir sunnudagaskólar nokkuð lengi 
fram á þessa öld, og cnn er ís- 
lenzk barnakensla höfð um hönd ( 
deildum Þjóðræknisfélagsins. 

Séra Rúnólfur Marteinsson skóla- 
stjóri við Jóns Bjarnarsonar skólann ( 
Winnipcg, sem lagður var niður, kcndi 
þar islenzku nemendum sinum af mik- 
illi alúð og mcð góðum árangri. 

En þrátt fyrir alt. þetta og margt 
annað þessu líkt, ])á sýnast flest börnin 
breytast úr Islcndingi í Engla á harna- 
skólunum ensku, "scm barnsvitið bera 
út á kcnninga klakann” — ( íslenzkum 







FÉLAGATAL 1950 


15 


Camp Crowder, Mo. 
Chaplain G. B. Guðmundsson 

Chicago, 111. 

Emil Beck 

Dr. Árni Helgason 

Sigurthor M. Hinrickson 

Cismont, Va. 

Próf. Frederic T. Wood 

Davis, Calif. 

Dr. V. S. Ásmundsson 

Detroit, Mich. 

Hon. Frederick H. Fljózdal 
Jónas W. Johnson 

► 

Fargo, N. Dak. 

W. A. Myrdal 

Próf. Th. W. Thordarson 

Gloucester, Mass. 

Einar Anderson 
Jónas B. Johnson 


Grand Forks, N. Dak. 

University Library 

Hallson, N. Dak. 

Árni J. Jóhannsson 

Huntington Park, Calif. 

Dr. Paul V. Jameson 
Miss Ellen Jameson 

Ivanhoe, Minn. 

Peter H. Foss 

Jackson, Mich. 
Andrew H. Palmi 

La Kota, N. Dak. 

Einar Johnson 

Lincoln, Nebr. 

Próf. Joseph Alexis 

Los Angeles, Calif. 
Gunnar Bergman 


Minneapolis, Minn. 

Ásm. Bjarnason 
Björn G. Björnsson 
Hjálmar Björnsson 
K. Valdimar Bjömsson 
Sr. David Gulbrandson 
Guðmund Peterson 
Gunnar S. Bardal 
Rev. Sveinbjörn Ólafsson 

Minneota, Minn. 

Gunnar S. Bardal 

Sr. Guttormur Guttormsson 

Einar Hallgrímsson 

J. P. ísfeld 

Jóseph Jósephson 

John A. Johnson 

John L. Johnson 

National City, Calif. 
John S. Laxdal 

New Brunswick, N. J. 

Rutger's University Library 
Prófessor Helgi Johnson 

New Haven, Conn. 

Próf. Adolph B. Benson 
Yale University Library 


Canada húsmæður eru gætnar í innkaupum sínum 

Já, þær hafa meiri peninga að kaupa fyrir, en nota þá hyggi- 
legar. — Hver eirpeningur er mikils virði. Þessvegna selst 
meira og meira af hinum ágætu Blue Ribbon vörum. Þess- 
vegna borgar það sig að kaupa— 

BLUE RIBBON TEA, COFFEE, BAKING POWDER, 
EXTRACTS, SPICES, o. s. framv. 

Meira en 60 ár hafa vinsældir “Blue Ribbon” 
farið stöðugt vaxandi. 

BLUE RIBBON LlMITED 

WINNIPEG MANITOBA 


CON6RATULATIONS 

to our Icelandic friends on the 
75th ANNIVERSARY 
of their colonization in Western Canada 

Grant's Brewery Limited 

WINNIPEG - MANITOBA 






16 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


skilningi — eins og Stephan G. kemst 
að orði í Andvökum, I.,49. En þetta 
er víst óumbreytanleg heimssaga, er 
ekkert þýðir að mögla um, enda virð- 
ist líklegast, að hversu sterkar skorður, 
sem reistar hefðu verið hér í öndverðu 
að viðhaldi íslenzkrar tungu, þá væru 
flestar þeirra lausar eða brotnar nú. 

Samt sem áður skópu Islendingar í 
Vesturheimi ofurlitla alíslenzka, and- 
lega nýlendu, sem frá byrjun til enda 
verður eign þjóðarinnar heima en ekki 
þeirra afkomenda okkar hér, sem ein- 
ungis mæla á enska tungu og skilja því 
aldrei hina dýpstu strengleika Islend- 
ings eðlisins, því þeir eru tengdir tung- 
unni miklu dýpra og ná langtum 
lengra og hærra en orðin herma og 
ómurinn nær. Þeir eru mál hjartans 
eins og ástin, góðgirnin, trúin og von- 
in. En því tungutaki virðast margir 
ekki ná nú á hinum síðustu vítisvéla 
árum, þar sem gullmölunar- og salt- 
kvörninni er alt af snúið hraðara, þar 
til skipið sekkur eins og forðum daga 
— ef mannvit, miskunn og framsýni ná 
þar ekki yfirtökum og láta Fenju og 
Menju hætta möluninni. — Mannkyn- 
ið virðist ekki skilja það enn, að kyn- 
slóðirnar, sem lifa í hatursheimi í 
hverri styrjöldinni og í hræðsluheimi 
á milli heimstriðanna, glata svo miklu 


af því bezta og fegursta í hugsun sinni, 
að jafnvel blessuð æskan getur breyzt 
í úlfana, sem ævintýrin segja frá. 

Nú er að rniklu leyti af sem áður var, 
þegar móðurmálið hljómaði jafnt á 
Jónsmessunótt og á jólum eins og 
englasöngvar yfir öllum bygðum Is- 
lendinga vestan hafs, og barnsraddirn- 
ar fylgdust með þeirn öldnu í lofsöng- 
um íslenzkrar tungu. 

Sporin frá 1875 mynduðu glegstu 
troðningana, er síðar urðu að aðalgöt- 
um Islendinga í Vesturheimi, sem nú 
að sönnu, eru ekki eins glöggar né fjöl- 
farnar og fyrir fimtíu árum síðan, þeg- 
ar íslenzkan hljómaði enn þá víðast 
hvar meðal þeirra eins og lofsöngvar 
— jafnvel þegar þeir voru reiðir og 
sögðu ljótt. Þá fanst þeim, er þetta rit- 
ar, að hann flytja að heiman inn í ann- 
að íslenzkt umhverfi í Winnipeg, og 
þó síðar í enn þá rammíslenzkara í 
Nýja Islandi. 

Þeir dagar eru liðnir og koma aldrei 
aftur. 

Samt mun lengi lifa eystra og vestra 
lofsæl minning landnemanna íslenzku 
í Vesturheimi, því þeir sýndu sjálfum 
sér, þjóðunum hér og frændþjóðinni 
heima, að þeir voru menn með mönn- 
um og svo mikið og gott í þá marga 
spunnið, að Island má vel við una. 



DR. STEFÁN EINARSSON 


VESTUR-ÍSLENZKIR RITHÖFUNDAR 


1 LAUSU MÁLI 


1. Þótt Islendingar væru allslausir, 
er þeir komu vestur um haf, þá höfðu 
þeir með sér bækur og löngun til lest- 
urs og skrifta, svo sterka, að jafnvel 
plága og manndauði fyrsta veturinn í 
Nýja Islandi megnaði ekki að slökkva 
hana. Þann sama vetur brutust þeir í 
því að setja upp prentsmiðju hjá sér 
og gefa út blaðið Framfara (10. sept. 
1877 — 10. apr. 1880). Að vísu varð 
blaðið skammlíft sökum illvígra 
deilna um trúmál, sem þegar var far- 
ið að brydda á í nýlendunni. Því þótt 
kirkjan þá þegar hefði tekið forustu 
eigi aðeins um verndun trúarinnar, 
heldur einnig um viðhald þjóðernis- 
ins, þá varð hún nú í ameríska frelsinu 
vígvöllur hinna ólíkustu skoðana, frá 
staurblindu afturhaldi til rótttækustu 
fríhyggju hinna nýju postula, Inger- 
solls og Brandesar. Þannig atvikaðist 
það, að kirkjan vestan hafs kom í stað 
stjórnmálanna austan hafsins og það 
með svipuðum árangri til góðs og ills. 
Að minnsta kosti hélt kirkjan og deil- 
urnar mönnum vakandi í andlegum 
málum, enda voru sumir beztu kirkj- 
unnar menn andlegir leiðtogar og rit- 
höfundar. 

Ekki er hægt að nefna hér nema fáa 
eina af hinum beztu. Skal fyrstan telja 
sr. Pál Þorláksson (1849-82), mjög ung- 
an og mjög íhaldssaman guðfræðing, 
lærðan af afturhaldssamasta kirkjufé- 


lagi Þjóðverja og Norðmanna þar á 
miðvesturs-sléttunum. Þessi skammlffi 
prestur gerði svo mikið fyrir landnem- 
ana í Norður Dakóta, að hann varð 
næstum að helgum manni í minningu 
þeirra. En fremstur allra var sr. Jón 
Bjarnason (1845-1914), brjóst og skjöld- 
ur fyrir hinni Evangelisku Lútersiku 
kirkju. Töldu margir hann ókrýndan 
konung landa sinna, og víst með réttu. 
Enginn samtíðarmanna hans komst 
nálægt því, eigi heldur neinn eftir- 
nianna hans. Sr. Jón var lærður heima 
á Islandi og var í öndverðu miklu 
frjálslyndari í trúmálum en sr. Páll; 
með árunum jókst íhaldssemi hans. 
Vinur hans og samverkamaður var sr. 
Friðrik J. Bergmann (1858-1918) og 
góður rithöfundur; hann gerðist upp 
úr aldamótum talsmaður “nýju guð- 
fræðinnar” sem þá var farin að gera 
vart við sig heima á Islandi. Sr. Friðrik 
var andlega skyldur Einari H. Kvaran, 
vini sínum. í annan stað risu Únítarar 
snemma gegn rétttrúnaði sr. Jóns 
Bjarnasonar, mun sr. Magnús J. 
Skaptason (1850-1932) hafa verið leið- 
togi þeirra fyrir aldamót. Af síðari 
tíma kirkju-leiðtogum var Rögnvaldur 
Pétursson (1877-1940) tvímælalaust 
fremstur. Hann var frjálslyndur únítari 
og eldheitur þjóðræknissinni, enda 
mestur leiðtogi í Þjóðræknismálum á 
sinni tíð. 



18 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


2. Utan kirkju spratt upp margs- 
konar félagsskapur, er vann að því að 
efla andlegan áhuga og halda lífi í ís- 
lenzkum erfðavenjum. Af því tæi eru 
lestrarfélögin og bindindisfélögin, en 
þau gengust oft fyrir leiksýningum. 
Auk þess var oft stofnað til leiksýn- 
inga af kvennfélögum kirknanna og 
öðrum sem þurftu á fé að halda; sum- 
ir barna- og unglingaskólar sýndu og 
leiki. Fyrsti leikur sem sýndur var 
vestra var Sigríður Eyjafjarðarsól í 
Winnipeg 1880. Má um þetta vísa til 
hinnar ágætu greinar Árna Sigurðsson- 
ar í Tímaritinu 1946. En afleiðingin 
af þessum mörgu og dreifðu leiksýn- 
ingum var sú, að menn eigi aðeins 
þýddu fjölda leikrita, heldur frumrit- 
uðu líka mörg, þótt fá ein kæmust á 
prent. 

Óvíða mun mark félags hafa verið 
sett hærra en í Hinu íslenzka Menn- 
ingarfélagi er stofnað var af ekki 
minna manni en Stephani G. Stephans- 
syni í N. Dakota 1888. En Stephan var 
þá þegar afbragð annara manna, mik- 
ið skáld og frjálslyndari flestum í skoð- 
unum. Svipað félag var stofnað um 
sarna leyti í Winnipeg af Frímanni B. 
Arngrímssyni (1855-1936): Hið íslenzka 
Þjóðmenningarfélag. Það ætlaði sér 
jafnvel ennþá meira hlutverk en 
Menningarfélagið í N. Dakota, en kom 
litlu af því fram. Sérkennilega íslenzkt 
í sniðunum var Hagyrðingafélagið, 
stofnað í Winnipeg af Sigurði Júlíus 
Jóhannessyni, skáldi. Félagar voru all- 
ir, sem ort gátu bögu og vildu ganga 
í félagið til þess að lesa ljóð sín og láta 
hina félagana finna að þeim. Merkast 
félaga þeirra, sem enn eru starfandi, 
er Þjóðræknisfélag Islendinga í Vestur- 
heimi, stofnað 1919, árið eftir að Is- 
lendingar austan hafs fengu viður- 


kennt sjálfstæði sitt. Meðan Rögnvald- 
ar naut var hann lífið og sálin í félag- 
inu, en eftir dauða hans (1940) hefur 
Richard Beck (1897-) verið stórvirkast- 
ur leiðtogi þess. Beck hefur auk þess 
í óteljandi ræðum og ritgerðum á ís- 
lenzku, ensku og norsku, gert meir en 
nokkur núlifandi maður til þess að 
boða þekkingu á íslenzkri menningu 
og íslenzkum bókmenntum vestan 
hafs. 

3. Meðal hinna mörgu tímarita 
sem Vestur-lslendingar hafa haldið út 
er fyrst að telja vikublöðin. Eftir dauða 
Framfara (1877-80) í Nýja Islandi, 
reyndu menn að fitja upp á blaði í 
Winnipeg. Það varð Leifur, sem líka 
varð skammlífur (1883-86). En nú 
komst verulegur skriður á, því sama 
ár og Leifur sálaðist fæddist Heims- 
kringla (1886-), og tveim árum síðar 
Lögberg (1888), en þessi blöð hafa 
eins og kunnugt er orðið ódrepandi 
meðal íslendinga, enda langmerkust 
blaða þeirra. Þessi vikublöð hafa eigi 
aðeins gengið Islendingum í dagblaða- 
stað og rætt mál dagsins—hvort sem 
voru trúmál, pólitík eða önnur menn- 
ingarmál eða áhugamál manna í Vest- 
urheimi, og einkum Canada, en þau 
hafa líka endurprentað góðar greinar 
úr blöðum og tímaritum austan hafs- 
ins og þannig gert sitt til að brúa haf- 
ið milli landanna. Á yngri árum sínum 
nutu þau styrks Canadastjórnar og 
voru send heim á hvern bæ á Islandi. 
Er líklegt að þau hafi verið miðlungi 
vel séð af ráðamönnum íslendinga, 
meðan straumurinn var sem stríðastur 
vestur um hafið, en eftir aldamót 
munu þau hafa þótt góðir gestir í ís- 
lenzkum sveitum. Á síðustu árum hef- 
ur blaðinu verið snúið við: nú eru það 



VESTUR-ISLENZKIR RITHÖFUNDAR 


19 


Austur-lslendingar sem styrkt hafa 
þau með fjárframlögum til verndar 
þjóðerninu vestan hafsins. Upp úr 
aldamótum fundu sumar byggðir ís- 
lendinga hvöt hjá sér til að reyna að 
halda út blaði. Fyrstur varð Selkirk- 
ingur (1900-02), hálfsmánaðarblað í 
Selkirk, norður frá Winnipeg, þá Vín- 
land (1902-08), mánaðarblað, suður í 
Minneota, Minnesota; næst var Bald- 
ur, sem kom út á Gimli í sjö ár (1903 
1910), vikublað, og loks Gimlungur 
(1910-11) vikublað, er tók við, er Bald- 
ur lagðist niður. Einstaka blöðum var 
enn hleypt af stokkunum í Winnipeg, 
þegar mikið þótti við liggja. Svo var 
um Öld Jóns Ólafssonar fyrir aldamót 
og Voröld Sig. Júl. Jóhannessonar upp 
úr heimsstyrjöldinni fyrri. 

Af kirkjuritum er Sameiningin elzt 
allra (1886-), enda telur hún sig vera 
elzt allra núlifandi tímarita í Canada, 
og má það satt vera. Hún var og er 
málgagn hinnar Evangelisk-Lútersku 
kirkju og var sr. Jón Bjarnason rit- 
stjóri hennar, meðan hans naut við 
en eftir hans dag sr. Björn B. Jónsson 
(1870-1938) og síðar fleiri. önnur 
tímarit gefin út af sama kirkjufélagi 
voru Aldamót (1891-1903) gefin út af 
sr. Friðrik J. Bergmann og Áramót 
(1905-09), gefin út af sr. Birni B. Jóns- 
syni (1870-1938). Þessi tímarit voru 
með nokkuð bókmenntalegra sniði en 
Sameiningin, í þeim vóru fyrirlestrar, 
greinar og ritdómar. Þegar leiðir skild- 
ust með hinum frjálslyndari Friðrik J. 
Bergmann og félögum hans var Björn 
B. Jónsson fenginn til að halda í horfi 
kirkjufélagsins í Áramótum, en sr. 
Friðrik stofnaði þá nýtt ársrit: Breiða- 
blik (1906-14) og reit þar í margt 
góðra greina. Dagsbrún (1893-96), gef- 
in út af sr. Magnúsi J. Skaptasyni, mun 


hafa verið fyrsta málgagn Únítara, eða 
a.m.k. frjálslyndari kirkjumanna. Hlut- 
verki Dagsbrúnar var haldið áfram af 
Heimi (1904-14), en þótt það vgeri mál- 
gagn Únítarakirkjunnar var það með 
talsverðu bókmenntasniði. Rögnvald- 
ur Pétursson var ritstjóri fyrstu sex 
árin og níunda árið, annars sr. Guð- 
mundur Árnason (1880-1943), mjög 
greindur maður og hneigður til fræði- 
mennsku. 

1 mörgu arftaki þessara tímarita var 
Tímarit Þjóðræknisfélags Islendinga 
(1919-). Það var stofnað til þess að 
hlynna að íslenzku þjóðerni og átti að 
sameina hin tvístruðu kirkjufélög 
undir þvi merki, meðal annars með 
því að sneiða hjá greinum um trúmál. 
Verður ekki annað sagt en að þetta 
hafi tekizt vonum fremur og hefur rit- 
ið verið allgott bókmenntatímarit. 
Ritstjóri þess var fyrst Rögnvaldur 
Pétursson en eftir hans dag (1940) Gísli 
Jónsson, skáld og prentsmiðjustjóri 
(1876), og hefur ritið sízt verið verra 
eftir að hann tók við. 

Almanak Ólafs S. Thorgeirssonar 
(1895-) setti sér snemma það lofsverða 
mark og mið— auk þess að halda mönn- 
um við rímið—að skrásetja landnáms- 
sögu Vestur-lslendinga. Komu fyrstu 
landnámssagnirnar 1899 og hefur síð- 
an verið haldið áfram jafnt og þétt; 
er ritið því einhver hin merkasta heim- 
ild um sögu Islendinga vestan hafs. 
Ennfremur hefur ritið flutt mannalát 
og fregnir af helztu atburðum vestan 
hafs. Eftir fráfall stofnandans, Ólafs 
S. Thorgeirssonar (1864-1937), hefur 
Richard Beck haldið út almanakinu af 
alkunnum dugnaði og smekkvísi. 

Freyja (1898-1910), gefin út af 
Margréti Jónsdóttur (1866-) og manni 
hennar Sigfúsi B. Benediktssyni (1865-) 



20 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÆLAGS ÍSLENDINGA 


var eigi aðeins fyrsta íslenzka tímaritið 
vestan hafs helgað réttindum kvenna, 
heldur líka, að því er ritstjórar herma, 
fyrst af þeirri tegund í Manitoba, et 
til vill í Canada. I Freyju voru kvæði, 
greinar og þýddar sögur, stórar og smá 
ar. Margrét fékkst einnig við ljóða- 
gjörð einkum á yngri árum. 

Önnur tímarit, er fluttu léttmeti til 
skemmtunar, oft þýddar sögur (reyf- 
ara) voru Svava (1895-1904), gefin út 
af Gísla Magnúsi Thomp.son (1863- 
1908), og Syrpa (1911-22), gefin út af 
Ólafi S. Thorgeirssyni. Á sama hátt var 
Saga (1925-30) skemmtirit, en sá var 
munur, að í henni voru aðallega frum- 
samin kvæði og sögur eftir útgefand- 
ann, Þorstein Þ. Þorsteinsson. 

Af þeim ritum sem enn koma út, má 
nefna Árdísi, sem Bandalag Lútlierskra 
kvenna hefir gefið út árlega í síðastl. 
18 ár. 

Yngst íslenzku tímaritanna mun 
Brautin (1944-) vera. Er hún ársrit hins 
Sameinaða kirkjufélags, en fyrstu rit- 
stjórar hennar voru þau sr. Halldór E. 
Johnson (1887-1949) og Guðrún H. 
Finnsdóttir. Því miður naut þeirra ot 
skammt við. 

Loks má nefna The Icelandic Can- 
adian (1943-), ársfjörðungsrit, gefið út 
af hinni ensku deild Þjóðræknisfélags- 
ins, til að vinna að útbreiðslu þekking- 
ar á Islandi meðal yngri og upprenn- 
andi kynslóðarinnar, sem er á vegi með 
að týna málinu, en vill þó bjarga því 
sem bjargað verður yfir landamærin. 
Fyrsti ritstjóri tímaritsins var Laura G. 
Salverson, skáldkona, en meðal stuðn- 
ingsmanna þess má nefna Walter J. 
Líndal dómara, sem ritað hefur bæk- 
ur um hugsjón lýðræðisins og kanad- 
iskan borgararétt, Prófessor Skúla 
Johnson, er var útgefandi safnritsins 


Iceland’s Thousand Years (1945), hefur 
þýtt talsvert af íslenzkum ljóðum á 
ensku og skrifað greinar um íslenzkar 
bókmenntir, Mrs. Hólmfríður Daniel- 
son, kennara og leikritahöfund, Prófess- 
or Tryggva J. Oleson, ofl. ofl. 

Margir þeirra ritstjóra, sem nú voru 
nefndir, voru líka ræðumenn, fyrir- 
lesarar og greinarhöfundar, sumir 
skrifuðu auk þess bækur. Sr. Jón 
Bjarnason skrifaði mikið auk stól- 
ræðna sinna og hefur verkum hans 
verið safnað í Rit og ræður (1946). Eft- 
ir sr. Friðrik J. Bergman liggja bæk- 
urnar: Island um aldamótin (1901), 
Vafurlogar (1906), Trú og þekking 
(1916) ofl. Rögnvaldur Pétursson ritaði 
Ferðalýsingar (1914), og veit eg ei ann- 
að liggja eftir hann í bókarformi, nema 
nýútgefnar Ræður hans (1950). Gamall 
maður Magnús Jónsson frá Fjalli 
(1851-1942) gaf út Vertíðarlok. Árang- 
ur leitarinnar á öræfum veruleikans. 
Sýnishorn af efni sálarinnar, eða hugs- 
anasafni verkamanns. Tekið á ýmsum 
starfssviðum andans, undir mismun- 
andi áhrifum og kringumstæðum (I. 
1920 og II. 1933). Aðalsteinn Kristjáns- 
son (1878-1949) skrifaði Austur í blá- 
móðu fjalla (1917), ferðasögu til Is- 
lands og sögu New York borgar, Svip- 
leiftur samtíðarmanna (1927) um leið- 
toga Bandaríkjamanna, og Á skotspón- 
spónum, smápistla, æfintýri og sögu- 
brot (I-III, 1930-33-35). Sóffónías 
Þorkelsson ritaði og ferðasögu í tveim 
binclum um för sína til Islands: Ferða- 
hugleiðingar I-II- (1944) (eftir Soffan- 
ías Thorkelsson). 

Langmikilvirkastur greina og ræðu- 
höfundur hefur þó Richard Beck ver- 
ið, og það bæði á íslenzku, ensku og 
norsku, þótt hér verði eigi annars get- 
ið en þess sem hann hefur skrifað á ís- 



VESTUR-ISLENZKIR RITHÖFUNDAR 


21 


lenzku og ensku. Annars byrjaði hann 
ritferil sinn á því að gefa út Ljóðmál 
(1929) eftir sjálfan sig og síðan hefur 
kvæðum eftir hann rignt í blöðum og 
tímaritum, þótt ekki hafi hann annað 
gefið út en A Sheaf of Verses (1945) á 
ensku. Næsta ár gaf hann út Icelandic 
Lyrics (1930) úrval af íslenzkum ljóð- 
um með enskum Jrýðingum eftir ýmsa. 
Og 1943 gaf hann enn út Icelandic 
Poems and Stories, úrval, þar sem 
meira en helmingur sagnaþýðinganna 
var eftir Mrs. W. Perkins (Mekkinu 
Gunnarsdóttur) í Washington, D. C. 
Enn gaf Beck út Kviðlinga Káins 
(1945) og Ljóðmæli Jónasar A. Sigurðs- 
sonar (1946). Nokkuð hefur Beck og 
fengist við sagnaritun, því 1935 ritaði 
hann Sögu hins Evangelisk Lúterska 
Kirkjufélags Islendinga í Vestuxheimi 
(fyrir Sameininguna) og 1942 History 
of Grand Forks Deakoness Hospital. 

Langmest hefur Beck þó fengist við 
bókmenntasögu, enda hóf hann fræða- 
feril sinn við Cornell Háskóla með því 
að rita meistararitgerð um Byron og 
Grím Thomsen og doktorsritgerð um 
Milton og Jón Þorláksson. Á hann 
hinn mesta sæg af slíkum ritgerðum í 
tímaritum, bæði enskum og íslenzk- 
um, en eina þeirra gaf hann út í kvers- 
formi: Guttormur J. Guttormsson skáld 
(1949) til virðingar skáldinu sjötugu. 
Þá skrifaði hann þátt um íslenzkar 
bókmenntir, austan hafs og vestan, í 
History of Scandinavian Literature 
(1938) og annan slíkan í Encyclopaedia 
of Literature (1946). En aðalrit Becks 
í bókmenntasögu er þó hin nýútkomna 
mikla bók hans um íslenzk skáld 19. 
20. aldar: History of Icelandic Poets, 
1800-1940 (1950). 

Af ræðum hans og ritgerðum er nú 
líka nýkomið safn Ættland og erfðir 


(1950), og í uppsiglingu mun vera bók 
um ensku-mælandi fræðimenn, er 
sinnt hafa íslenzkum fræðum. 

Hér mætti enn nefna helztu sagnrit 
og höfunda þeirra. Mætti þar með 
telja minningarrit ýmisleg, bæði 
byggða og einstakra manna, eða safn- 
rit um lrermenn, en verður þó sleppt. 
Líka verður sleppt að geta um þá 
rnörgu, sem lagt hafa traustan grund- 
völl að landnámssögu landanna vestra 
með þáttunr sínum í Almanak Ólafs S. 
Thorgeirssonar. Aðeins þeirra verður 
getið, sem birt hafa bækur um efnið: 
Þorleifur Jóakimsson (Jackson) (1847- 
1923) reit Brot af landnámssögu Nýja- 
Islands (1919) og Frá austri til vesturs. 
Framhald af landnámssögu Nýja-ís- 
lands (1921). Dóttir hans Thórstína 
Jackson (gift listmálaranum Emile 
Walters) skrifaði Sögu Islendinga í 
North Dakota (1926) allmikið safn. 
Árið 1948 var gefin út á ensku og ís- 
lenzku Lundar Diamond Jubilee 1887- 
1947, þ. e. Saga Álftavatns og Grunna- 
vatnsbygða, og 1950 viðbót og framhald 
á sömu bók, öll á íslenzku. Um sagnrit 
Becks er þegar getið, en langmerkust 
rit um sögu Vestur-lslendinga liggja 
þó eftir Þorstein Þ. Þorsteinsson, og 
verður að þeim vikið síðar. 

4. Eins og við var að búast fékk 
löngun Vestur-lslendinga til ritstarfa 
aðallega útrás í bundnu máli. Skáld- 
skapurinn var arfleifð þeirra—bæði 
leikra manna og lærðra. 

Þó var eigi lítið ritað í lausu máli— 
eins og tímaritin bera bezt vitni um— 
og Jrað eigi aðeins greinar og huganir, 
ræður og fyrirlestrar, heldur líka smá- 
sögur, stórar skáldsögur og jafnvel 
leikrit. Þess er og að geta, að sumir 
höfundar er síðar fluttu heim og urðu 



22 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


þá þjóðkunnir, byrjuðu að skrifa vest- 
an hafs. Þannig reit Torfhildur Hólm 
Brynjólf Sveinsson (1882) og Eldingu 
(1889) vestra, og komu bæði út vestan 
hafs. Jón Ólafsson lét hina realistisku 
skáldsögu sína Eyvind (1878) gerast 
vestan hafs a.n.l., fjallaði hún um 
kvennfrelsi, en Jón hafði verið vestra á 
árunum 1873-5 og var þar annað sinn 
1890-97. Og Einar Hjörleifsson (Kvar- 
an) skrifaði fyrstu snildarsögu sína, 
Vonir (1890) í Winnipeg um hreint 
Vestur-íslenzkt efni. 

Þessi verk stóðu auðvitað langt 
framar hinum fálmandi tilraunum 
sumra landnemanna. Þær tilraunir 
gátu minnt á Pilt og stúlku eftir Jón 
Thoroddsen, eins og Dalurinn minn 
(1895) eftir Þorstein Jóhannesson (1837 
-1918), eða jafnvel Mannamun Jóns 
Mýrdals, eins og “Ólafur og Kristín” í 
Ljóð og saga (1923) og “Grísir gjalda” 
í Ljóð og saga (1927), báðar eftir Jón 
Stefánsson (1861-1939). Af þessum 
tveim er “Grísir gjalda” skárri; hún er 
skrifuð út af systkinaást eins og Upp 
við Fossa eftir Þorgils Gjallanda. 

Þetta virðast þá vera stælingar á 
skáldsögum, en Misskilningur (1919) 
eftir J. H. Líndal (1850-1920) sýnist 
vera dulbúin sjálfsæfisaga. Vegna 
skáldsöguformsins nær hún ekki hrein- 
um æfisöguverkum eins og Æfisögu 
Sigurðar Ingjaldsonar frá Balaskarði 
(1913-33) eftir sjálfan hann (1845-19?) 
eða Endurminningum Friðriks Guð- 
mundssonar (1932-35) (1861-?), svo að 
nefndar séu tvær hinar merkustu. 

Ekki þarf að taka það fram að ofan- 
nefndar sögur eru snauðar að bók- 
menntagildi, og að þær sýna engin 
merki raunsæisstefnunnar. Mjög lítil 
merki hennar sjást líka í smásögum 
Kristjáns Ásgeirs Benediktssonar (dul- 


nefni: Snær Snæland, 1860-1924). Hann 
var norðlenzkur, Möðruvellingur 
(1885). Vestra fékkst hann mest við 
blaðamennsku í Winnipeg. 

Hann skrifaði nokkrar smásögur, og 
mun “Ljósið í hríðinni” vera skást 
(Öldin 1895). Allar gerðust þær heima 
á Islandi. “Valið” hét saga, nokkuð 
lengri en hinar; í henni segir frá 
stúlku, sem biður sér manns, þvert á 
móti guðs og manna lögum; mun höf- 
undi hafa þótt þetta allróttækt sögu- 
efni. 

5. Þegar kemur að Gunnsteini 
Eyjólfssyni (1866-1910) verður ekki 
lengur vafizt í því að andinn er rót- 
tæk raunsæisstefna. Gunnsteinn var 
Austfirðingur, fæddur á Unaósi á Út- 
héraði; hann var tíu ára, þegar hann 
fluttist með foreldrum sínum til Nýja- 
Islands. Þar ólst hann upp, varð góð- 
ur bóndi og kaupmaður og mikilsvirt- 
ur borgari sveitar sinnar til dauðadags. 
Hann var sjálfmenntaður maður, sem 
vonum bráðar lærðist að finna við- 
kvæmri listamannslund útrás í smá- 
sögum og tónlist. 

Fyrsta saga hans (nóvelettan) Elen- 
óra (1894) segir frá því, hversu stúlka 
frá Nýja-lslandi fer í hundana í Win- 
nipeg. Ekki vantar söguna beiskju í 
garð máttarstólpa þjóðfélagsins í Win- 
nipeg, en listin verður ekki að sama 
skapi tamin. Svipað er að segja um 
“Ameríska gestrisni” (í Sögusafni Þjóð- 
ólfs 1894), er á að sýna gæsalappaða 
gestrisni prests. Ádeila Gunnsteins er 
betri í þáttum þeim þremur, er hann 
vígir ný-íslenzka borgaranum Jóni á 
Strympu, en þættir þeir heita: “Hvern- 
ig eg yfirbugaði sveitaráðið” (Svava 
1897), “íslenzk þröngsýni” (Eimreið 



VESTUR-ISLENZKIR RITHÖFUNDAR 


23 


1901) og Tíund (1905). Sagt er, að þætt- 
ir þessir hafi ekki misst marks. 

1 tveim öðrum sögum “Þingkosning- 
in” (Eimreið 1899) og “I helvíti” (Lög- 
berg 1899) reiddi hann svipuna miskun- 
arlaust gegn ýmsum pólitískum ó- 
vanda, sem honum þótti vaða uppi 
meðal'landa sinna. Þessir tveir þættir 
eru kapítular í langri sögu—sem að 
vísu var fullgerð, en seinna eyðilögð 
af höfundinum sjálfum. 

Samúð Gunnsteins með olnboga- 
jbörnum þjóðfélagsins kemur vel í 
ljós í “Góðar taugar” (Eimreið 1898). 

Gunnsteinn Eyjólfsson skipar svip- 
aðan sess í bókmenntum landa vestra 
eins og Jónas Jónasson austan hafsins. 
En bæði er hann ákafamaður meiri og 
ímyndunarafl hans sterkara, svo sem 
heimsslitamyndir hans í Tíund og “1 
helvíti” sýna. Það var mikill skaði að 
Gunnsteinn skyldi ekki hafa betra 
tækifæri til að þroska gáfu sína til 
skrifta og tónsmíða. 

6. Jóhann Magnús Bjarnason var 
fæddur 24. maí 1866 að Meðalnesi í 
Fljótsdalshéraði. Níu ára var hann, 
þegar Dyngjufjallaaskan féll, en sá at- 
burður mun hafa ýtt undir foreldra 
hans að flytja vestur það sama sumar. 
Námu þau fyrst land með fleirum í 
Halifax County, Nova Scotia. Það 
landnám varð skammætt; sjö árum 
síðar fluttist fjölskyldan til Winnipeg. 
Næstu ár sagaði Magnús timbur og 
stundaði nám til skiftis. Árið 1887 
kvæntist hann íslenzkri stúlku og gerð- 
ist barnakennari. Kenncli hann eftir 
það í íslenzku byggðunum í Manitoba 
frá 1889-1922, nema árin 1904-05, sem 
hann kenndi i N. Dakota, og árin 1912 
-15, sem hann vann á skrifstofu í 
Vancouver, Brit. Columbia. Lúka nem- 


endur hans upp einum munni um það 
hver ágætiskennari hann hafi verið. 
Frá 1922 bjuggu þau hjónin á eftir- 
launum í Elfros, Sask. Þau dóu bæði 
sumarið 1945, hún 10. ágúst, hann 8. 
september, eftir langvinnan og erfiðan 
sjúkleika. 

Þegar Jóhann Magnús kom til Nova 
Scotia, drengurinn níu ára gamall, 
var hann læs og skrifandi á íslenzku. 
Til allrar hamingju höfðu landarnir 
haft út með sér ekki allfáar bækur: 
eitthvað af íslendinga og Noregskon- 
unga sögum, Ilionskviðu, Þjóðsögur 
Jóns Árnasonar, Kvæði Jónasar og 
slæðing af riddarasögum, lygisogum 
og rímum. Ef til vill hefur skozki 
skólakennarinn hans fengið honum 
För Pílagrímsins eftir Bunyan til þess 
að kristna heiðingjann, en auk þess 
sýndi hann honum framan í Shake- 
speare og Dickens. Þegar til Winni- 
peg kom, gleypti Magnús bókstaflega 
allar enskar bókmenntir, frá Canter- 
bury Tales Chaucers til skáldsagna 
George Eliots og Dickens. David Cop- 
perfield hafði mikil áhrif á hann. En 
um engan enskan höfund fannst hon- 
um jafnmikið til sem Robert Louis 
Stevenson, og það einkum þegar hon- 
um óx þroski. Ást sinni á æfintýrum 
svalaði hann á Þúsund og einni nótt og 
Æfintýrum Andersens, hins danska 
meistara, en rómantískri lund sinni í 
frönskum skáldsögum þeirra Victor 
Hugos og Alexandre Dumas (eldri). 
Norðurlandamál lærði hann ekki, og 
gat því ekki kynnst þeim höfundum, 
er löndum hans voru tiltækastir, nema 
í þýðingum. Þýzku lærði hann þó svo, 
að hann gat lesið Æfintýri Grimms og 
ljóð Heines á frummálinu. 

Það fyrsta sem Jóhann Magnús birti 
var kvæðið Töfrakastalinn, er út kom 



24 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÆLAGS ISLENDINGA 


í Winnipeg 1888. Síðan komu Sögur og 
kvæði (1892) og Ljóðmæli (1898). Eft- 
ir það kom fjöldi kvæða í blöðum og 
tímaritum, en þeim hefur aldrei ver- 
ið safnað í bók. 

Fyrsta kver höfundar var að vonum 
með nokkru unggæðisbragði en sýndi 
þó hvað verða vildi um þroska hans. 
Ljóðmælin voru betri: “Grímur á 
Grund” og “Islenzkur sögunarkarl í 
Vesturheimi” voru skýrar myndir úr 
æfi innflytjendanna. Ömurleikablær- 
inn á sumum kvæðunum, og þó eink- 
um ádeilutónninn, sýndi að höfundur 
var nokkuð undir áhrifum realistanna 
Einars Hjörleifssonar og Gests Páls- 
sonar, er hann dáðist að, og, síðast en 
ekki sízt, Stephans G. Stephanssonar. 

Smásögur þær og greinar er hann 
birti í Vestur-íslenzku blöðunum 
frá 1890-1900 voru með sama marki 
brenndar.*) Þær ná yfir tónsvið frá 
nokkuð skarpri ádeilu til góðlátlegrar 
glettni, en brátt kom það í ljós að á- 
deilan var falskur tónn, sem átti hvergi 
skylt við dýpsta eðli Magnúsar, en það 
var góðvild hans til allra og hneigð til 
rómantískra drauma sem ekki villtu 
heimildir á sér þótt oft dubbaði hann 
þá upp í búning veruleikans. 

Hvert krókurinn vildi beygjast hafði 
þegar komið í Ijós í leikritum þeim 
hinum rnörgu (alls 15 samkvæmt skrá 
yfir íslenzk leikrit eftir Lárus Sigur- 
bjarnarson, Árbók Landsbókasafnsins), 


*) 1 Heimskringlu “Drykkjumaðurinn” 9. 
sept,—16. sept. 1891; ' John Johnson Nr. 1—18” 
23. sept. 1891; "Jón sterki” 30. sept. 1891; 
“Hvernig þeir urðu vinir - - -” 21. okt. 1891; 
“Bessabréf” 21. apr. —8. sept. 1894; "Hjóna- 
djöfullinn” 16. ág. —13. sept. 1895. 

1 Lögbergi: “Jón Vesturfari” 25. júní 1896; 
“Svikin ’ 18,—25. marz 1897; “Söfnuðurinn í 
Þistilhverfi” 23. febr.—10 marz 1898. 


er Magnús oft hljóp í að semja fyrir 
nemendur sína. Þessir leikir gerðust 
víst sjaldnast í Islendingabyggðum, 
heldur í rómantískum fjarska: í Gran- 
ada á Spáni, í hinni fornfrægu borg 
Feneyjum, á Rússlandi, á Frakklandi 
og á Þýzkalandi. Miklu nær veruleik- 
anum sigldi hann þó í hinni fyrstu 
skáldsögu sinni Eiríki Hanssyni, skáld- 
sögu frá Nýja Skotlandi (1899-1903), 
en þó var sú saga einnig í rómantísk- 
um fjarska æskunnar og bar þegar 
vott um tvo sterka þætti í skapgerð 
Magnúsar: æfintýra-þrána og löngun- 
ina til að fræða og kenna. 

Eirikur Hansson er sagan af íslenzk- 
um dreng í Nýja Skotlandi og æfi hans 
þar á meðal landa sinna og á vegum 
Skota. Þar sem bókin er að miklu 
leyti sjálfs æfisaga, hefur hún bæði 
menningarsögulegt og sögulegt gildi. 
Frásögninni bregður oft til barnslegr- 
ar einfeldni; hún er venjulega fjörleg 
og skemmtileg, en getur orðið helsti 
langorð. Sagan minnir á David Copper- 
field, bæði að gerð og líka í mannlýs- 
ingum; kækir fólks eru notaðir á svip- 
aðan hátt til að einken,na það. Sumt af 
fólkinu minnir jafnvel á fólk í David 
Copperfield: tvær ástríkar konur og 
einn laga-mörður. Þar með er ekki sagt 
að Magnús hafi ekki dregið fólk sitt 
eftir því sem hann fann það á heiðum 
Nýja Skotlands. í tilfinningasemi 
bregður Magnúsi líka nokkuð í ætt til 
Dickens. 

Næsta saga Magnúsar, Brasilíufar- 
amir (1905-08) var hreinræktuð róm- 
antísk skáldsaga (romance) eða reyfari 
eins og landar Magnúsar austan hafs- 
ins munu oft hafa kallað hana. Allt 
frá dögum realismans og fram á þenn- 
an dag hafa íslenzkir höfundar—eink- 
um austan hafsins—haft ímugust á slík- 




VESTUR-ISLENZKIR RITHÖFUNDAR 


25 


um skáldskap, þótt almenningur hafi 
gleypt við honum bæði á útlendum 
málum og í þýðingum. Því ber sízt að 
neita, að margt gott má segja um þetta 
vandláta sjónarmið raunsæismannanna, 
en þó er það vitanlega þröngt, enda 
ekki langt að fara aftur í tímann til 
þess að fyrir mönnum verði riddara- 
sögur og lygisögur (Heljarslóðarorusta 
hin síðasta sinnar tegundar!), en 
þær höfðu skemmt íslenzkri alþýðu og 
haldið henni við bækur svo öldum 
skifti. En eftir Gröndal má heita, að 
engir Islendingar austan hafsins hafi 
skrifað reyfara, nema helzt ef telja 
mætti eitthvað af síðari bókum Lax- 
ness í ætt við þá bókmenntategund. 
Að Magnús gat látið eftir sér að skrifa 
þessa bókmenntagerð er sennilega að 
þakka hinu ameríska umhverfi og á- 
hrifum frá ensku bókmenntunum 
(Robert L. Stevenson), þar sem reyfar- 
ar (Romances) hafa aldrei fengið svo 
illt orð á sig að þeir hafi orðið að 
hverfa bak við tjöldin eins og á íslandi. 

Árin 1863-5 fóru nokkrir Islendingar 
af Norðurlandi til Brasilíu, þar sem 
þeir brátt slitnuðu úr tengslum við 
heimalandið og hurfu mönnum sjón- 
um. Magnús tekur sér nú fyrir hend- 
ur að fylgja fjórum þessara ungu 
manna, eins og hann skapar sér þá 
sjálfur, inn í hin suðrænu lönd æfin- 
týranna. Er og synd að segja að þeir 
fái sig ekki fullsadda af undrum og 
stórmerkjum lífsins á þessu rómantíska 
landi innan um svarteygar donnur, 
bráðlynda og laushenda signora og pól- 
itíska glæframenn. 

Fyrri hluti Brasilíufaranna er sam- 
anhangandi saga, en síðari hlutinn í 
þáttum. Er hver þáttur æfintýri í laus- 
um tengslum við heildina. Mjög svip- 
aðar þessum þáttum eru allar síðari 


smásögur Magnúsar, bæði þær, sem 
enn er ósafnað, og hinar, sem gefnar 
voru út í söfnunum Vornætur á Elgs- 
heiðum, Sögur frá Nýja Skotlandi 
(1910) og Haustkvöld við hafið (1928). 
Hér eru dularfullir reyfarar (mystery 
stories) og jafnvel leynilögreglusögur 
(“Islenzkur Sherlock Holmes”), en 
langflestar þáttanna eru æfintýri, sem 
Magnús lætur Islendinga, eina sér, 
rata í víðsvegar um Vesturálfu heims. 
En þótt þessi æfintýri séu hin marg- 
víslegustu, þá er söguhetjan, landinn, 
alltaf samur við sig. Hann er göfugur 
og raungóður, vandaður til orðs og 
æðis og alltaf með byrði gnóga þjóðar- 
metnaðar og tröllatryggð við tungu og 
erfðir. Þótt þættir þessir séu allir með 
ósviknum veruleikablæ, þá eru þeir 
skáldskapur frá rótum, eins og ráða má 
í af því hve líkir þeir eru. Kennarinn 
Magnús reit þá til þess að vega á móti 
vanmáttarkennd landa sinna, stappa í 
þá stálinu. Hvergi er keppikeflum og 
háfleygum vonum íslenzku útflytjend- 
anna betur lýst en í þeim. 

Auk þessara bóka reit Magnús 
fjölda af sögum stórum og smáum fyr- 
ir tímarit. Lengst þeirra var reyfar- 
inn “I Rauðárdalnum” (Syrpa 1913-22), 
saga um leit að fólgnum fjársjóði í 
nágrenni Winnipeg-borgar, en borg- 
inni sjálfri er lýst þar til nokkurrar 
hlítar á yngri árum sínum. Fjöldi smá- 
sagna er í Breiðablikum 1907, Heims- 
kringlu 1915, Sameiningunni 1917 og 
Tímariti Þjóðræknisfélagsins 1919-44. 
Flestar þessar sögur eru Islendinga- 
þættir af sama tæi og fyrr var lýst. 

Jóhann Magnús birti margar minn- 
ingar, kafla úr dagbókum og dánar- 
minningar vina sinna. 

Eftir 1913 birti hann yfir 60 æfin- 
týri hingað og þangað. 1 skáldsögum 



26 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÆLAGS ISLENDINGA 


sínum hætti honum stundum við að 
fjölyrða, en æfintýrin eru venjulega 
hnitmiðuð að formi, stutt og vel unn- 
in. Og þótt markmið æfintýranna sé 
að fræða og kenna, þá eru þau oftast 
borin uppi af frjósömu ímyndunarafli 
og mörkuð af hagleikshönd lista- 
mannsins. 

Æfintýri í stærra sniði: Karl litli, 
frá Draumamörk reit hann 1918, en 
bókin kom út 1935 í Reykjavík. Það 
er ágæt barnabók, þar sem alþjóðleg- 
um, einkum amerískum barnasögum 
er blandað við íslenzkar þulur, barna- 
gælur og minni úr sögunum. 

Skömmu fyrir dauða Magnúsar hóf 
félagið Edda á Akureyri útgáfu bóka 
hans (Ritsafn). Hafa þessar bækur 
komið þar út: Ritsafn II. 1 Rauðár- 
dalnum (1942), Ritsafn III. Brasilíufar- 
arnir (1944), Ritsafn I. Æfintýri (1946). 

Af óprentuðum bókum sem hér eiga 
að koma út nægir að nefna Æskuminn- 
ingar frá Nýja Skotlandi og Dagbók 
hans (1. nóv. 1902—14. marz 1944). 

Þess var að vænta, að fyrri verk höf- 
undarins bæru þess nokkur merki, að 
hann hafði ekki átt kost á íslenzkri 
skólagöngu, ekki sízt er hann var að 
reyna að lýsa háttum og jafnvel mál- 
bragði ensku-mælandi fólks. En yfir- 
leitt er mál Magnúsar merkilega 
hreint, stíll hans lipur og læsilegur. 
Segja má að hann hafi ekki lagzt djúpt 
í hugsun, né valdið mergjuðum penna 
—í samanburði við menn eins og 
Stephan G. Stephansson og Guðmund 
Friðjónsson, til dæmis. En hann bætir 
það upp með frábærri hugvitssemi í 
sögugerð, spennandi stíl og—það sem 
þyngst vegur—óbilandi góðvilja til alls 
og allra. Stíll hans er líka saklaus og 
barnslegur—þótt hann sé fjarri því að 
vera barnalegur. 


Einn af lærisveinum hans og vinum 
Dr. Jóhannes P. Pálsson lýsti honum 
svo (í þessu tímariti 1945): “Hann var 
góður maður, góður vinur, góður kenn- 
ari og gott skáld.” 

7. Að Jóhanni Magnúsi Bjarnasyni 
frátöldum birtu engir hinna ritfærari 
Vestur-íslendinga skáldsögur eða löng 
leikrit á móðurmálinu. En margir rit- 
uðu ágætar greinar, smásögur og smá- 
leiki (einþáttunga), þótt hér verði ekki 
getið nema fárra einna. 

Þó að Stephan G. Stephansson, mest- 
ur allra rithöfunda vestan hafs, væri 
aðallega ljóðskáld, þá reit hann líka 
greinar, riss og smásögur. Má af þeim 
ráða, að hann mundi sízt hafa orðið 
verri rithöfundur í lausu máli en 
bundnu—ef hann liefði gefið sig við 
því eða haft tíma til. Auk þess sýna 
bréf hans (Bréf og ritgerðir I-IV 1938- 
48) ef til vill ljósara en öll önnur rit 
hans hvílíkt mikilmenni hann var. Það 
er ekki út í hött sagt, er Nordal fullyrð- 
ir, að þótt hann væri kannske ekki 
mesta skáld íslenzkt, þá væri hann tví- 
mælalauít mestur maðurinn í hópi 
skáldanna. Hann var bæði ofurmenni 
og afarmenni. 

Á árunurn 1894—1901 skrifaði hann 
níu smágreinar í Heimskringlu og kall- 
aði þær “Ar.” Áður (1888) hal'ði hann 
ritað raunsæja smásögu alllanga “Dóm- 
arinn”, en í henni er ádeilan enn nokk- 
uð beinaber. Smásögurnar í “Ari” eru 
betur skrifaðar, en þar eru eigi aðeins 
raunsæjar ádeilur heldur líka sym- 
bólskar dæmisögur og náttúrustemn 
ingar. Einhver veigamesta sagan þar 
er “Fráfall Guðmundar gamla stúdents” 
(1900). En allar bera þessar sögur mark 
snillingsins. 

Eins og margir góðir listamenn, lagði 



VESTUR-ISLENZKIR RITHÖFUNDAR 


27 


Stephan G. Stephansson meiri stund á 
efni og hugsjónir, en form. Til að 
styðja hugsjónir sínar stofnaði Stephan 
G. með öðrum vinurn sínum — um 
þrjátíu manns — íslenzkt menningar- 
félag í N. Dakota (4. febrúar 1888-1893), 
en ekki varð það rnjög langlíft. Það var 
stofnað eftir fyrirmynd svipaðs félags i 
New York undir forustu Prófessors 
Felix Adlers. Hafði það félag á stefnu- 
skrá sinni: Mannúð, rannsókn og frelsi, 
og mun Stephani hafa þótt að ekki 
væri vanþörf á að ýta ofurlítið við þeim 
ramma anda rétttrúnaðar og íhalds, 
sem klerkarnir voru staðráðnir að halda 
söfnuðum sínum í. Sjálfur hélt Steph- 
an (1889) fyrirlestur í félaginu um 
R. S. Ingersoll einn af aðalpostulum 
amerísku frjálshyggjunnar til angurs 
og ásteytingar eigi aðeins fyrir klerk- 
ana heldur og fyrir marga aðra kirkju- 
kæra landa sína. 

Þótt árin slæfðu brodd ádeilu Steph- 
ans G., mest vegna þess að menn lærðu 
að sjá að hann hafði haft á réttu að 
standa, þá vék hann aldrei hársbreidd 
frá róttækum skoðunum sínum, og 
það ekki þótt þær leiddu hann stund- 
um þvert úr braut almenningsálitsins 
meðal landa sinna vestra, eins og á 
styrjaldarárunum fyrri. En í raun og 
veru var stjarna hans hækkandi allt til 
æfiloka og það ekki aðeins heima á 
Islandi heldur einnig meðal beztu 
manna vestan hafsins, sem fúsir fetuðu 
í fótspor hans. 

Á meðal þeirra sem viljugir fylgdu 
Stephani G. að málum voru tveir menn, 
sem svipar saman að því leyti, að báðir 
skrifuðu helzt leikrit í lausu máli. Að 
vísu orti Guttormur J. Guttormsson 
líka kvæði og Jóhannes P. Pálsson 
skrifaði smásögur. Um hitt er þó 
meira vert, sem markaði þeim bás fjarri 


öllum öðrum, að þeir skrifuðu báðir í 
symbólskum stíl, sem stundum gat 
nálgast expressionisma (kjarnsæi). Sym- 
bólisminn var, eins og fleiri bókmenta- 
tízkur, sprottinn upp á Frakklandi og 
var leikritaskáldið Maeterlinck mikill 
fulltrúi hans. Er víst að bæði Guttorm- 
ur og Jóhannes þekktu hann og lásu, en 
hitt er heldur ekki ómögulegt að sym- 
bólsku æfintýrin í “Ari” Stephans G. 
hafi verið snortin af þessum sama anda. 

8. Guttormur J. Guttormsson var 
fæddur 21. nóvember 1878 við Islend- 
ingafljót í Nýja-lslandi: hann einn 
Vestur-lslenzkra skálda var fæddur 
vestan hafsins. Faðir hans var af fjöl- 
mennri og vítt greindri ætt austanlands; 
móðir hans var skáldmælt. Bæði for- 
eldrarnir dóu langt fyrir aldur fram af 
hungri og harðrétti frumbýlingsáranna, 
svo að drengurinn varð að sjá um sig 
sjálfur. í sjöunda bekk barnaskólans 
var lærdómurinn úti og piltur varð að 
fara að vinna. Eftir að hafa fengist við 
ýmsa hluti tók hann loks (1911) að búa 
á föðurleifð sinni, kvæntist og eignaðist 
börn og buru. 

Þrátt fyrir búskapinn tók Guttormur 
sér tíma til að lesa mikið, yrkja þrjár 
Ijóðabækur og skrifa safn af stuttum 
leikritum Tíu leikrit (1930). Hafði 
hann birt þau öll áður í dálkum Óðins, 
og enn komu í þvi tímariti út “Bylting- 
in” og “Líkblæjur” ) 1935-36). í Tíma- 
riti Þjóðræknisfélagsins birti hann 
“Skrifað fyrir leiksviðið” (1943) og 
“Glæsivallahirðin” (1944) um Hitler 
sáluga. I leikritaskrá Lárusar Sigur- 
bjarnarsonar í Árbók Landsbókasafns- 
ins 1948-49 eru enn talin tvö leikrit 
eftir hann í handriti: “Grafarinn” og 
“Óvænt heimsókn.” En Guttormur er 
líka skemmtilegur greinarhöfundur, 



28 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


eins og greinar hans “Frá landnáms- 
öldinni” (1945) og “Kynni mín af Vest- 
ur-íslenzkri hljómlist” (1946) sýna, og 
má bæta því við, að leitun mun nú á 
fyndnari penna en Guttormur stýrir í 
greinum þessum. 

Greinin um Hljómlistina ber þess 
vott, hve söngvinn maður Guttormur 
hefur verið og hefur hann víst stutt að 
því eigi alllítið að halda uppi sönglífi 
í sveit sinni. Loks má geta þess að 
Guttormur á enn í handriti ferðasögu 
til Islands, sem hann skrifaði um heim- 
för sína 1939 er þjóðin heima bauð 
þessu útlenda en þó rammíslenzka 
skáldi sínu heim. 

Þótt Guttormur gengi aldrei undan 
því merki mannúðar og jafnaðar- 
mennsku, sem Stephan G. hafði reist í 
anda realismans, þá snörist hann 
snemma andvigur gegn rithætti og stíl 
realistanna og þóttist sjá þverbresti í 
hugmyndum naturalistanna. Aftur á 
móti vóru Æfintýri Andersens eftir hans 
höfði og hann varð stórhrifinn af dul- 
speki og symbólisma Williams Blake. 
Hann dáðist líka að frönsku symbólist- 
unum og leikritum Maeterlincks og í 
dulrænum, hugrænum og hugvitssöm- 
um smásögum Edgar Allan Poes þóttist 
hann finna þá skáldlegu sköpunargáfu 
er féll í smekk hans sjálfs. Stutt stund í 
leikhúsi með nýtízku ljósatækni færði 
honum heim sanninn um það, að leik- 
urinn á sviðinu væri sú listgrein, er lík- 
legust væri til að skila hugmyndum 
hans um veruleikann bak við veruleik- 
ann sem ókvoluðustum til áhorfend- 
anna. 

Fyrsta leikrit Guttorms “Hinir höltu” 
er hrein dæmisaga í leik (morality play) 
um spillingu manns af auðsókn. Gull 
er hinn mikli freistari mannsins, en 


maðurinn táknast af limunum sem láta 
leikast af Viti og Tilfinningu. 

“Spegillinn” er töfraspegill, er sýnir 
máttarstólpa þjóðfélagsins í réttu ljósi; 
í “Byltingunni” breytir hræsni biskups 
Djöílinum sjálfum, föður kapítalism- 
ans, í bjartan engil Jafnaðarmennsk- 
unnar. 

Þessi leikrit eru þrungin þjóðfélags- 
legri ádeilu, í þeim rís Guttormur gegn 
almenningsáliti síns eigin lands. En í 
“Glæsivallahirðin” (1944) fylgir hann 
samlöndum sínurn og öllum hinum 
vestrænu lýðríkjum í andstygð þeirra á 
Hitler og öllu lrans athæfi. 

1 “Ódauðleiki” ræðst Guttormur á 
listamenn þá, sem hlaupa eftir smekk 
fjöldans. Listamaðurinn verður að 
drepa sál sína til þess að vinna frægð, 
en—hafi hann enga sál, getur hann ekki 
dáið og hrósar þá alveg spánnýjum 
ódauðleika! - Aftur á móti er “Skrifað 
fyrir leiksviðið” engin ádeila, heldur 
rannsókn á starfsaðferðum listamanns- 
ins sjálfs, getu verks hans og tvíveðrungi 
manneðlisins. 

Annars fer því fjarri að ádeila á þjóð- 
félag og listaraðferðir séu aðalviðfangs- 
efni Guttorms. Á hurðir hans knýja 
líka hin miklu viðfangsefni lífs og 
dauða, maðurinn gegn örlögum sínum, 
ást og hatur, æska gegn elli. 1 leikrit- 
unum “Skugginn”, “Upprisan”, “Hring- 
urinn”, og “Líkblæjan” kemur í ljós 
hin mikla tvísýni Guttorms: ást og hat- 
ur eru honum tvær hliðar á sömu mynt, 
sömuleiðis æska og elli,—jafnvel líf og 
dauði. Á svipaðan hátt er persóna 
manns klofin og það er ekki lítils vert 
að kannast við það; þessu lýsir hann í 
“Þekktu sjálfan þig” sem vel má vera 
bezti leikur höfundar. 

“Hvar er sá vondi?” lætur glampa á 
fleti góðs og ills í sama hlut á sviði 



VESTUR-ISLENZKIR RITHÖFUNDAR 


29 


glæps og refsingar. I þeim leik lætur 
skáldið vængjaðar hugsjónir beina flug 
úr ösku líðandi og stríðandi mannkyns. 

Það sem sérlega einkennir Guttorm 
er rökvísi hans (eða a. m. k. gervirök- 
vísi, það sem Danir kalla hundalógík) í 
smíði leikritanna. Venjulega er rök- 
vísi hans nógu einföld og skýr, en stund- 
um getur henni brugðið til lævísi sem 
krefst allrar athugunargáfu manns. En 
það er þessi rökvísa (eða gervirökvísa) 
bygging leiksins sem, ásamt stílfærðum 
manngerðum og hinu dulræna sviði, 
skírskotar til ímyndunarafls áhorfand- 
ans eða lesarans. Mál Guttorms er ná- 
lega ávallt einfalt, þótt það sé oft hlaðið 
speki, en því nær aldrei slær í ljóðræn- 
an stíl hjá honum. Kýmni og kald- 
hæðni vantar ekki, sem stundum getur 
snúizt í fáránleik einkum í ádeilurit- 
unum. 

9. Jóhannes P. Pálsson var fæddur í 
Ólafsfirði, nyrðra 13. maí 1881. Kom 
hann tólf ára drengur til Nýja Islands, 
þar sem hann naut kennslu Jóhanns 
Magnúsar Bjarnasonar og fékk fyrstu 
kynni sín af leikritum og leiklist. Síðar 
nam hann læknisfræði við Manitoba 
háskólann í Winnipeg og varð eftir 
1909 læknir hingað og þangað um 
byggðir Islendinga í Canada, þótt hann 
á síðustu árum hafi tekið sér frí frá 
þeim störfum og setst í helgan stein. 

Fyrsta saga, sem eg hef rekizt á eftir 
Jóhann, er “Silfurmillurnar” í Lög- 
bergi 21. des. 1911, jólasaga. Aðrar 
smásögur og leikþættir komu út í 
Heimskringlu, Sögu, og Tímariti Þjóð- 
ræknisfélagsins. Þrjár smásögur á 
ensku birtust í Canadian Magazine. 

Leikir Jóhannesar “Gunnbjamarsker 
hið nýja” (1924) og “Svarti stóllinn” 
(1925) beita samskonar symbóliskri 


tækni og leikir Guttorms. 1 “Gunn- 
bjarnarskeri” sýnir Jóhannes hvernig 
nýr sannleikur kemst undir manna- 
hendur ýmsra þjóðfélagsafla og sleppur 
þaðan ekki fyrr en hann hefur tekið á 
sig mynd lýginnar. 1 “Svarta stólnum” 
verður listamaðurinn milli steins fjölda- 
smekksins og sleggju listarinnar fyrir 
listina. Eylgi listamaður fjöldanum, 
hlýtur hann að missa allt sjálfsálit; 
fylgi hann listinni er hún vísust til að 
gera óvætt úr honum. 

Listin verður enn að viðfangsefni 
Jóhannesi í smásögunum “Veizlan 
mikla” (1923) og “Allir vegir færir” 
(1927). 1 veizlunni þekkir enginn hinn 
nafnlausa listamann, sem á að vera 
heiðursgesturinn, og er honum kurteis- 
lega vísað á dyr, þegar hann kemur 
ekki veizlubúinn. 1 “Allir vegir færir” 
tekur hungraður og langþreyttur lista- 
maður það til bragðs í bræði sinni að 
senda vandlátum útgefanda hreina 
hringavitleysu—með þeim árangri, að 
útgefandinn tekur vitleysuna og gerir 
höfundinn frægan á snöggu augabragði. 
Er ekki örgrannt um að hér sé sneitt 
að freyðandi faröldrum í nýtízkulist. 
En sagan lýsir líka vel því viðhorfi— 
eigi aðeins vestur-íslenzkra höfunda 
heldur íslenzkra höfunda yfirleitt—að 
listamönnum sá vansæmandi að spilla 
list sinni á léttmeti eins og til dæmis 
reyfurum—og skýrir þetta viðhorf höf- 
unda það hversvegna ekkert hefur verið 
skrifað af leynilögreglusögum eða 
spennandi morðsögum á Islandi. Eina 
undantekningin hér er Jóhann Magnús 
með hina saklausu reyfara sína: í því 
fylgir hann enskri tízku; sömu tízku 
fylgir Laura Salverson í sínum léttari 
sögum. 

Oft gerist Jóhannes allbersögull í 
garð óvina sinna og mannkynsins: kapí- 



30 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


talistanna. Þess kennir í “Fjóluhvamm- 
ur” (skrifað 1931, birt 1941). Hér lætur 
hann vestur-íslenzkan milljónera koma 
heim eftir mannsaldur til ættjarðar, 
rnóður og konu. En mjög hefur hann 
aðra för heim en hinn alltsigrandi óvið- 
ráðanlega skemmtilegi Anderson Ein- 
ars Kvarans. Hann horfir ekki í að 
grafa eftir gulli í Fjóluhvamm endur- 
minninganna. En í stað gulls kemur 
hann niður á eldfjall, sem spýtir hon- 
um og bralli hans í loft upp. “Þegar eg 
var auðkýfingur” eru æskuminningar 
um hátterni maura- og fjárplógsmanna, 
hátterni sem hann lærði, strákurinn, en 
laeði af síðan, sem slæman barnsvana. 
Þegar atómbomban sprakk, sá Jóhannes 
í hendi sér, eigi aðeins að allt hold er 
hey eins og sú góða bók kennir, heldur 
einnig að gullið er ekki annað en grá 
aska. 1 “Tákni af himni” lýsir hann því 
hvernig yfirbankastjóra þessa kapítal- 
iska heirns verður við þá uppgötvun. 

Annars verður hið síðasta og versta 
stríð honum efni í eina litla fantasíu— 
er hann kallar “Rakka-rökkur”—urn 
endalok þeirra þremenninganna Hitl- 
ers, Hirohito og Mussolini. Hitler boð- 
ar stríð gegn dýrum og jurtum, en að 
því loknu deyja sigurvegararnir úr 
hungri. Hann gat ekki séð það fyrir að 
Bandaríkin tækju Hirohito og gerðu úr 
honum lýðræðis-engil. Heldur ekki hitt 
að það virðist nú ætla að falla í skaut 
lýðræðisþjóðanna austan og vestan hafs- 
ins að svíða jörðina með eitri og plág- 
um, eldi, atóm- og helíum-bombum og 
svelta síðan í hel. Líklega hefur Drottni 
þótt þeir Hitler og Mussolini of góðir 
(eða of illir?) til að inna af hendi svo 
glæsilegt hervirki. 

Meiri alvara af hendi höfundar fylg- 
ir “Okkar í milli sagt” urn afleiðingar 
styrjaldarinnar fyrir einstaklingana. 


Þótt eg hafi um stund dvalið við á- 
deilu Jóhannesar á þjóðfélag og listir, 
skyldi enginn ætla að þar væri hann 
allur. Hann kann líka að lýsa mönn- 
um, sem vakið hafa aðdáun hans. Þann- 
ig ber “Álfur á Borg” höfuð og herðar 
yfir múginn, eins og Stephan G., sem 
Jóhannes líka skrifar merkilega minn- 
ingar grein um. “Ása í Sólheimum” er 
yndisleg prestskona, mannleg og frjáls- 
lynd, og varpar það engum skugga á 
hana, þótt bóndi hennar nái henni 
ekki á því sviði. önnur stórmerk 
mannlýsing, þótt eigi sé í skáldsögu- 
formi er minning “Jóhannesar Magnús- 
ar Bjarnasonar skálds” (1944). “Hátt 
og lágt” (1947) er falleg jólasaga, þótt 
þar kenni beiskju í botninum, en “Orð- 
heldni” (1948) er skrifuð til lofs og 
dýrðar einum heiðarlegum og hraust- 
um íslending, og hefði sjálfur Jóhann 
Magnús Bjarnason tæplega gert betur. 

1 síðustu sögum sínum “Frá ýmsum 
áttum” skapar höfundur sér ramma af 
“okkur fjórmenningunum”, er segja 
hvor öðrum sögur, eins og sjómenn 
Williams Morrisar sögðu sögurnar í 
Earthly Paradise. Fyrsta sagan bregður 
ljósi á kjör “lituðu mannanna” þ. e. 
Kínverja og Indíána vestur á Kyrra- 
hafsströnd, önnur gerir samanburð á 
speki Indverja og Vesturlandabúa, hin 
þriðja segir frá lífi eyjarskeggja í 
Kyrrahafinu, og afdrifum þeirra, þegar 
flóðalda skellur á landi þeirra. 1 öllum 
þessum sögum, eins og flestu sem Jó- 
hannes hefur ritað er undir niðri menn- 
ingargagnrýni á hinum vestræna heimi 
og hugmyndum hans. 

Jóhannes P. Pálsson hefur líka skrif- 
að Hnausaför mín (1928). Er hún 
skopstæling á ferðasögum, sem um skeið 
urðu svo algengar í vestanblöðunum 
að nærri lá, að sögn, að menn skrifuðu 



VESTUR-ÍSLENZKIR RITHÖFUNDAR 


31 


um för sína á kamarinn, hvað þá annað. 
Loks hefur hann skrifað um “Höfð- 
ingjann við hafið” (1947), fréttapistil 
til að mæra gestrisni Islendings vestur 
á Kyrrahafsströnd, en greinin er um 
leið skemmtileg mannlýsing. 

10. Þótt margt skilji skapferli 
þeirra Þorsteins Þ. Þorsteinssonar og 
Guðrúnar H. Finnsdóttur þá má skipa 
þeim í flokk saman gagnvart þeim 
Guttormi og Jóhannesi P. Pálssyni, og 
má nokkru hafa valdið um það, að 
þau eru bæði uppalin á Islandi, þar 
sem þeir Guttormur og Jóhannes 
fengu það uppeldi og menntun er þeir 
höfðu vestan hafsins. Auk þess eru 
þeir Guttormur og Jóhannes symból- 
istar, en þau Guðrún og Þorsteinn 
frekast impressionistar þó svo að Þor- 
steinn hefur meira af lífi og fjöri 
framfaramannanna frá aldamótunum, 
en Guðrún meira af rómantískri í- 
hygli þjóðræknissinnans. Fyrir utan 
kvæði Þorsteins hafa þau aðeins ritað 
smásögur, ekki leikrit. 

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson er þeirra 
eldri, fæddur 11. nóvember 1879 í 
Svarfaðardal norður. Faðir hans var 
kunnur alþýðufræðimaður, en móðir 
hans átti ekki langt að sækja til rímna- 
skálda í ætt sinni: sonurinn erfði bæði 
fræðimennsku- og skáldhneigðina. 
Hann ólst upp hjá fósturforeldrum, 
sem voru honum eins góð og foreldrar. 
Hann gekk á Búnaðarskólann á Hól- 
um í Hjaltadal (1898-1900), en sumar- 
ið 1901 fór hann vestur um haf og sett- 
ist að í Winnipeg sem húsamálari. 1 
Winnipeg hefur liann búið síðan að 
undanteknum þrem tímabilum: 1907- 
08 var hann í Vancouver, British Col- 
umbia, og árin 1920-21, 1933-37 var 
hann heima á Islandi. 


Listamaðurinn hefur ávallt verið 
sterkur í Þorsteini, og ekki við eina 
fjöl feldur. Er ekki ólíklegt að hann 
hefði heldur kosið að verða listmálari 
en húsamálari, ef hann hefði mátt 
ráða. Liggja eftir hann andlitsmyndir 
með flúruðum borðum, auk kápu- 
skrautsins á Tímaritinu og Sögu, og 
sennilega margt fleira, þótt mér sé ó- 
kunnugt. En í flúri sínu kippir hon- 
um nokkuð í kyn til Gröndals og gæti 
þúsund ára hátíðar spjald Gröndals 
hafa hleypt honum af stað. 1 ljóðum 
sínum hefur hann og gaman af því að 
glíma við margbreytta hætti, meðal 
þeirra sonnettur, og kallar hann þær 
sónhætti. 

Auk tveggja kvæðabóka gaf Þor- 
steinn út bókmenntatímaritin Fíflar I- 
II (1914-19) og Sögu (1925-30) en í þeim 
einkum Sögu, er flest samankomið af 
kvæðum hans, smásögum og rissi. 
Nokkrar smásögur hefiur hann líka 
skrifað fyrir Heimi og Tímarit Þjóð- 
ræknisfélagsins, frá “Tónsnillingnum” 
í l'yrsta árgangi (1919) til “Hrossa- 
brestsins” 1942, en sú er einhver hin 
fyndnasta smásaga hans. 

Heima á Islandi gaf hann út sögu- 
syrpuna Kossar (1934), er stendur á 
takmörkum sögu og riss, og skrifaði tvö 
sagnfræðileg rit: Vestmenn. Útvarps- 
erindi um landnám Islendinga í Vest- 
urheimi (1935) og Æfintýrið frá Islandi 
til Brasilíu (1937-38); mátti heita að 
hann flytti Vestur-lslendinga heim til 
ættjarðarinnar í þessum tveim bókum. 
Er hin fyrri ágætir fyrirlestrar um 
landnám Islendinga í Norður-Ame- 
ríku, en hin síðari mjög nákvæm saga 
hinna fámennu Brasilíufara. Báðar 
bækur urðu skjótt vinsælar beggja 
vegna hafsins. í Winnipeg þótti Þjóð- 
ræknisfélaginu sem Þorsteinn væri 


32 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÆLAGS ISLENDINGA 


maðurinn til að skrifa ítarlega sögu 
Vestur-íslendinga, og varð það að ráði. 
Hófst Þorsteinn handa 1939 og ritaði 
þrjú bindi af Sögu Islendinga í Vest- 
urheimi (1940-45) og eru þó enn tvö 
eða þrjú bindi órituð, ef hann hefði 
haldið verkinu áfrarn sem hann hafði 
ætlað. 

Á stríðsárunum reit hann enn bók- 
ina Björninn úr Bjarmalandi (1945) 
og var sú bók heldur ætluð til að bera 
sáttarorð milli Austurs og Vesturs. 
Þótti það góð latína meðan Engilsaxar 
og Rússar voru bandamenn, en hætt 
er við að sumum þætti nú höfundur- 
inn óalandi, óferjandi og óráðandi 
öllum bjargráðum. 

Eins og við er að búast af stórvirk- 
asta sagnaritara vestan hafs kennir 
stundum sagnfræðilegs áhuga í sumurn 
smásögum hans. Gat brugðið til þess 
hvort sem hann skrifaði um heima- 
landið t. d. í “Vitrun Hallgríms Pét- 
urssonar” eða um landnámstíðina 
vestra t. d. “Sögur Vesturfarans” (Saga 
1929-30). Myndir hans af löndum eru 
dregnar af kýmni, en þó samúð. Eins 
og þeim Jóhanni Magnúsi Bjarnasyni 
og Jóhannesi P. Pálssyni þykir honum 
vænt um að geta sagt hreystisögur af 
löndum sínum, svo sem “Frá fyrri dög- 
um”, og ekki hugsar hann sig lengi 
um að taka drengilega baráttu að 
fornum sið fram yfir auðmýkt og und- 
anlátssemi kristinna manna: sjá ”Lilju 
Skálholt” (1925). Heldur lítur hann 
kirkjuna ómjúku hornauga, ekki sízt 
framan af árum, og sýnir þar með að 
hann er sprottinn úr jarðvegi realism- 
ans á Islandi fyrir aldamót. Samt sýnir 
hann í “Verndargripurinn,” að honum 
hefur ekki sést yfir gagn það er kirkjan 
hefur unnið mannlegu samfélagi, enda 
hefur ímugustur hans mildast í samúð- 


arglettni með árunum. En glettni Þor- 
steins, kýmni og fjör eru þau einkenni 
á smásögum hans, sem ekki hvað sízt 
hafa unnið þeim vinsældir og heiðurs- 
sæti í Vestur-íslenzkum bókmenntum. 

1 flúri Þorsteins, þótt oft væri gott, 
kenndi stundum ofhleðslu af smámun- 
um. Sami galli er stundum á sögum 
hans og sagnaritum. En þessi synd er 
ekki aðeins mannleg, heldur er hún 
kannske einkaerfðasynd Islendinga 
(líka þess er þetta ritar). Þeir hafa allt- 
af verið svo fámennir, að þeir hafa 
aldrei getað komið auga á mannfélag- 
ið fyrir mönnum—skóginn fyrir trjám. 

Annars er grunntónninn í ritum 
Þorsteins karlmennska og fjör, sem 
stundum getur brugðist í gáska. Ást 
hans á skrítlum kann að hafa örvast 
við húmor Ameríkumanna, en er þó 
rótgróin í léttlyndi hans og bjartsýni. 
Ekki svo að skilja að hann geti ekki 
stundum orðið þungur á brún. Ef til 
vill hefur bjartsýnin verið arfur frá 
Islandi um Aldamótin, þegar allir veg- 
ir virtust enn færir og liggja til fram- 
fara. Kemur það hvað Ijósast fram í 
ritum þeirra Einars Benediktssonar og 
Jóns Trausta. 

11. Guðrún Helga Finnsdóttir var 
yngst þessara rithöfunda, fædd 6. febr- 
úar 1884 í Skriðdal í Suður-Múlasýslu. 
í móðurætt var hún náskyld skáldun- 
um Gunnari Gunnarssyni, Jóni og 
Páli Ólafssonum, í föðurætt Gísla 
Brynjólfssyni. Eins og Þorsteinn var 
hún fullorðin er hún flutti vestur 
(1904) þá skömmu gift Gísla Jónssyni, 
skáldi og prentsrniðjustjóra í Winni- 
peg. Þar bjuggu þau allan sinn bú- 
skap, áttu fimm mannvænleg börn og 
tóku virkan þátt í félagslífi Islendinga 
þar. Flestar sögur hennar birtust i 



VESTUR-ISLENZKIR RITHÖFUNDAR 


33 


Tímariti Þjóðræknisfélagsins og Heims- 
kringlu. Fám árum áður en hún dó 
stofnaði hún með öðrum tímaritið 
Rrautin (1944) var meðritstýra þess og 
skrifaði fyrir það. En hún varð bráð- 
kvödd á heimili sínu 25. mars 1946. 

Snemma mun Guðrúnu hafa dreymt 
um að skrifa sögur, en tækifærið kom 
ekki fyrr en seint, eftir að börnin voru 
komin upp. Sú mun orsök til þess að 
sögur hennar gerast flestallar vestra 
en á ltinn bóginn er sjónarmið hennar 
flestum fremur sjónarmið innflytjand- 
ans með allar rætur rammfastar í 
heimalandinu. Þetta er ekki svo að 
skilja að hún sé óbilgjörn í dómum 
um fósturlandið, þvert á móti, hún 
ann því lika og finnur skyldu sína að 
fórna lífi og blóði á ölturum þess. Er 
þetta efni fyrstu sögu hennar “Lands- 
skuld” (1920). En henni geta ekki dul- 
izt hin kröppu kaup innflytjandans. 
“Æfilaun útlendingsins eru oftast rýr, 
og ávallt hin sömu: Honum er gefið 
land að vísu, en hann gefur í staðinn 
alla æfina, heilsuna, og alla starfskraft- 
ana. Já, landið tekur hann sjálfan, lík- 
ama og sál, og börnin hans í þúsund 
liðu," — eins og hún segir í sögunni 
“Fýkur í sporin.” Þessi óflýjanlegu ör- 
lög innflytjandans liggja henni sífellt 
á hjarta, og ljá sögum hennar þunga 
og dýpt. Má til dæmis nefna sögurnar 
“Jólagjöfin” (1924) og “Utangarðs” 
(1938), en þótt sú saga sé seint prent- 
uð, þá er hún skrifuð úr gömlum drög- 
um og líklegust til þess að geyma hug- 
blæ höfundar frá fyrstu árunum vestra. 

Þótt örlög innflytjandanna séu aðal- 
efnið' í smásagnasafninu Hillingalönd 
(1938) er ekki þar með sagt að ekki 
hittist þar mörg tilbrigði úr lífi land- 
anna. Lítið álit skáldkonunnar á sum- 
um kirkjumálum landa vestra er hag- 


anlega fellt í þjóðsöguna “Skriflabúð- 
in” (1923) er annars minnir á æfintýri 
Jóhanns Magnúsar Bjarnasonar. Fyrir- 
litning hennar á lrræsni almannaróms 
og aðdáun hennar á sjálfsfórn, hvers 
konar, kemur vel fram í tveim sögum 
um íráskilda konu: “Á vegamótum” 
(1930) og “Enginn lifir sjálfum sér” 
(1938). Islenzk hreinskilni er lögð á 
vog gegn hinni sléttu almennu borg- 
arakurteisi í “Bálför” (1937). I “Land- 
skuld” (1920) sýnir hún hinn sára 
klofning landa um heimsstyrjöldina 
fyrri. Þar voru eigi aðeins menn fúsir 
til að berjast fyrir Canada og til þess 
að vernda heiður Islendinga í Canada, 
heldur lika íslenzkir friðarvinir, með 
Stéphan G. framarlega í flokki, sem 
heldur vildu þola skömm og skaða, en 
að ganga móti sannfæringu sinni í 
hinn ílla leik, enda áttu þeir ofsókn 
vísa af hinum þjóðræknu styrjaldar- 
sinnum, sem vitanlega höfðu eigi að- 
eins orðið, heldur líka tögl og hagldir 
1 þjóðfélaginu. í “Stríðsskuldir” (1931) 
lýsir hún auðnulitlu hlutskifti hinna 
heimkomnu hermanna. 1 harmsögunni 
“Rödd hrópandans” (1935) lofar skáld- 
konan menningarvilja landa sinna. 
“Bæjarprýðin” (1938) er eina kýmni- 
sagan í safninu og eina sagan sem um 
framfarir fjallar—og þó framfarir ,sem 
vita í menningarátt. 

Eftir Hillingalönd birti skáldkonan 
níu sögur í sömu tímaritum og voru 
þær allar, auk þriggja annara er hún 
átti í fórum sínum, birtar í Dagshríðar 
spor (1946) að henni látinni af manm 
hennar. Margar þessar sögur voru í 
minningaformi, en allar með sama 
sterka höfundarmarkinu brenndar. 

1 “Draumi” (1937) rennir skáldkon- 
an hugargöndum heim til Islands, 
draumalands útflytjandans. í öðrum 



34 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


sögum “Traustir máttarviðir” (1938) 
og “Salt jarðar” (1939) lýsir hún hvers- 
dagshetjum, er heyja baráttu við hall- 
æri og heimilisböl glaðir og með góð- 
urn vilja. “Úr þokunni” (1940) sýnir 
ótvíræðan hug skáldkonunnar gagn- 
vart heimsstyrjöldinni síðari. Sú styrj- 
öld olli ekki klofningi meðal landa 
vestra og mun orsökin hafa verið sú 
að, þótt heimaþjóðin væri þá hlutlaus 
í orði kveðnu, var hún eindregið á 
bandi vestrænu lýðræðislandanna. “Án 
kjölfestu” (1944) er önnur saga úr stríð- 
inu um “ástandið” í Winnipeg. 1 sög- 
unum “Dyr hjartans” (1942) og “Frá 
kynslóð til kynslóðar” (1944) lýsir 
skáldkonan tröllatrú sinni á arfi kyn- 
slóðanna, arfi sem foreldrar skila börn- 
um hvort sem þeim líkar betur eða 
verr. En í sögunum “Ekki er allt sem 
sýnist” og “Sárfættir menn” (báðar 
1945) sýnir hún hvernig íslendings 
eðlið norræna getur skotið upp höfði 
stundum, þar sem sízt mundi vara, og 
í fólki sem fyrir löngu mundi hafa haft 
vilja til að losna við það. “Skilnings- 
tréð” er skemmtilegt tilbrigði af synda- 
fallssögunni og ekki annarsstaðar 
prentað. Um “Fýkur í sporin (I)” er 
áður talað, sú saga fell af vangá úr, er 
Hillingalönd voru prentuð, og er því 
prentuð í Dagshríðar spor ásamt fram- 
haldi (II) er skáldkonan átti í drög- 
um en maður hennar fullgerði. 

Loks gaf hann einnig út Ferðalok 
(1950), safn af erindum eftir Guðrúnu 
og um hana, einskonar minningarrit. 

12. Af öllum þeim fjölda af sjón- 
leikjum, sem skrifaðir voru fyrir leik- 
svið í byggðum Vestur-lslendinga er 
mér ekki kunnugt um að annað hafi 
verið prentað—að fráteknum leikrit- 
um Guttorms og Jóhannesar P. Páls- 


sonar—en Sálin hans Jóns míns. Leikur 
í þremur þáttum (1897) eftir Mrs. 
Hólmfríði G. C. Sharpe (1858-98, kom 
til Ameríku 1872) í Chicago.'Leikur sá 
gerist í Milwaukee, Wisconsin, 1892, 
og færir að málfræði innflytjendanna. 
Minnir bæði á Sigurð Pétursson og 
realismann. 

Hinsvegar hef eg hugboð um að all- 
mikinn fjölda af smásögum sé enn að 
finna í blöðum og tímaritum vestra, 
þótt fátt eitt hafi annars verið á bæk- 
ur sett. Af þeim fáu eru smásögur þær, 
er komust í Vestan um haf (1930), 
safnað af þeim Guðmundi Finnboga- 
syni og Einari H. Kvaran og gefið 
Vestur-lslendingum í heiðursskyni Al- 
þingishátíðarárið. Annars væri það 
verkefni fyrir hinn nýja prófessor í ís- 
lenzkum fræðum í Winnipeg að skrá- 
setja sagnir þessar (og greinar úr blöð- 
um og tímaritum) eins og Lárus Sigur- 
bjarnarson hefur skrásett leikritin. 

I Vestan um haf eru sögur eftir 
Magnús Jónsson frá Fjalli (1851, til 
Ameríku 1887), eftir prestana og rit- 
stjórana Friðrik J. Bergmann (1858- 
1918, til Ameríku 1875), og Björn B. 
Jónsson 1870-1938, til Ameríku 1876) 
bróðurson Kristjáns Fjallaskálds. Hér 
eru líka sögur eftir yngri menn: Krist- 
inn Pétursson (1888-, til Ameríku 
1909) er ritar undir dulnefninu örn, 
eftir Bergþór E. Johnson (f. 1896 í 
Manitoba, dó 1950) og Kveldúlf, sem 
vera mun dulnefndur. 

Árið 1937 komu út Þráðarspottar 
(safn af smásögum) eftir Rannveigu 
Kristínu Guðmundsdóttur Sigurbjörns- 
son. Hún var fædd 1880 á Vestfjörð- 
um, kom vestur um haf 1902 og sett- 
ist að sem bóndakona í Leslie, Sask- 
atchewan. Hún er eins kristilega sinn- 
uð og Ólafía heitin Jóhannsdóttir, vin- 



VESTUR-ISLENZKIR RITHÖFUNDAR 


35 


kona hennar. Sumar sögurnar eru á- 
gætar, eins og t.d. “Hávamál á Vöð- 
um.” 

Loks má nefna aðra konu, Guðrúnu 
Tómasdóttur, ekkju Dr. Karls F. 
Bjarnasonar (Charles Barnason) í 
Hingham, Mass. Hún varð fyrst kunn 
fyrir sögur, er hún reit undir dul- 
nefninu Arnrún frá Felli í Eimreið og 
Iðunni. Hún var fædd 1886, kom vest- 
ur um haf 1917 og giftist; áður hafði 
hún verið hjúkrunarkona. Seinna 
skrifaði hún nokkrar smásögur fyrir 
Tímarit Þjóðræknisfélagsins. Beztu 
sögur hennar eru líklega “Rakel” (Ið- 
unn 1917) og “Steinar fyrir brauð” 
(Tímarit 1923). Það er eitthvað stutt 
og hressilegt yfir stíl hennar. 

13. Með einni undantekningu hef- 
ur yngri kynslóð Islendinga, sú sem 
ensku talar, ekki verið stórvirk í skáld- 
sagnagerð. 

Elztur þeirra er mér vitanlega 
reyndu sig á að rita ensku var Baldur 
Jónsson (1887-1917). Hann var fæddur 
á Norðurlandi, en fékk menntun sína 
vestan hafs. 1 Wesley College, Winni- 
peg vann hann heiðurspening fyrir 
frábæra kunnáttu í enskum bókmennt- 
um. Seinna varð hann kennari í Jóns 
Bjarnasonar Akademy í Winnipeg. 
Skömmu síðar veiktist hann af tæringu 
og var það sem hann átti ólifað æf- 
innar hjá ættingjum eða á heilsuhæl- 
inu í Ninette, Canada. 

Á veikindarárum sínum skrifaði 
hann bréf og riss í dálka blaðsins The 
Wynyard Advance í Saskatchewan. Að 
honum látnum birti ritstjóri blaðsins, 
Bogi Bjarnason, þessi skrif hans í litlu 
kveri sem bar hinn langa titil: Leaves 
from the unwritten Note-Book of an 
Idler, together with Letters written in 


a Cloister and dedicated to the Hearth 

(1919). Þetta eru stuttar huganir um 
hitt og annað, persónulegar oft hýrar í 
bragði en stundum slungnar trega- 
blandinni kýmni. Ekki lætur höfund- 
ur þó uppi leyndarmál sitt, tæring- 
una. Margar að hugununum eru um 
bækur án þess þó að bera höfundinum 
það vitni að hann sé fyrst og fremst 
bókaormur. 

Útgefandi bókar þessarar, Bogi 
Bjarnason (1888-) hefur sjálfur gefið 
út þunnt kver af smásögum er hann 
kallar Sans the Grande Passion (1937), 
af því að engin þeirra er ástarsaga. Aft- 
ur á móti er ein um flug, því Bogi flaug 
sér til skemmtunar. Sögurnar hafði 
hann skrifað smámsaman í blöð sín. 

14. Skáldkonan Laura Goodman 
Salverson ber höfuð og herðar yfir 
alla aðra, sem reynt hafa að skrifa 
skáldsögur á ensku. Hún var fædd í 
Winnipeg 9. desember 1890. Faðir 
hennar, Lárus Guðmundsson, var 
Borgfirðingur, en móðir hennar Is- 
firzk. Móðursystir Láru var móðir Sig- 
urðar Eggerz. Foreldrar Láru höfðu 
fluttst vestur skömmu eftir . 1880; 
þau flæktust síðan víða: 1 Winnipeg, 
Duluth, Minnesota, og víðar. Þótt fá- 
tæk væri skorti þau ekki stolt fyrir 
höncl íslenzkra bókmennta, enda áttu 
þau til bókhneigðra manna að telja. 
Þetta stolt foreldranna vakti snemma 
löngun dótturinnar til að skrifa. “Eins 
og flestir Islendingar kusum við heldur 
bækur en brauð,” skrifar hún. Og þótt 
hún væri heilsulin tókst henni að ná 
nokkurri skólamenntun áður en hún 
gekk að eiga (1913) George Salverson, 
norskan pilt frá Montana. Hann var 
járnbrautarþjónn, og þurftu þau hjón 
því að flækjast víða meðfram brautun- 



36 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


um. “Mér féll það happ í hlut að vera 
næstum flækingur, við (foreldrar mín- 
ir) skiftum svo oft um bústaði—og 
sama hefur orðið uppi á teningum síð- 
an eg giftist.” En það kom skáldkon- 
unni vel að kynnast mörgu fólki, því 
hún geymdi það í trúu minni. 

Ókunnugt er mér hvenær kvæði 
hennar komu fyrst á prent, en 1922 
vann hún verðlaun fyrir beztu sögu úr 
héröðum Vestur-Canada. Þetta var 
“Hidden Fire” fyrsta smásaga hennar, 
og kom hún samtímis út í allmörgum 
blöðum og tímaritum. Eftir það komu 
smásögur hennar eins og skæðadrífa í 
Canada-blöðum, nokkrar voru þýddar 
á íslenzku og komu í vestan-blöðunum, 
þar á meðal “The Greater Gift” jóla- 
saga, er prentuð var (Gjöfin meiri”) í 
Vestan um haf. Sumar hinar stærri 
skáldsögur hennar komu líka fyrst út í 
tímaritum, þannig kom The Dove í 
The Canadian Home Journal, The 
Lord of the Silver Dragon kom í The 
Western Home Monthly, en bæði The 
Viking Heart og The Dragon komu í 
norskum Jjýðingum í Skandinaven. Ein 
skáldsagan, John Lind, kom aðeins út 
í The Western Home Monthly. 

Það var Víkingshjartað (1923) sem 
vann henni fyrst almenningshylli og 
virðingarsæti á bekk Canadiskra rit- 
höfunda. I þessari sögu lýsir hún æfi 
innflytjendanna í Nýj Islandi og Win- 
nipeg, frá landnámstíð fram yfir styrj- 
öldina fyrstu. 

Þar sem Guðrún H. Finnsdóttir 
skrifar frá sjónarmiði kynslóðarinnar 
sem er að deyja út, skrifar Lára frá 
sjónarhóli hinnar fyrstu ensku kyn- 
slóðar. í sögum hennar á þessi kynslóð 
framtíðina fyrir sér, en sú gamla hverf- 
ur nokkuð í skugga, þótt varla verði 
sagt að Lára taki ekki fullt tillit til 


hennar. Fyrsti kapítulinn, sem gerist á 
Islandi og lýsir eldgosunum og hallær- 
inu sem rekur fólkið úr landi, getur 
stundum sýnt ókunnugleika á högum 
og háttum austan hafsins. Aftur á 
rnóti virðist skáldkonan vera í heima- 
högum, þegar hún lýsir æfi landnem- 
anna í Nýja Islandi, hörmungum 
þeirra og hetjuskap, vonum þeirra og 
afrekum. í bókinni mætir oss kirkju- 
höfðinginn sr. Jón Bjarnason undir 
nafninu sr. Bjarni Jónsson. Þó er sag- 
an ekki um hann heldur hina fátækari 
landnema, sem urðu að hafa sig alla 
við til að eignast skák af landi og koma 
börnum sínum til manns og mennta. 
En menntirnar voru þrep í stiga, er 
leiddi börnin upp í “hærri” stétt hins 
Canadiska þjóðfélags. Og þó að börn- 
unum væri eigi varnað uppgöngu þá 
var foreldrunum bannað, og því oft 
ekki annað fyrir dyrum, að fenginni 
menntun, en sár upplausn fjölskyld- 
unnar. Þá kom styrjöldin mikla og 
krafði fyrstu blóðfórnar sinnar af 
friðsömum landnemunum. En þessar 
nýju fórnir bundu landnemana að lok- 
um, á sál og líkama, við hina nýju 
jörð er nú geymdi lík barna þeirra. 
Þeir höfðu goldið hinn síðasta eyri 
fyrir þegnrétti sínum og áttu þá loks 
landið til fulls. 

Eftir þessa “Canadisku hetjusögu”, 
sem sumir ritdómarar kölluðu bókina, 
birti Lára ljóðakver Wayside Gleams 
(1925) og skáldsögu um amerískt efni. 
When Sparrows Fall (1925). Eftir það 
sneri hún sér að því efni í fornsögun- 
um íslenzku, sem helzt var von að næði 
eyrum Vestmanna og skrifaði nýjan 
reyfara (romance) um Leif Eiríksson: 
The Lord of the Silver Dragon (1927). 
Féll hann vel í geð Norsk-Ameríkön- 
um, en síður löndum hennar, sem enn 


VESTUR-ISLENZKIR RITEIÖFUNDAR 


37 


höfðu sjálfir fugl af landi fornsagn- 
anna. Enda er bókin tæplega með 
betri verkum hennar. 

The Dove (1933) er mjög spennandi 
reyfari og betri en Lávarður Silfur- 
drekans. Dúfan er stúlka frá Vest- 
mannaeyjum, sem lendir í klóm Tyrkja 
og er færð suður til Algier í Tyrkja- 
ráninu 1627. Lendir hún jrar í hinum 
mestu æfintýrum. 1 hæfileika hennar 
til að umgangast alla hleypidóma, og 
óttalaus er ekki ólíkt að leynist eitt- 
hvað af eðli skáldkonunnar sjálfrar. 

Eftir Dúfuna skrifaði Lára aðra 
beztu skáldsögu sína The Dark 
Weaver 1937. Fyrir hana vann hún 
eigi aðeins verðlaun Landsstjórans í 
Canada fyrir skáldsögu (1937), heldur 
einnig gullpening frá Paris Institute of 
Arts and Sciences 1938. 

Þessa skáldsögu má kalla tilbrigði 
af fyrstu bók hennar. Það er Canadisk 
hetjusaga, en stærri í sniðum. Eins og 
í Víkingshjartanu hefur hún sögu inn- 
flytjendanna austan hafsins og kynnir 
oss fólk af ýmsum stéttum og ýmsunt 
löndum, þótt Norðurlandamenn skipi 
forrými í bókinni. Hún fylgir hverjum 
manni úr heimkynnum sínum vestur 
um haf og setur þá niður á Vestur- 
Canadisku sléttunni. Þar hrærir hún 
þeim saman í þjóðpottinum, en úr 
þeirri Vestur-Canadisku deiglu rís 
unga kynslóðin sterk og fögur, Can- 
adamenn. Og þessir ungu sterku Can- 
adamenn kasta sér í heimsstyrjöldina 
fyrstu og græða á henni dýrkeypta 
reynslu og gnótt harmsagna. 

Eftir tindilfættan reyfara, Black Lace 
(1938), sem gerist á Frakklandi á dög- 
um Loðvíks fjórtánda, sneri skáldkon- 
an enn aftur til veruleika sléttunnar 
og skrifaði nú Confessions of an Im- 
migrant’s Daughter (1939) góða sjálfs- 


æfisögu og skemmtilega—frá því hún 
fyrst mundi til sín og þar til hún “sló 
í gegn” með fyrstu bók sinni. 

Lára er mikill málari í orðum og 
reynir ávallt að sníða sér stakk eftir 
vexti og stíl við efni—og tekst það oft 
vel. Ef að skyldi fundið rithætti henn- 
ar, þá væri það helst, að henni hætti til 
að falla í erfðasynd kynsystra sinna og 
gerast heldur fjölorð. 1 reyfurum sín- 
um hefur henni vafalaust skjátlast í 
sögulegum smámunum og sögulegu 
andrúmslofti. Jafnvel mestu meistarar 
sögulegra skáldsagna sigla aldrei fyrir 
öll sker í þeim efnum. Aftur á móti 
bregzt henni sjaldan að klæða persón- 
ur sínar holdi og blóði og leggja þeim 
mannlegt hjarta í brjóst. Hin víðtæka 
reynsla hennar hefur gætt hana samúð 
með, jafnvel ást á hinu margvíslega oft 
einkennilega fólki, sem fyllir bækur 
hennar. Og ekki skortir mannlega 
kýmileiki og harmleiki í bókum henn- 
ar um innflytjendurna. En jafnvel 
svörtustu harmleikir hennar bera við 
gullið sólsetur sléttunnar endalausu. 
Og hin rómantíska skáldkona getur 
ekki að sér gert að sjá lífið sigrandi að 
leikslokum. I þessu efni er hún eigi 
aðeins ólík Rölvaag hinum Norsk-Am- 
eríkaska risa á Dakota sléttunum, 
heldur einnig ólík höfundum Islend- 
ingasagnanna, forfeðrum sínum. Og 
þessvegna er hún heldur ekki jafnoki 
þessara miklu harmleikaskálda að 
styrk og krafti. Þeirra guð er ávallt í 
storminum, hennar í hinum blíðari 
blæ. 

15. Að sjálfsögðu eru þeir miklu 
fleiri, Vestur-Islendingar, en hér eru 
taldir, sem ritað hafa ensku í lausu 
máli—og sennilega margir, sem mér er 
alveg ókunnugt um. 



38 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Af vel þekktum blaðamönnum má 
nefna Gunnar B. Björnsson (1872-) er 
fluttist drengur úr Jökulsárhlíð eystra 
og settist að í Minneota, Minnesota. 
Þar gerðist hann um aldarfjórðung rit- 
stjóri blaðsins Minneota Mascot, —auk 
þess sem hann með öðrum gaf út ís- 
lenzka blaðið Vínland (sjá áður). Hann 
og synir hans Hjálmar, Valdimar og 
Björn eru allir grónir í íslenzkum 
fræðurn og minjum en um leið miklir 
pappenheimar í sínu nýja föðurlandi. 
Best kunnur blaðamanna á sinni tíð 
var þó víst John Gunnlaugur (Sveins- 
son) Holme (1877-1922). Hann fluttist 
úr Hjaltastaðaþinghá 1885 og byrjaði 
blaðamennsku í Minnesota. Síðan 
vann hann við blöð í Chicago, San 
Fransisco og loks í New York og varð 
þar ritstjóri (City Editor) The New 
York Evening Post. Hann var gáfaður 
maður og barðist vasklega gegn Hard- 
ing forsetaefni og reit bók um Leonard 
Wood andstæðing hans. 

Af kirkjumönnum hafa tveir skrifað 
sögu kirkju sinnar: P. Adalstein John- 
son (1868 ) The First Century of Con- 
gregationalism in Iowa (1840-1940) 
(1945) og Valdimar J. Eylands (1901) 
Lutherans in Canada (1945). 

Af lögfræðingum og hagfræðingum 
hafa þrír ritað bækur: Sveinbjörn 
Johnson (1883-1946), Pioneers of 
Freedom (1930) um gullöld Islendinga, 
söguöldina; hann hefur líka þýtt Grá- 
gás á ensku en dó því miður frá því 
verki. Leifur Magnússon (1882-) hef- 


ur tekið saman nokkrar bækur um hag- 
fræði verkalýðssamtaka. Loks hefur 
Walter J. Lindal dómari (1887-) ritað 
Two Ways of Life: Freedom or Tyr- 
anny (1940) og Canadian Citizenship 
(1946). 

Af kennurum hefur Flalldór B. 
Gíslason (1875-1947), prófessor í 
mælskulist við Háskólann í Minnesota, 
skrifað kennslubók The Art of Ef- 
fective Speaking (1948). Um Beck er 
áður rætt. Annars liefur enginn núlif- 
andi fræðimanna við ameríska há- 
skóla látið eftir sig meira verk og 
betra en Halldór Hermannsson (1878-): 
Skrá (Catalogue) yfir íslenzka bókasafn- 
ið í Cornell í þrem stórum bindum 
(1914, 1927, 1943) og 31 bindi af tíma- 
ritinu Islandica um íslenzka bókfræði, 
bókmenntir, tungu, fornleturfræði og 
kortafræði. Hann og Páll Eggert Óla- 
son heitinn hafa verið mestu bók- 
fræðingar sinnar kynslóðar. 

Enn er ógetið fræðimanns og rit- 
höfundar, sem svo mikla frægð hefur 
unnið sér á amerískum og alþjóðavett- 
vangi, að það er að bera í bakkafullan 
lækinn að rita um hann hér. Það er 
Vilhjálmur Stefánsson, fæddur í Ár- 
nesi, Nýja Islandi 3. nóvember 1879, 
en alinn upp í North Dakota. Á is- 
lenzku hefur Guðmundur Finnboga- 
son ritað æfisögu hans (Vilhj. Stef. 
1927), á ensku Earl P. Hanson, Stefans- 
son, Prophet of the North (N.Y. 1941), 
og má vísa mönnum til þeirra bóka. 


Athugasemd ritstj.: 

Höfundur þessarar ritgerðar hefir heldur eigi setið auðum höndum síðan hann 
kom vestur. Auk hins mikla aragrúa af ritgjörðum málfræðilegs og bókmenta- 
legs efnis, í þessu tímariti og ýmsum öðrum, liggja eftir hann tvær stórar bæk- 
ur:“Icelandic,Grammar, Texts, Glossary” og “History of Icelandic Prose Writ- 
ers, 1800—1940”, sem þessi ritgjörð er sérstakur kafli úr. Á íslandi er og nýlega 
komin út bók , “Á skáldaþingi”, safn af ritgjörðum um íslenzk skáld og rit- 
höfunda. 



DR. RICHARD BECK 


VESTUR-ÍSLENZK LJÓÐSKÁLD 


Það mun jafnan verða talið Islend- 
ingum vestan hafs til verðugs heiðurs, 
hve vel þeir hafa, þrátt fyrir andvígar 
aðstæður, varðveitt þann bókmennta- 
áhuga, sem einkennt hefir íslenzku 
þjóðina öldum saman, og hve þeir 
hafa lagt mikla rækt við ritstörf, eigi 
aðeins í óbundnu máli, heldur miklu 
fremur í ljóðagerð, lrinu eldforna og 
hefðbundna formi bókmenntalegrar 
tjáningar á íslenzka tungu.* 

Og bókmenntaiðja vestur-íslenzkra 
skálda er að því skapi merkilegri, þeg- 
ar þess er gætt, að allur þorri þeirra er 
algerlega eða að miklu leyti sjálf- 
menntaðir menn og hafa stundað 
ljóðagerð sína í tómstundum, oft harla 
stopulum, frá knýjandi daglegum 


*) Ritgerð þessi er þýðing, eða öllu fremur 
um margt endursögn, á kaflanum um vestur- 
íslenzk skáld í bók minni History of Icelandic 
Poets: 1809-1940 (Cornell University Press, 
1950), ýmsu hefir verið vikið við og annað 
fellt úr. Þá hefir hér einnig sumstaðar verið 
stuðst við ritgerð mína “Bókmenntaiðja Isl. ! 
Vesturheimi’’ (Eimreiðin, 1928 og 1929), fyrstu 
yfirlitsgrein um það efni, er einnig var að 
ýmsu lögð til grundvallar ofannefndum kafla 
í Ijóðskáldasögu minni, ásamt ítarlegri rit- 
gerðum mínum um einstök skáld, sem birtar 
höfðu verið í þessu riti og annarsstaðar. Þessi 
rilgerð nær þó áratug lengra fram en sam- 
svarandi kafli í 1 jóðskáldasögunni, er lauk við 
árið 1940, og hafn því verið tekin með skáld 
(eins og Ragnar Stefánsson og fleiri), sem lítið 
höfðu birt eftir sig fram að þeim tíma, og 
einnig getið ýmsra annara skálda, þar sem hér 
er um heildaryfirlit að ræða, en ljóðskálda- 
sögunni var sniðinn þrengri stakkur. 


störfum sínum að ýmiskonar iðju eða í 
opinberum embættum. 

Flestir þessara skálda eru einnig í 
hópi hinnar eldri kynslóðar og yrkja 
því löngum í anda þeirra bókmennta- 
stefna, sem efstar voru á baugi á 
þroskaárum þeirra á Islandi, þar sem 
mörg þeirra ólu aldur sinn fram til 
fullorðinsára. Romantísku stefnunnar 
gætir mikið í verkum þeirra, þó raun- 
sæisstefnan sé einnig megnþáttur í 
skáldskap sumra 1 hópnum; loks eru 
aðrir, sem eru hreinræktuð alþýðu- 
skáld. 

í mismunandi mæli hafa skáld þessi 
valið sér yrkisefni úr hinu nýja um- 
hverfi sínu og fundið andlega næringu 
í menningar- og bókmenntastraumum 
í kjörlandi sínu, að ekki sé sagt orðið 
fyrir áhrifum af þeim. Með þeim hætti 
mætist hið gamla og nýja og rennur 
saman í skáldskap þeirra, og þar eð 
hann er ortur á íslenzku, eru kvæði 
Jteirra fyrir þann samruna merkilegri 
skerfur til íslenzkra bókmennta. Má 
það vitanlega með mesturn sanni segja 
um skákl eins og Stephan G. Stephans- 
son og Guttorm J. Guttormsson, sem 
lýst hafa canadisku umhverfi sínu og 
túlkað reynslu sína af frumibyggjalíf- 
inu á djúpstæðastan og víðtækastan 
hátt. 

1. Sigurbjörn Jóhannsson var fæddur 
að Breiðumýri i Suður-Þingeyjarsýslu 
24. des. 1859. Fluttist til Canada 1889 
og gerðist landnemi í Argyle-byggð- 




40 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


inni íslenzku í Manitoba, og lést þar 
1903. Hann var faðir skáldkonunnar 
Jakobínu Johnson. 

Sigurbjörn var maður sjálfmentaður 
og orðinn miðaldra, er hann fór af Is- 
landi, og er því, eins og vænta mátti, 
alþýðuskáld í húð og hár, um efnisval, 
anda og bragfimi. Mörg af kvæðum 
hans voru ort heima á ættjörðinni, 
enda var hann víðkunnur orðinn fyrir 
hagmælsku sína og kvæðagérð, er hann 
hvarf af landi burt; önnur kvæði hans 
eru frá seinni árum hans vestan hafs. 
Stórt úrval þeirra kom út í Ljóðmæl- 
um (Winnipeg, 1902), að miklu leyti 
tækifæriskvæði af ýmsu tagi; að góðum 
og gömlum íslenzkum sið er þar að 
finna mörg ljóðabréf og hestavísur, og 
sæg af ferskeytlum, og nær skáldið sér 
þar oft bezt niðri, eins og títt er um 
snjalla hagyrðinga. En sum lýsa kvæði 
hans og lausavísur frumbyggjalífinu í 
Canada. Af persónulegum kvæðum 
kveður mest að upphafskvæðinu í bók- 
inni, “Til landa minna”, og ekki síst 
fyrir það, hve hispurslaus lýsing það 
er á lífi skáldsins og andvígum kjörum. 

2. Sigurður Jón Jóhannesson (frá 
Mánaskál í Laxárdal) var fæddur að 
Marbæli í Óslandshlíð í Skagafirði 25. 
nóvember, 1841, en kom vestur um 
haf til Canada í stórhópnum fyrsta 
1873; var landnámsmaður í Marklandi 
og í Ontario, en kom til Winnipeg 
1882; einn af stofnendum vikublaðs- 
ins Lögberg 1888. Hann lést í Winni- 
peg 13. janúar 1923. 

Sigurður gaf út allmörg ljóðasöfn, 
meðal annars Ljóðmæli (Winnipeg, 
1897) og Nokkur ljóðmæli forn og ný 
(Winnipeg, 1915), og var, eins og Þor- 
steinn Þ. Þorsteinsson segir réttilega í 


Sögu fslendinga í Vesturheimi (II. 
bindi, bls. 166), “lipurt alþýðuskáld 
hins eldra stíls”. Ennfremur telur Þor- 
steinn hann verið hafa “óefað eitt allra 
vinsælasta skáldið hjá þorra manna 
vestan hafs fram yfir aldamót.” Að 
dæmi hinna eldri skálda íslenzkra orti 
Sigurður margt ættjarðarkvæða, árs- 
tíðakvæða og annarra tækifæriskvæða, 
kvæði sögulegs efnis, erfiljóð og lausa- 
vísur. Má vafalaust telja kvæðið 
“Skipaskaðinn á Skagaströnd” meðal 
beztu kvæða hans, en það er bæði vel 
ort og góð atburðarlýsing. 

Af öðrum skáldum hinnar eldri kyn- 
slóðar, er ortu í anda hinnar þjóðlegu 
íslenzku skáldskaparstefnu, skulu nú 
nokkur talin. Eyjólfur Eyjólfsson 
Wíum (1855-1931) á það skilið, að hans 
sé sérstaklega getið fyrir hið stórbrotna 
og hjartaheita ættjarðarkvæði hans, 
“Minni fslands”, fornt í anda og ramm- 
íslenzkt að málfari og bragarhætti. 
Baldvin Halldórsson (1861-1934) var 
snillingur í ferskeytlugerð, en mörg 
önnur vestur-íslenzk skáld hafa verið 
ferhendusmiðir góðir. Rímurnar hafa 
átt sinn fulltrúa þar sem Nikulás Otten- 
son (f. 1867) er, en hann hefir í Minni 
Nýja íslands (1934) bókfest í hinum 
forna rímnastíl nöfn íslenzkra for- 
manna í Nýja Islandi, er voru fyllilega 
drápunnar verðir; miklu meira er þó 
sagnfræðilegt gildi þeirrar bókar held- 
ur en hið bókmentalega gildi hennar. 
Af skáldkonum frá landnámstímabil- 
inu má sérstaklega nefna Helgu S. 
Baldvinsdóttur (1858-1941), er orti und- 
ir nafninu “Úndína”, kvæði hennar, 
sem birtust í vestur-íslenzkum blöðum 
og tímaritum og vöktu verðuga athygli, 
eru hugnæm og með sterkum persónu- 
legum blæ. 



VESTUR-ISLENZK LJÓÐSKÁLD 


41 


3. Stephan G. Stephansson var fædd- 
ur 3. okt. 1853 á Kirkjuhóli í Skaga- 
firði, en bæði kotið, þar sem skáldið 
fæddist, og hin kotin tvö í nágrenninu, 
þar sem hann ólst upp, eru nú komin í 
eyði. Síðustu þrjú ár sín á Islandi var 
' Stephan vinnumaður í Mjóadal, efsta 
bæ í Bárðardal. Foreldrar hans, þó fá- 
tæk væru, voru bæði “vel greind og 
hneigð til mennta” (S. Nordal). Bók- 
menntahneigð og áberandi skáldskap- 
argáfa voru einnig í ættum skáldsins. 

Sumarið 1873, nítján ára að aldrei, 
fluttist Stephan vestur um haf með for- 
eldrum sínum og öðru ættfólki. Þrisvar 
sinnum nam hann land vestra; fyrst í 
Shawano County í Wisconsin 1874, 
þvínæst í Garðarbyggð í Norður-Dakota 
1880, og loks 1889, er hann staðfestist í 
íslenzku byggðinni í Alberta, skammt 
frá Markerville. Lláði hann þar harða 
og langa brautryðjenda-baráttu, en tók 
jafnframt sinn fulla þátt í félags- og 
menningarlífi byggðar sinnar og lagði 
sinn drjúga skerf til þróunar hennar 
og þrifa. Og þar lést hann, nær hálf- 
áttræður, 19. ágúst 1927. 

Eins og kvæði hans bera órækt vitni, 
festi Stephan djúpar rætur í nýbyggð- 
inni sinni og hefir lýst fegurð hennar í 
öllum blæbrigðum árstíðanna á ógleym- 
anlegan hátt í sumum fegurstu og and- 
ríkustu kvæðum sínum. 

Kornungur byrjaði hann að yrkja; 
elztu kvæðin í Andvökum eru frá 1868- 
69, en fyrsta prentað kvæði hans, kveðja 
til Islands, birtist í Norðanfara á Akur- 
eyri 1873. Eftir 1890 fóru kvæði hans að 
birtast reglulega í íslenzkum blöðum og 
tímaritum vestan hafs. Fyrsta kvæða- 
safn hans, Úti á víðavangi (sérprentun 
úr Öldinni) kom út í Winnipeg 1894. 
Þessar eru aðrar kvæðabækur hans: Á 
ferð og flugi (Reykjavík, 1900), And- 


vökur, I-III (Reykjavík, 1909-10), Kol- 
beinslag (Winnipeg, 1914), Heimleiðis 
(Reykjavík, 1917), Vígslóði (Reykjavík, 
1920), Andvökur, IV-V (Winnipeg, 
1923) og Andvökur VI (Reykjavík, 
1938), með formála eftir séra Rögnvald 
Pétursson. Tvisvar hafa kvæði Steph- 
ans einnig komið út í úrvali: Andvökur 
(Úrval, Reykjavík, 1938), mikið safn, 
gefið út með ítarlegum og snjöllum 
inngangi um skáldið eftir dr. Sigurð 
Nordal, og Úrvalsljóð (Reykjavík, 
1948), sem skáldkonan Hulda bjó til 
prentunar. Hins rnikla og merka safns 
Bréfa og ritgerða skáldsins (Reykjavík, 
1938-48) er sérstaklega getið í ritgerð- 
inni um vestur-íslenzk skáld í óbundnu 
máli. 

Þó að hann yrði að vinna hörðum 
höndum bóndans alla daga fyrir sér og 
sínum og heyja óvæga baráttu frum- 
býlingsins, varð Stephan eigi aðeins 
einn af allra afkastamestu, heldur einn- 
ig einn af mestu skáldum Islands að 
fornu og nýju. Þegar litið er á lífskjör 
hans, sæta bókmentaleg afrek hans 
hreinni furðu; þau bera vitni frábærri 
snilligáfu, ódrepandi sköpunarþörf, og 
óþreytandi trúnaði við skáldlistina. — 
Heitið sjálft á kvæðasafni hans, And- 
vökur, sem samtals eru fullar 1800 lbs. 
að stærð, segir sína sögu. Á andvöku- 
nóttum, meðan aðrir nutu svefns og 
hvíldar, orti skáldið Ijóð sín, eða festi 
á blað þau, sem fæðst höfðu í önnum 
dagsins. Kvæði hans voru, eins og hann 
segir í einu bréfa sinna, “Fæst fædd að 
degi til”, heldur eftir miðnætti. Það 
dásamlega er, að skapandi skáldgáfa 
hans og Ijóðþörf efldust í glímunni 
við hin andvígu kjör, fremur en hið 
gagnstæða. 

Feikileg afkastasemi Stephans í ljóða- 
gerðinni var þó eigi hið undrunarverð- 



42 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


asta um hann; víðátta og fjölbreytni 
yrkisefna hans eru eigi síður aðdáunar- 
verð — víðfeðmi áhugamála hans og 
víðtæk þekking. Hann var víðförull í 
andans heimi, lagði þar mörg lönd 
undir fót. Allt er þetta þeim mun frá- 
bærara, þegar í minni er borið, að 
skáldið hafði eigi, svo talist gæti, notið 
neinnar skólamenntunar. Hann var í 
rauninni maður algerlega sjálfmennt- 
aður, en með lestri valdra rita hélt 
hann áfram sjálfsnámi sínu ævilangt. 
Fornsögurnar íslenzku, er hann hafði 
lesið í æsku og fest sér í minni, voru 
honum um annað fram frjósöm upp- 
spretta fræðslu og andríkis. “Atriði úr 
Eddum, sögum og sögnurn birtust hon- 
um með vaxandi viti og þroska í nýju 
ljósi, dýpri skilningi, og urðu honurn 
að yrkisefni.” (S. Nordal). Hann vitnar 
einnig jöfnum höndum í ritninguna, 
austræn fræði, erlend skáld og íslenzk. 

Vafalaust hefir dr. Sigurður Nordal 
rétt fyrir sér í því, að Stephan sé glæsi- 
legasta dæmi þeirra bænda íslenzkra 
(og þeir eru margir og aðdáunarverðir), 
sem með sjálfsmenntun og skáldskap, 
eða öðrum ritstörfum, í hjáverkum sín- 
um, hafa sigrast á fátækt og mótdræg- 
um kjörum og auðgað bókmenntir 
þjóðar sinnar að varanlegum verðmæt- 
um. Stephani tókst það undursamlega 
að verða vel við kvöðum hinna daglegu 
skyldustarfa annarsvegar og ásækinni 
skáldskaparþörf sinni hinsvegar; með 
öðrum orðum: að gjalda keisaranunt 
það, sem keisarans er, og Guði það, sem 
Guðs er. En vitanlega útheimti það 
harða og langa innri baráttu af hans 
hálfu, eins og eftirminnilega sést í 
kvæði hans “Afmælisgjöfin”. Mikil- 
leiki skáldsins lýsir sér eigi aðeins í því, 
hversu vel honum tókst, þó að það yrði 
eigi þjáningarlaust, að heyja baráttuna 


milli skapandi skáldhneigðar hans og 
daglegra starfa, heldur engu miður í 
því, hvernig hann hefur þau störf upp 
í nýtt veldi með snilligáfu sinni, gerir 
þau að uppsprettu andlegrar orku, að 
vængjum, er hefja sál hans til flugs, 
með þeim hætti, að hann snýr hvers- 
dagsreynslu sinni í andríkan og djúp- 
sæjan skáldskap, breytir, að segja má, 
grjóti í gull. 

Stephan dvaldi, eins og alkunnugt er, 
öll fullorðinsár sín utan ættjarðar- 
stranda, en hann var tengdur heima- 
landinu órjúfanlegum böndum og rót- 
festur í jarðvegi íslenzkra menningar- 
erfða. Ættjarðarást hans, sem fann sér 
framrás í sumurn allra ágætustu kvæð- 
unr hans, hafði dýpkað við langdvölina 
erlendis, og að sama skapi hafði hann 
orðið sér betur meðvitandi hins nána 
skyldleika manns og moldar. Hið 
fræga kvæði hans “Úr Islendingadags 
ræðu” (Þó þú langförull legðir) er á- 
hrifamikið dæmi þess. Hvergi logar þó 
eldur ástar hans til ættjarðarinnar heit- 
ar heldur en í “Ástavísum til Islands”, 
og þar er að finna ljóðlínuna víðfrægu: 
“Þín fornöld og sögur mér búa í barm”. 
sem var bókstaflegur sannleikur hvað 
skáldið snerti. 

1 íslenzkum fornbókmenntum og 
öðrum fræðum vorum fann hann efni 
sumra hinna stórbrotnustu og frum- 
legustu kvæða sinna og túlkaði þau við- 
fangsefni á þann hátt, að þau verða 
táknrækn og almenn að gildi. Góð 
dæmi þess eru “Illugadrápa” og “Her- 
gilseyjarbóndinn”, að tvö ein séu nefnd 
af mörgum. Að efni til eru kvæði þessi 
einnig sérkennandi fyrir skáldið; hann 
valdi sér að yrkisefnum þá fornaldar- 
menn og konur, sem voru persónugerv- 
ingar hetjuanda og sjálfstæðis, horfðust 
djarflega í augu við ofureflið og 



VESTUR-ÍSLENZK LJÓÐSKÁLD 


43 


reyndust trú hinu bezta í sjálfum sér. 
Og svo högum höndum fór hann sögu- 
legu viðfangsefnin, að samtíðin spegl- 
ast í þeim. Hann stóð öðrum fæti í lið- 
inni tíð, en hinum í samtímanum, í 
fullu samræmi við áminningu sína: 

“vinur aftansólar sértu, 
sonur morgunroðans vertu.” 

En þó að hann ynni ættjörð sinni 
hugástum og væri bókmennta arfleifð 
hennar eins samgróinn og raun bar 
vitni, stóð hann föstum rótum í jarð- 
vegi kjörlands síns, Canada, og hyllti 
það sonarlega og fagurlega í kvæðum 
eins og “Minni Alberta”, og öðrum 
svipmiklum ljóðum og frumlegum. 

En hann lét eigi þar staðar numið. 
Hann lifði lífi sínu við móður.brjóst 
moldarinnar og var gæddur djúp- 
skyggni, næmu eyra og hvassri sjón; 
orti hann því margt náttúrukvæða, þar 
sem saman fara mikil litbrigði í lýs- 
ingum og hugsanaauðlegð. Hér sem 
annarsstaðar nýtur fjörugt og frjótt 
ímyndunarafl hans sín ágætlega, sér- 
staklega í myndauðgum og heillandi 
lýsingum hans af Alberta í breyttum 
búningi árstíðanna. Næsta nágrenm 
sínu hefir hann lýst í kvæðum eins og 
“Sveitin mín” og “Sumarkvöld í Al- 
berta”, og himingnæfum Klettafjöllun- 
um í fjarlægð, í allri hrikafegurð þeirra, 
lýsir hann með andríki og fágætri mynd- 
auðgi. Enda farast dr. Watson Kirkcon- 
nell þannig orð, að sambærilegar lýs- 
ingar á Vestur-Canada sé eigi að finna í 
kvæðum neins annars canadisks skálds, 
á hvaða máli sem sé. 

Hæfileiki Stephans til þess að lýsa 
því, sem fyrir augun bar, og túlka við- 
fangsefni sín nýtur sín hvergi betur en 
í kvæðaflokkinum Á ferð og flugi, en 


þar bregður hann upp ógleymanlegum 
myndum af sléttuhafinu og frum- 
byggjalífinu, sem hann sjálfur hafði 
verið hluthafi í svo rikulega; fléttaðar 
inn í glöggar og raunsannar lýsingarnar 
eru eftirminnilegar samlíkingar úr 
norrænni goðafræði. 

Mannúðarandi Stephans og samúð 
finna sér einnig framrás á áhrifamik- 
inn hátt í kvæðaflokki þessum og sam- 
einast í einum brennidepli í ljóðlínun- 
um alkunnu: “Til framandi landa eg 
bróðurhug ber”. Var það því eðlilegt 
urn svo tilfinninganæman og heillund- 
aðan mann, að hann fyndi sig tengdan 
nánum böndum samferðamönnunum á 
lifsins leið, ekki síst gömlum vinum og 
nágrönnum; hvarf þeirra úr hópnum 
snerti næman streng í brjósti hans og 
hann kvaddi marga þeirra í svipmikl- 
urn erfiljóðum, svo sem “Helga-erfi”, 
urn vin hans Helga Stefánsson, bróður 
Jóns skálds Stefánssonar (Þorgils gjall- 
andi). Manndómshugsjón skáldsins er 
hér færð í kröftugan ljóðabúning, og 
sannleikurinn er sá, að kvæðið er jafn- 
framt sönn og ágæt lýsing á skáldinu 
sjálfu. Sérstaklega merkilegt er kvæði 
hans um André Courmont, fræðimann- 
inn franska, sem Island hafði orðið 
annað föðurland og öðlast hafði fágæt- 
an skilning á fornbókmenntum þess. 
Slíkur maður var Stephani að vonum 
ágætlega að skapi, og gegndi sama máli 
um Willard Fiske, liinn mikla Islands- 
vin og velgerðarmann þess, sem skáldið 
hyllti örlátlega í öðru ágætiskvæði. 

Stephani var öll yfirborðs-viðkvæmni 
hvimleið, en hlýja hans til vina hans og 
annarra, sem hann dáði, leynir sér ekki 
í erfiljóðum hans eða öðrum kvæðum 
um þá. Frábærlega hjartnæmt er kvæði 
hans um Gest son hans, er dó um aldur 
fram, og kvæðið fagra um “Kurly” litlu. 



44 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Almennara að efni er kvæðið 
“Bræðrabýti”, sem bæði er cljúptækt og 
varpar birtu á lífsskoðun skáldsins, en 
þar er lýst á táknrænan hátt bræðrum 
tveim og harla fjarskyldum; annar 
ferst í leit að gulli, sem bölvun hvílir á; 
hinn, sem ræktar jörðina, helgar kom- 
andi kynslóðum frjósamt starf sitt í 
anda orða skáldsins: “Að hugsa ekki í 
árum, en öldum, að alheimta ei dag- 
laun að kvöldum.” Sú hugsjónaást og 
framsóknarandi finna sér áhrifamik- 
inn orðabúning í lokaljóðlínum þessa 
stórfellda kvæðis: 

“Það er ekki oflofuð samtíð, 
en umbætt og glaðari framtíð, 
sú veröld, er sjáandinn sér.” 

Slíkt var langsæi skáldsins, er átti 
sér rætur í fágætri mannúð hans, er 
var svo djúpstæð, að náttúrulýsingar 
hans og söguleg kvæði bergmáluðu við- 
horf hans til vandamála samtíðarinn- 
ar. Hann var gæddur djúpri réttlætis- 
tilfinningu og næmum skilningi á hið 
sanna manngildi, manndóm og sálar- 
göfgi. Hann bar einnig í brjósti óvenju- 
ríka samúð með mönnum, ekki síst 
hinum máttarminni og kúguðu. 1 
fjölda ádeilukvæða hellir hann úr 
skálum fyrirdæmingar sinnar yfir á- 
gengni auðvaldstefnunnar og misskipt- 
ingu auðsins, með þeim þjóðfélags mis- 
brestum, sem fylgja í kjölfar hennar; 
hann hallast eindregið á sveif með 
verkalýðnum og telur sig í eðli sínu 
vera jafnaðarmann. En túlkun hans á 
frjálslyndum og róttækum þjóðmála- 
skoðunum hans nær langt út yfir tak- 
mörk efnishyggjunar einnar saman. 
Sem frumbýlingsbóndi, er treysta varð 
um margt á sjálfan sig, var hann jafn- 
framt ávalt mikill einstaklingshyggju- 


maður og of sjálfstæður í hugsun til 
þess að ganga á mála hjá nokkrum 
stjórnmálaflokki, eins og hann tekur 
skýrt fram í bréfum sínum. 

Áhugaefni hans og samúð áttu sér 
vítt svið. “öll veröld sveit mín er/’ 
sagði hann sjálfur, og oft urðu honum 
samtímaviðburðir ómótstæðileg eggjan 
til ljóða. I “Transvaal”, einu af mestu 
kvæðum sínum, lætur hann svipu sína 
dynja vægðarlaust á Bretum og ger- 
ist jafn hiklaust málsvari Búanna, 
hinna þjáðu og undirokuðu, eins og 
hans var vandi. Hann er því heims- 
borgari í þessa orðs göfugasta skiln- 
ingi, og þá einnig sannur friðarvinur. 
“Sverðið sker öll hjartabönd” er meg- 
inþáttur trúarjátningar hans. Þessi 
sterka fullvissa og andstyggð hans á 
styrjöldum finna sér kröftuglega fram- 
rás í hinu djarfmælta og áhrifamikla 
kvæði hans Vígslóði. 1 kvæðaflokki 
þessum, sérstaklega í “Voipnahlé”, lýsir 
skáldið með vægðarlausu raunsæi skelf- 
ingum nútíðar-hernaðar, og fordæmir 
hann og alla styrjaldar-aðila. Ekki er 
þetta stórbrotna ádeilukvæði með öllu 
öfgalaust, enda olli það miklu umróti 
á sínum tíma og gerði skáldið um hríð 
óvinsælan meðal landa hans vestan 
hafs, sem óþarft er frekar að rekja. 
Mun þó rnega segja, að það hafi eigi, 
er til lengdar lét, neitt rýrt skáldfrægð 
hans. 

Stephan var róttækur í trúmálaskoð- 
unum eigi síður en þjóðmálum; hann 
var andvígur og deildi á afturhaldsemi 
þröngsýni og skinhelgi, og var í þeim 
skilningi andvígur kirkju og klerkum. 
Jafnframt var hann hlyntur hinum 
frjálslyndari trúarhreyfingum, eins og 
Únitarismanum, og þá fór það að von- 
um, að hann orti eftirmæli um Robert 
G. Ingersoll. Eins og vænta mátti, 



VESTUR-ISLENZK LJÓÐSKÁLD 


45 


mættu róttækar trúarskoðanir hans 
mótspyrnu ýmsra þeirra, er öðrum 
augum litu á þau mál, og gerðu hann 
óvinsælan í þeirra hópi; en hann hvik- 
aði ekki frá sannfæringu sinni. 

1 kvæðinu “Eloi lamrna sabakhtani” 
er snúið upp annarri jákvæðari hlið á 
lífsskoðun hans. Sannleiksást hans, 
djúpur skilningur á kenningum Meist- 
arans frá Nazaret, og hugsjónaást 
skáldsins lýsa sér þar fagurlega og hita 
lesandanum um hjartarætur. 1 þeirri 
trú á framtíðina og á lokasigur sann- 
leikans, sem á djúpstæðan hátt kemur 
í kvæðum hans “Kveld” og “Martius” 
einu af hinurn miklu kvæðum hans frá 
síðari árurn, lifði hann og starfaði til 
daganna enda. 

Frumleiki, kjarnmikið málfar og 
þróttmikil hugsun, samfara djúpurn 
undirstraumi tilfinninganna, oft eins 
og falinn eldur, eru grundvallarein- 
kenni kvæða Stephans; en hann gat 
líka leikið yndislega á ljóðræna 
strengi, eins og kvæðinu “Við verkalok”, 
sem er bæði leikandi létt og blæmilt. 
Eigi að síður eru kvæði hans ósjaldan, 
eins og hann viðurkenndi sjálfur, 
hrjúf að formi og þung í vöfum, bæði 
vegna þess, að hann lætur sér annast 
um hugsun og frumleik, og vegna hins, 
að honurn gafst eigi tóm til að fága 
þau. Samtímis eru bragarhættir hans 
mjög fjölbreyttir og sambærilegir við 
víðfeðmi yrkisefna hans. Vald hans á 
íslenzkri tungu og málkyngi eru undr- 
unarverð. Myrk hafa kvæði hans ver- 
ið talin, eins og kunnugt er; um það 
skal eigi þráttað. Hitt mun satt vera, 
að ljóðagull hans liggur ekki altaf 
laust fyrir. Grafa verður til þess, en 
löngum er þar góðmálmur í jörðu. 

Stephan var mikill landnemi í ríki 
andans eigi síður en í nýbyggðunum 


vestan hafs. Með nýyrðum, nýjum 
bragarháttum, og víðtækri meðferð 
nýrra yrkisefna, hefir hann stórum 
auðgað íslenzka tungu og bókmenntir. 
Honum var hinn auðugi íslenzki 
menningararfur í blóð borinn, og 
gæddur frábærri skáldskapargáfu, en 
jafnframt þroskaðist hann í nýju um- 
hverfi og víðlendari menningarheimi. 
Fyrir það er skáldskapur hans bæði 
stórbrotnari og fjölskrúðugri; hann ber 
aðalsmark algildisins. 

Stephan er eigi aðeins eitt af mestu 
skáldum íslenzkum, heldur einnig svo 
að eigi sé of djúpt tekið í árinni, eitt 
af mestu skáldum Canada; meira að 
segja telur Prófessor Watson Kirkcon- 
nell hann höfuðskáld Canada, og Próf- 
essor F. S. Cawley við Harvard liáskóla 
gekk svo langt, að hann kallar hann 
“Mesta skáld Vesturheims”, og telur 
hann hiklaust “rneiri en Poe, Whitman 
og jafnvel Emerson”. Bæta má því við, 
að báðir þessir fræðimenn höfðu lesið 
kvæði skáldsins á frummálinu. 

Hvað sem því líður, þá fær enginn 
lesið kvæði Stephans með athygli og 
innsýn, að honum verði eigi ljós mikil- 
leiki mannsins, sem að baki þeirra 
stendur, eigi síður en skáldsins. Hann 
er, eins og Cawley prófessor lagði rétti- 
lega áherzlu á í ritgerð sinni um hann, 
einstætt og eggjandi dæmi þess, 
hvernig andi mannsins, þegar hann rís 
hæst, getur sigrast á hinum andvígustu 
ævikjörum. 

4. Kristinn Stefánsson var fæddur 
9. júlí 1856 að Egilsá í Norðurárdal í 
Skagafjarðarsýslu, kominn af góðum 
bændaættum. Var í hinum stóra hóp 
vesturfara af Norðurlandi sumarið 
1873. Eftir að hafa staðnæmst í Ont- 
ario, fluttist hann til Winnipeg 1881 



46 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


og átti þar lengstum heima fram til 
dauðadags 26. sept. 1916. Hann var 
trésmiður að iðn og algerlega sjálf- 
menntaður, en víðlesinn í enskum, 
amerískum og Norðurlandabókmennt- 
um. 

Öll hin prentuðu ljóð hans munu 
ort vestan hafs, en hin fyrstu þeirra 
birtust í Framfara snemma á árum. 
Fyrsta Ijóðabók hans Vestan hafs, kom 
út í Reykjavík aldamótaárið. Eigi er 
hún mikil að vöxtum, en þar eru ýms 
smekkleg og vel kveðin náttúruljóð og 
snjallar lausavísur. Fátt er hér þó af 
meiriháttar kvæðum skáldsins; hann 
átti fyrir höndum að þroskast og fær- 
ast í fang stærri yrkisefni, eins og frarn 
kom í seinni bók hans, Út um vötn og 
velli (Winnipeg, 1916), er þeir séra 
Rögnvaldur Pétursson og Gísli Jóns- 
son prentsmiðjustjóri gáfu út og 
bjuggu til prentunar, er höfundurinn 
hafði látist frá því verki í miðjum 
hlíðum. Meginþorra kvæða hans er 
hér að finna, og öll hin beztu. 

Orðsnilld skáldsins, bragfimi og skörp 
athyglisgáfa lýsa sér hér stórum betur 
en í fyrri kvæðum hans, þó ýmislegt 
væri vel um þau. Náttúrulýsingar hans 
eru löngum frumlegar, markvissar og 
myndauðugar; ágæt dæmi þess eru 
“Vorsins dís”, þar sem lýsingin á vorinu 
í konulíki nær ágætlega tilgangi sínum, 
“Sumarkvöld við vatnið”, og “Raddir”, 
en þar renna íhyglin og lýsingin í einn 
farveg. Og sá samruni er sérkennandi 
fyrir skáldið, því að undiralda djúprar 
alvöru er í mörgum kvæðum hans. 

Þetta tvennt, glögg lýsing á viðfangs- 
efninu og íhygli að sama skapi, fléttast 
ef til vill, hvergi saman á áhrifameiri 
hátt heldur en í kvæðinu “Gamla hús- 
ið”. f vanhirðu þess og niðurlægingu, 
sem lýst er skörpum dráttum, verður 


húsið skáldinu tilefni hvassrar ádeilu á 
græðgi mannanna og efnishyggju. Og 
ádeilan er einnig sérkennandi fyrir 
skáldið; umbótaáhugi hans lýsir sér í 
öðrum tilþrifamiklum og djúpsæjum 
kvæðum. Örvar ádeilu hans missa ekki 
marksins í háðnöprum ljóðum eins og 
“Kurteisi” og “Lygi”, þar sem hann 
vegur að hræsni og yfirborðshætti. — 
Mannkærleiki hans er þó jafn auð- 
fundinn annarsstaðar í kvæðum hans. 
Skáldið ann andlegu víðsýni, frelsi og 
framsókn, og því eru menn eins og 
skáldin Swinburne, Shelley, Björnsson, 
Ibsen og Þorsteinn Erlingsson, honum 
sérstaklega að skapi, eða þá Jón Sig- 
urðsson forseti. Þeir voru merkisberar 
þeirra hugsjóna, frelsisástar og djarf- 
legrar framsækni, sem skáldið unni 
mest. 

En þó að hann dáði ofannefnd og 
önnur erlend skáld, og hafi, ef til vill, 
orðið fyrir áhrifum af sumum þeirra, 
var hann jafnframt rammíslenzkur. Fer- 
skeytlan lék í höndum honum, bæði í 
lausvísum og lengri kvæðum. Hann 
hyllir í fögrum ljóðum ýms eldri skáld 
sinnar kynslóðar, svo sem Steingrím 
Thorsteinsson. Ættjarðarást Kristins 
kemur víða fram í kvæðum hans og 
sameinast fagurlega í kvæðinu “Can- 
ada” djúpstæðri hollustu hans við kjör- 
landið. 1 einu orði sagt, þó að hann 
stæði djúpurn rótum í íslenzkri mold og 
menningarerfðum, hafði sjóndeildar- 
hringur hans víkkað og reynsla hans 
stórum auðgast við langdvölina í hin- 
um nýja og stóra heimi vestan hafsins. 

5. Jón Runólfsson var fæddur í 
Gilsárteigi í Eiðaþinghá í Suður-Múla- 
sýslu 1. sept. 1856 og af merku fólki 
kominn í báðar ættir. Hann fluttist 
vestur um haf til Minneota, Minnesota, 



VESTUR-ISLENZK LJÓÐSKÁLD 


47 


1879, og fjórum árum síðar til Winni- 
peg. Takmarkaða skólagöngu sína 
bætti hann sér upp með víðtækum 
lestri íslenzkra og erlendra bókmennta, 
og varð snemma á árum, og síðan meiri- 
hluta ævinnar, barnaskólakennari í Is- 
lendingabyggðum í Manitoba. Tvisvar 
ferðaðist hann til íslands, 1903 og 1913, 
og var í seinna skiptið nærri árlangt i 
Reykjavík. Elann andaðist 12. sept. 
1930. 

Frumort kvæði Jóns eru ekki mjög 
mikil að vöxtum; bæði átti hann við 
óhæg kjör að búa og var mjög vand- 
virkur, auk þess glötuðust ýms af kvæð- 
um hans í handriti, að sögn kunnugra. 
Nærri öll ljóð hans, þau sem varð- 
veitst hafa, eru í kvæðabók hans Þögul 
leiftur (Winnipeg, 1924). Bókarheitið 
hittir vel í mark, því að þessi ljóð eru 
þýð og láta lítið yfir sér, en oft bregður 
þar fyrir “þöglum leiftrum” hins sanna 
skáldskapar. 1 þeim er hvorki brim- 
gnýr né fossaniður, en miklu fremur 
ljúfur kliður íslenzkra fjallalinda, enda 
heitir eitt af fegurstu kvæðum bókar- 
innar “Mig heilla þær hægstrauma 
lindir”. Þessi og önnur beztu kvæði 
skáldsins eru Ijóðræn og persónuleg, 
auðsjáanlega knúin fram af innri þörf; 
í þeim slær hjarta skáldsins og þau 
spegla lífsreynslu hans, sem oft var 
beisk og sár, og því er í þeirn undir- 
straumur viðkvæmni og angurblíðu. 

“Hillingar á Sahara” mun mega telja 
ágætasta kvæði Jóns, sem er efnisþrung- 
ið og táknrænt, eigi aðeins um gæfu- 
leit skáldsins sjálfs, heldur jafnframt 
um lík örlög annara mannanna barna. 
Skáldið, er var einstæðingur og samúð- 
arþurfi, bar í brjósti ríka samhygð með 
öðrum olnbogabörnum hamingjunnar. 
Hann yrkir eitt af hjartnæmustu kvæð- 
um sínum um sjómannskonuna, er situr 


ein heima með börn sín, full kvíða um 
það, hvernig manni hennar reiði af úti 
á stormæstum sænum. Samúð skáldsins 
náði einnig til dýranna, og enn lengra, 
því að hann yrkir eitt fegursta kvæði 
sitt, “Frostnótt”, um brumknappinn, 
sem hélufrostið kyssti kossi dauðans, 
en lætur blómin og annan jarðargróð- 
ur ósnortin. Ekki hefir Island heldur 
fengið margar þýðari eða hjartaheitari 
kveðjur yfir hafið heldur en kvæði Jóns 
“Sefyrus”. Löngum eru kvæði hans al- 
varlegs efnis og með þunglyndisblæ, en 
stundum slær hann á léttari strengi 
gamansemi og glettni, og gat þá verið 
bæði m.einyrtur og hittinn. 

Hann var prýðisvel að sér í íslenzku 
máli og bragfræði og vandur bæði að 
málfari og ljóðformi. Einnig tókst 
honum yfirleitt vel að samræma efni 
og búning. Enda hefði hann eigi orðið 
eins góður þýðandi og raun ber vitni, 
hefði hann ekki átt yfir að ráða mál- 
snilld, bragfimi og smekkvísi. Nærri 
helmingur Ijóðabókar hans eru þýðing- 
ar af erlendum úrvalskvæðum og sálm- 
um, sem altaf eru með nákvæmni af 
hendi leystar, og oft með ágætum, svo 
sem “Málmneminn” eftir H. Ibsen og 
hið mikla kvæði Edwin Markhams 
“Draumur konu Pílatusar”. 

Jafnbeztar eru þó Tennyson-þýðing- 
ar Jóns, svo sem “Brandi veginn báru 
þeir”, “Baldursbrá” og “Enoch Arden”, 
stórvirki hans í þýðingum, er hann 
vann að árum saman, og er yfirleitt 
prýðileg þýðing bæði um mál og blæ. 
Mun og ekki fjarri sanni, að hið brezka 
lárviðarskáld hafi haft nokkur áhrif á 
Jón, að minnsta kosti glætt bókmennta- 
smekk hans og vandvirkni. Hann sneri 
einnig á íslenzku ýmsum frægum sálm- 
um, sumum af mikilli snilld, svo sem 
“Skín, Ijósið náðar”, eftir Newman 



48 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


kardinála, og “Páskamorgun”, eftir 
Grundtvig, þar sem saman fara mikið 
andríki og mælska, og heldur sálmur- 
inn vel eldmóði sínum og hreimmikilli 
hrynjandi í þýðingunni. Hafa og 
sumar af þýðingum þessurn verið tekn- 
ar upp í íslenzkar sálmabækur beggja 
megin hafsins. Að öllu samanlögðu 
hefðu þýðingar Jóns nægt til þess að 
tryggja honum sess á bekk góðskálda. 

6. Magnús Markússon var fæddur 
á Hafsteinsstöðum í Skagafirði 27. nóv. 
1858 og alinn upp á þeim slóðum, og 
stóðu að honum traustir stofnar. Hann 
flutti vestur um haf 1886, settist að í 
Winnipeg, og lézt þar 20. okt. 1948. Var 
árum saman starfsmaður á innflutn- 
ingaskrifstofu sambandsstjórnarinnar í 
Winnipeg, en síðustu starfsárin í þjón- 
ustu Winnipeg-borgar, en gaf sig einn- 
ig að fasteigna- og farandsölu. Vann 
sér á yngri árum orð fyrir íþrótta- 
mennsku. Eins og flestir skáldbræður 
hans vestur-íslenzkir, var hann maður 
sjálfmenntaður. 

Tvær ljóðabækur komu út eftir 
hann: Ljóðmæli (Winnipeg, 1907) og 
Hljómbrot (Winnipeg, 1924). í fyrstu 
bók hans eru ýms þýð kvæði og falleg, 
t.d. “Skagafjörður” og “til móður 
minnar”, og koma þar þegar fram að- 
aleinkenni skáldsins: hljómfegurð og 
þýðleiki, málmýkt og lipurð. Rím- 
snilld hans var fágæt og bragsmekkur 
hans öruggur að sama skapi; er auð- 
sætt, að stuðlað mál lá honum létt á 
tungu. Sömu einkenni svipmerkja 
seinni kvæði hans, og njóta sín vel i 
ljóðum eins og “Björkin”, “Harpan 
mín” og “Ljóðadísin”. 1 báðum bók- 
unum er fjöldi tækifæriskvæða með 
sama ljóðræna blænum. 

Göfgi í hugsun, samfara sterkri sið- 


gæðis- og trúartilfinningu, eru einnig 
einkenni margra þessara kvæða, og 
bera vitni djúpstæðri trúhneigð skálds- 
ins og bjartsýni. Hinsvegar eru kvæði 
hans hvorki sérstaklega frumleg né til- 
þrifamikil. Hann er íslenzkur inn i 
hjartarætur, og sver sig í ætt til hinna 
eldri íslenzku samtíðarskálda, enda 
hefir hann sýnilega orðið fyrir áhrif- 
um af þeim, ekki síst séra Matthíasi 
Jochumssyni. 

Eftir útkomu kvæðabóka Magnúsar 
birtist í vestur-íslenzku vikublöðunum 
og víðar sægur af kvæðum eftir hann, 
söm við sig um áferðarfallegt málfar 
og Ijóðform. Hélt hann merkilega vel 
fram að dánardægri sálarfjöri sínu og 
skáldgáfu; er það mála sannast, að sum 
seinustu kvæði hans eru meðal þess 
bezta sem eftir hann liggur, eins og 
“Kári í Brennu Njáls” og “Sumardag- 
ur 1945”. Urn efni eru þau einnig mjög 
sérkennandi fyrir skáldið og hugðar- 
efni hans; íslenzkt sögulegt viðfangs- 
efni annarsvegar, en náttúrulýsing 
hinsvegar. 

Góðhugur hans til samferðamann- 
anna lýsir sér í fjölmörgum kvæðum 
hans, og ættjarðarkvæði hans bera fag- 
urt vitni sonarlegri rækt hans til föð- 
urlandsins, þó að hann væri jafn- 
framt heilhuga Canadamaður. 

7. Þorbjörn Bjamarson (Þorska- 
bítur) var fæddur á frafelli í Kjós 29. 
ágúst 1859. Ólst upp í Reykholtsdal í 
Borgarfirði og dvaldi þar næstum sam- 
fleytt þar til hann fór vestur um haf 
1893. Eftir fjögra ára dvöl í Winnipeg 
fluttist hann til Pembina, N. Dakota, 
og átti þar heima til dauðadags 7. febr. 
1933. Hann vann fyrir sér með erfiðis- 
vinnu og var með öllu óskólagenginn, 
en hafði lesið mikið og vel, enda var 



VESTUR-ÍSLENZK LJÓÐSKÁLD 


49 


hann óvenjulega fróðleikshneigður, 
hugur hans sí-leitandi. 

Aðeins ein kvæðabók kom á prent 
eftir Þorskabít: Nokkur ljóðmæli 
(Winnipeg, 1914), en síðar birtust 
mörg ágætiskvæði hans, meðal þeirra 
langt og merkilegt kvæði um Bólu- 
Hjálmar, í vestur-íslenzkum blöðum 
og tímaritum. 

Hjá Þorskabít fóru saman rímsnilld 
og málsnilld, mælska og andríki, þeg- 
ar honum tekst upp. Samlíkingar hans 
eru snjallar; hann bregður upp meitl- 
uðum myndum og litauðugum, t. d. í 
ættjarðarkvæðum eins og “íslandi”, er 
öndvegið skipar í ijóðasafni hans. 
Söm er bragfimin og mælskan í “Minni 
Borgarfjarðar”, hugstæðra æskustöðva 
hans, og í tilþrifamikilli lýsingu hans 
á Eiríksjökli, sem gnæfir þar yfir sveit 
í hrikafegurð sinni. Þorskabítur var 
vel að sér í sögu Islands og þjóðlegum 
fræðum, og inn í náttúrulýsingar sínar 
fléttar hann svipmyndir sögulegra við 
burða. 

Myndauðgi skáldsins og tilfinninga- 
dýpt koma einnig fram í þýðum vor- 
kvæðum hans. Hann unni hinni ytri 
náttúru bæði á hauðri og hafi, og fann 
í ríki hennar svölun þreyttri sál sinni 
og endurnýjaðan andans þrótt. 

Sár vonbrigði og fátækt höfðu orðið 
hlutskipti hans í lífinu, og þegar hann 
minntist hinna mörgu, sem sátu 
hnepptir í álög sömu lífskjara, brutust 
réttlætistilfinning hans og mannúð 
fram í kröftugum ádeilum. Hann var 
í þeim skilningi, andlega í ætt við Þor- 
stein Erlingsson; báðir voru þeir ein- 
dregnir jafnaðarmenn. En um kjarn- 
rniklar og markvissar háðvísur svipar 
Þorskabít til Steingríms Thorsteins- 
sonar, er hann dáði mikið. Eigi tók 
hann mýkri höndum á göllum og 


heimshyggju í kirkju- og trúarlífinu 
en á meinum þjóðfélagsskipulagsins, 
og fór sínar eigin götur í trúarefnum. 
Hinsvegar er djúp lotning hans fyrir 
Meistaranum frá Nazaret og bræðra- 
lagskenningu hans ijósu letri skráð í 
kvæði skáldsins “Fjallræðan”, frá efri 
árum hans. Annarsstaðar í kvæðum 
hans, einkum í “Lofsöngur heiðingj- 
ans”, er algyðistrú hans færð í glæsi- 
legan búning. 

Af hinum mörgu og misjöfnu tæki- 
færiskvæðum Þorskabíts kveður mest 
að kvæði hans um Bólu-Hjálmar, sem 
er hreimmikið, þrungið að hugsun og 
samúðarríkum skilningi. 

Kvæði Þorskabíts eru rammíslenzk í 
anda og kennir þar varla nokkurra er- 
lendra áhrifa. Hann er grein á sama 
meiði og el.dri íslenzk skáld sinnar tíð- 
ar, bæði alþýðuskáldin og lærðu þjóð- 
skáldin, enda var ást hans á Islandi og 
íslenzkri menningu grunntónn í ijóð- 
um hans. 

8. Kristján N. Júlíus (K. N.) var 
fæddur á Akureyri 7. apríl 1860, sonur 
Jóns Jónssonar járnsmiðs. Skáldablóð 
rann honum í æðum í báðar ættir. Jón 
faðir hans, bróðursonur Níelsar skálda, 
var skáldmæltur, og Þórunn móðir K. 
N. var eigi fjarskyld Jónasi Hallgríms- 
syni. Æskuminningarnar um “fagran 
Eyjafjörð” urðu K. N. hugstæðar mjög, 
eins og sjá má víða vott í kveðskap 
hans. Hann fór til Vesturheims 
snenrma á landnámstíð, árið 1878, átti 
fyrst heima í Winnipeg, síðan um 
nokkur ár í Duluth, en seinni helming 
ævinnar átti hann aðsetur við Eyford 
í íslenzku byggðinni í N. Dakota, og 
varð honum sú fagra og söguríka byggð 
harla kær, eins og einnig má sjá næg 
merki í vísum hans og kvæðum. 



50 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Bæði um efni og málfar endurspegl- 
ar kveðskapur hans umhverfi það, sem 
hann “lifði og hrærðist í” áratugum 
saman. Æfilangt vann hann fyrir sér 
með erfiðisvinnu, bændavinnu og öðru 
slíku, og vitna kvæði hans og vísur um 
náin kynni hans af hveiti-þreskingu og 
annari akuryrkju. Þau bera því einnig 
vitni hve mikið hann hafði haft við 
búpening sarnan að sælda um dagana. 
kýrnar og fjósið eru eftirlætis yrkisefni 
hans, hvort heldur er í gamni eða 
kyndugum heimspekilegum athuga- 
semdurn. Því að honum var sú fágæta 
list lagin, að geta fært hin hversdags- 
legustu og að því virtist auðvirðileg- 
ustu viðfangsefni í búning snjallra 
háðvísna eða alvarlegri skáldskap al- 
rnenns gildis. Hann var að mestu mað- 
ur sjálfmenntaður, en víðlesinn í ís- 
lenzkum bókmenntum, og hafði einnig 
talsvert kynnt sér amerískar og enskar 
bókmenntir. Aldrei gisti hann ætt- 
landsstrendur eftir að hann hvarf það- 
an innan við tvítugt, og hefði hann þó 
verið þar aufúsugestur. Hann lést að 
heimili sínu í N. Dakota byggðinni ís- 
lenzku 24. okt. 1936. 

Mjög snemrna kom hagmælska K. 
N. í ljós, og honurn var frábærlega létt 
um að yrkja. í meir en hálfa öld gerði 
hann löndum sínum beggja megin hafs- 
ins glatt í geði með vængjuðum og 
bráðsmellnum gamankveðskap sínum, 
enda var hann tvímælalaust mesta og 
sérstæðasta kímniskáld þeirra í samtíð 
sinni. 

Nokkurt safn af kveðskap hans 
Kviðlingar, kom út í Winnipeg 1920, 
með formála eftir Wilhelm Paulson, 
en heildarsafn, Kviðlingar og kvæði 
(Reykjavík, 1945), með inngangsrit- 
gerð eftir Richard Beck, sem bjó safn- 
ið til prentunar, og minningum um 


skáldið eftir séra Harald Sigmar, ná- 
granna hans í N. Dakota um langt 
skeið og aldavin. 

Leiftrandi og hugnæm kímni K. N. 
er aðallega fólgin í frumlegum og fjöl- 
breyttum orðaleik. Hann var mikill 
sniliingur í því að bregða nýju ljósi á 
hlutina með fimlegum málbrögðum og 
með því að koma lesandanum á óvart, 
þegar minnst varði. Sveitungar hans og 
viðburðir í heimahögum eru löngum 
skotspænir hans, þó að hann leiti 
stundum lengra til fanga. Tíðast er 
glettni hans góðlátleg, vekur fremur 
hlátur en hún valdi varanlegum sárs- 
auka; stundum eru örvar háðnepju 
hans þó hárbeittar, en orðfimin altaf 
söm við sig. Vinfengi hans við Bakkus 
verður víða vart í kveðskap hans, en 
vínbannslögin voru honum að sama 
skapi þyrnir í augum. 

Kímnin varð einnig í höndum hans 
heilnæmt uppeldismeðal, því að sönn 
kímni á rætur sínar í næmri og þorsk- 
aðri jafnvægiskennd. 1 spegli kímni 
hans sáu menn sjálfa sig, hið broslega 
í fari sínu og lífið almennt, í sannara 
ljósi. I viðtækara skilningi hjó hann í 
ádeilum sínum að þröngsýni, heimsku 
og hleypidómum, skinhelgi og yfir- 
borðsmennsku. En , hann var einnig 
nógu mannlegur til þess að geta skop- 
ast að sjálfum sér, þegar svo bar undir. 
Grunnt er jafnframt löngum á samúð 
hans, og djúp alvara ósjaldan undir- 
aldan í vísum hans og kvæðum. Á 
langri æfi, og við misjöfn kjör, hafði 
hann eignast samúð með smælingjum 
og olbogabörnum lífsins, enda kvaðst 
hann sjálfur vera rneira í ætt við glat- 
aða soninn en ríka manninn. Barn- 
gæsku hans var viðbrugðið og klæðist 
fögrum búningi í mörgum vísum hans. 
Innilega tók hann einnig þátt í sorgum 



VESTUR-ISLENZK LJÓÐSKÁLD 


51 


frænda sinna og vina, og minntist 
þeirra ástúðlega í erfiljóðum. Þau og 
önnur lengri kvæði hans eru oft at- 
hyglisverð, eða að minsta kosti ágætir 
sprettir í þeim. 

Sérkennilegastar og beztar eru laus- 
vísur hans þó að jafnaði og styttri 
kvæðin. Eitt snjallasta þeirra er 
“Ævintýri á gönguför”, um eina af 
tíðum glímum hans við Bakkus, er lýk- 
ur með lokasigri skáldsins. 

Samhliða því, að K. N. átti sér sem 
skáld djúpar rætur í íslenzkum menn- 
ingar- og bókmenntajarðvegi, um ann- 
að fram arfþegi alþýðuskálda heima- 
landsins, var hann einnig kvistur sprott- 
inn úr sínu ameríska umhverfi, bæði að 
því er snerti yrkisefni hans úr daglega 
lífinu og um orð og orðtök úr ame- 
rísku hversdagsmáli, sem gerði lýsingar 
hans raunsannari og jók á kímni 
þeirra. Hann flutti þessvegna eigi að- 
eins nýstárleg yrkisefni og sérstæða teg- 
und kímni inn í íslenzkar bókmenntir, 
heldur varpaði hann einnig með vísum 
sínum og kvæðum ljósi á margt í lífi 
og menningu Vestur-fslendinga, eink 
um á frumbýlingsárunum. 

9. Séra Jónas A. Sigurðsson var 
fæddur að Litlu-Ásgeirsá í Húnavatns- 
sýslu 6. maí 1865. Hann ólst upp á 
miklu menningar- og bókmenntaheim- 
ili, las undir skóla hjá nágrannapresti, 
og útskrifaðist af Búnaðarskólanum í 
Ólafsdal 1886. Fluttist vestur um haf 
næsta ár; hóf eftir nokkurra ára dvöl í 
Norður-Dakota guðfræðinám á lútersk- 
urn prestaskóla í Chicago, lauk þar 
námi 1893 og prestvígðist samsumars. 
Gegndi síðan prestsstörfum í ýmsum 
fslendingabyggðum vestan hafs, seinast 
í Selkirk, Manitoba. Hann varð bráð- 
kvaddur í Winnipeg 10. maí 1933. Tók 


mikinn þátt í vestur-íslenzkum kirkju- 
og félagsmálum, meðal annars mörg 
kjörtímabil forseti Þjóðræknisfélagsins. 

Kvæði hans og sálmar höfðu um 
langt skeið birtst í íslenzkum blöðum 
og tímaritum vestan hafs, en komu ekki 
út í bókarformi fyrri en að honum látn- 
um, er stórt úrval úr þeim, Ljóðmæli, 
var gefið út í Winnipeg 1946; bjó Rich- 
ard Beck það til prentunar, en sr. K. K. 
Ólafsson ritaði æfiminningu skáldsins. 

Séra Jónas var gæddur mikilli rím- 
gáfu og andríkur að sama skapi, þegar 
honum tókst bezt. Kvæði hans eru 
þróttmikil að máli og stíl, enda hafði 
hann óvenjulegt vald á íslenzku máli; 
karlmennskubragur og hreinn norrænn 
andi svipmerkja einnig mörg þeirra. 
Hann hafði sótt andlega næringu í ís- 
lenzkar fornsögur og önnur norræn 
fræði, vitnar oft til þeirra og sækir 
þangað yrkisefni. Djúpstæð þjóðernis- 
tilfinning — ást á íslenzkri tungu, sögu, 
landi og þjóð — er meginþátturinn í 
skáldskap hans. 

Kemur það sérkenni fagurlega fram 
í hinum mörgu ættjarðarkvæðum hans, 
svo sem hinum tilþrifamikla ættjarðar- 
óði, er hann flutti á Alþingishátíðinni 
að Þingvöllum 1930, sem fulltrúi landa 
sinna í Vesturheimi. Kröftug hvatn- 
ingarkvæði hans um varðveizlu þjóð- 
legra og menningarlegra verðmæta eru 
einnig, sem vænta mátti, þrungin þjóð- 
ræknisanda hans. Þá er hinn þjóðlegi 
strengur, að vonum, sterkur í kvæðum 
hans um söguleg og þjóðsöguleg efni, 
en í þeim eru víða snjallir kaflar og 
góðar mannlýsingar. Skylt þeim að efni 
er kvæðið “Hálfur-Máni”, eitt af til- 
þrifameiri kvæðum skáldsins, er segir 
sögu úr lífi Indíána. 

Af náttúrulýsingum hans er “Mt. 
Rainier” aðsópsmest. Aðrar þeirra, t. d. 



52 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


“Vorblær” og “Fyrir dag”, eru með 
léttari og Ijóðrænni blæ. Gegnir sama 
niáli um hin einlægu og hugþekku per- 
sónuleg kvæði hans eins og “Vöggu- 
ljóð” og “Ljósálfurinn minn”, um dótt- 
ur skáldsins, og þá ekki síður um hið 
léttstíga vorkvæði hans “Nú er sóley í 
varpanum heirna”, þar sem ættjarðar- 
ást hans klæðist yndislegum búningi. 

í sumurn náttúrulýsingum hans, svo 
sem “Hafrænu”, er undirstraumur 
djúprar íhygli. Sá strengur alvörunn- 
ar hljómar eðlilega sterkast í hinurn 
fjölmörgu erfiljóðum hans urn íslenzka 
vini og menningarfrömuði beggja meg- 
in hafsins, er hann söng úr hlaði með 
innileik og mælsku. Andleg ljóð hans og 
sálrnar, frumkveðin og þýdd, bera vitni 
sterkri trúarkennd hans, óbilandi trú- 
artrausti, og brennandi áhuga hans á 
málum kirkjunnar og kristninnar. Þjóð- 
félagsádeilan í sumum kvæðum hans, 
einkum lausvísum, hittir oft vel í mark 
og lýsir umbótahug hans. 

Auk allmargra sálma, sneri hann á 
íslenzku fjölda kvæða annars efnis: 
meðal helztu þýðinga hans eru hið 
mikla kvæði “Thanatopsis” eftir W. C. 
Bryant og “Óríana” eftir Tennyson. 
Eru þær þýðingar bæði nákvæmar og 
liprar, sérstaklega hin síðarnefnda, en 
þar reynir mjög á bragfimi þýðandans. 
Þýðingar séra Jónasar í heild sinni eru 
glöggur vottur þess, hve handgenginn 
hann var enskum og amerískum bók- 
menntum, ekki síst höfuðskáldum síð- 
ustu aldar. 

10. Sigurður Júlíus Jóhannesson 
læknir var fæddur að Læk í Ölfusi 9. 
jan. 1868, en ólst upp að Svarfhóli í 
Stafholtstungum. Hann útskrifaðist af 
Lærða skólanum í Reykjavík 1897, en 
fluttist til Vesturheims 1899. Braust 


með miklum dugnaði í framhaldsnámi 
og lauk læknaprófi i Chicago 1907. 
Hefir síðan löngum stundað læknis- 
störf og verið búsettur í Winnipeg 
síðustu 30 árin. Auk þess hefir hann 
tekið margháttaðan þátt í vestur-ís- 
lenzkum félagssmálum og fengist mik- 
ið við blaðamennsku og önnur rit- 
störf. 

Áður en hann fór af Islandi hafði 
hann verið aðalstofnandi og fyrsti rit- 
stjóri barnablaðsins Æskan og rit- 
stjóri Dagskrár (1898-99), en vestan 
hafs hefir hann verið ritstjóri þessara 
blaða: Dagskrár II. (1901-03), Lögbergs 
(1914-17) og Voraldar (1918-21). Léttur 
og lifandi stíll hans hefir notið sín á- 
gætlega í blaðamennskunni, og alstað- 
ar í blaðagreinum hans eru frelsisást 
hans, hugsjóna- og mannást, ljósu letri 
skráðar, samhliða róttækum þjóðfélags- 
skoðunum hans og brennandi umbóta- 
áhuga. 

Skerfur hans til íslenzkra æskulýðs- 
bókmennta hefir verið sérstaklega mik- 
ilvægur. 1 bæði Lögbergi og Voröld 
hafði hann sérstaka unglingadeild, er 
hann samdi að miklu leyti sjálfur í 
bundnu máli og óbundnu; einnig var 
hann ritstjóri barnablaðsins Baldurs- 
brá (1934-40), sem Þjóðræknisfélagið 
gaf út, og vinsælt varð í höndum hans. 
Lætur honum einnig framúrskarandi 
vel að rita við hæfi barna og unglinga, 
bæði um efnisval og meðferð þess. 
Barnasögur hans, sem upphaflega 
komu út í Æskunni, voru prentaðar í 
bókarformi í Reykjavík 1930, og sama 
ár kom út safn fimmtíu barna- og ungl- 
ingaljóða hans. 

Mörg af eldri kvæðum Sigurðar voru 
ort á íslandi og eru í fyrstu kvæðabók 
hans, Sögur og kvæði (Winnipeg, 1900- 
03). Þar eru vel ort og tilfinningarík 



VESTUR-ISLENZK LJÓÐSKÁLD 


53 


kvæði, eins og "Sögunarkarlinn”, 
“Halta Finna” og “Guðsríki”, er sýna 
ótvírætt ríka ljóðgáfu höfundarins og 
göfuga lífsskoðun hans. Hann hefir 
auðsjáanlega opið auga fyrir misrétti 
þjóðfélagsskipulagsins, og rík samúð 
hans er sterkur strengur í flestum þess- 
um kvæðum. Átakanleg er lýsing hans 
á Höltu Finnu, sem lífið hefir leikið 
svo grátt, að hún “flækist á milli búa”. 
Jafn glögg og samúðarrík er lýsingin á 
“Sögunarkarlinum”, þó að sú myndin 
sé sterkari og hvassari dráttum dregin. 

Skáldgáfa Sigurðar kom þó stórunr 
betur í ljós í næstu kvæðabók hans, 
Kvistir (Reykjavík, 1910) Hér eru 
mörg kvæði þar sem saman fara ágætur 
búningur og skáldleg fegurð, svo senr 
“Mús í gildru”, “Jólahugsun” og “1 
leiðslu”. Margar lausavísurnar eru 
einnig prýðilega kveðnar, þrungnar að 
hugsun og tilfinningu. 1 smákvæðinu 
“Stökur” (“Ef eg gæti gleðirós grætt á 
lífsins hjarni”) lýsir skáldið fagurlega- 
lífsskoðun sinni, og sú heita og djúpa 
samúð með mönnum og málleysingjum 
er löngum undirstrumurinn í kvæðum 
hans. Hann sækir tíðum yrkisefni sín 
beint í mannlífið umhverfis sig; hann 
finnur sárt til þjóðfélagsböls samtíðar 
sinnar, og þessvegna verða kvæði hans 
oft óvæg ádeila á ranglæti og hverskon- 
ar kúgun. Hann er eldheitur byltinga- 
og umbótamaður, enda var hann á sín- 
um tímá (1901) einn af stofnendum 
Jafnaðarmannafélagsins í Winnipeg. 
Umibótaáhugi hans lýsir sér í mörgum 
af þessum kvæðum hans, t. d. í ágætis- 
kvæðinu “Hvar er verk til að vinna?”, 
sem er mælsk og máttug eggjan til 
dáða, og gætir hins sama ekki síður i 
kröftugum kvæðum hans, frumsömd- 
um og þýddum, í þágu bindindismáls- 
ins, sem hann hefir barist fyrir af 


brennandi áhuga meðal landa sinna, 
en hann hefir áratugum saman verið 
áhrifamikill formælandi íslenzkra 
Good-Templara. Á öðrum sviðum hef- 
ir hann einnig verið djarfmæltur mál- 
svari lítilmagnans, og aldrei hikað við 
að ganga fram fyrir skjöldu á þeim 
vettvangi. 

1 Kvistum eru, auk frumsömdu 
kvæðanna, ágætar þýðingar merkis- 
kvæða, eins og hinn voldugi “Skyrtu- 
söngur” eftir Thomas Hood, og hið 
víðfræga kvæði “Maðurinn með skófl- 
una” eftir Edwin Markham, og lýsir 
víðfeðm og mannúðarrík lífsskoðun 
Sigurðar sér vel í því þýðingavali. 

En hann hefir drjúgum færst í auk- 
ana sem skáld síðan Kvistir komu út. 
Fjöldi ágætra kvæða, jafnt um búning 
sem hugsun, hafa á síðastliðnum 40 ár- 
um birtst eftir hann í vestur-íslenzkum 
blöðum og tímaritum. Mörg þeirra eru 
hugsæilegs og almenns efnis, og löng- 
um ljóðræn vel. Tækifæriskvæði hans 
eru altaf lipur og fögur að hugsun, og 
hitta oft ágætlega í mark, enda lætur 
honum flestum betur að slá á þá 
strengi, sem til hjartans tala. Hin 
mörgu kvæði hans ort til einstakra 
manna bera vitni drengskap hans og 
djúpstæðum góðhug. 

Á síðari áratugum hefir einnig kom- 
ið í blöðum og tímaritum vestan hafs 
sægur af þýðingum eftir Sigurð af er- 
lendum úrvalskvæðum, einkum ensk- 
um og amerískum, en hann er óvenju- 
lega lipur og orðhagur þýðari, og er 
sérstaklega sýnt um það að gera þýð- 
ingar sínar íslenzkar að blæ og mál- 
fari. Meðal meiriháttar þýðinga hans 
frá seinustu árum má nefna hið stór- 
brotna kvæði “Núverandi tímamót” 
eftir James Russell Lowell og hið 



54 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÆLAGS ÍSLENDINGA 


margdáða kvæði Rudyards Kiplings 
“Eftir Hátíðahöldin”. 

Sigurður er því auðsjáanlega gædd- 
ur auðugri og fjölþættri skáldskapar- 
gáfu, og afkastasemi hans að sama 
skapi. Hann hefir einnig snúið á ís- 
lenzku ýmsum ritum í óbundnu máli 
og birt, útan ritstjórnartíðar sinnar, 
mikinn sæg greina um margvísleg efnt 
í vestur-íslenzkum blöðum og tímarit- 
um. 

Hann er hugsjóna- og mannúðar- 
maður, er á sér heimsvíðan sjónhring, 
og er grunnfær og þröngsýnn þjóð- 
rembingur hvimleiður. En þó að hann 
sé heimsborgari og hafi dvalið lang- 
vistum erlendis, ber hann í brjósti 
djúpa og einlæga ást til ættlands og 
þjóðar, eins og sjá má glöggt af kvæð- 
um hans og ritgerðum, ekki síst hin- 
um mörgu og hjartaheitu ættjarðar- 
kvæðum hans. Honum er annt um að 
landar hans beggja megin hafsins varð- 
veiti og ávaxti dýrkeyptar menningar- 
erfðir þeirra, og hann er metnaðar- 
gjarn fyrir þeirra hönd, því að hann er 
fasttrúaður á hið bezta í íslenzku þjóð- 
areðli. 

11. Gísli Jónsson var fæddur að 
Háreksstöðum í Jökuldal 9. febr. 1876, 
og kominn af góðum bændaættum 
austur þar. Hann lauk námi á Möðru- 
vallaskóla 1896, fluttist til Canada 
1903 og hefir jafnan síðan verið bú- 
settur í Winnipeg. Kona hans, Guðrún 
H. Finnsdóttir (1884-1946), var, eins 
og kunnugt er, mikilhæf skáldkona, 
og er því að verðleikum sérstaklega 
getið meðal vestur-íslenzkra sagna- 
skálda. 

Gísli er prentari að iðn og hefir fram 
á síðustu ár verið prentsmiðjustjóri í 
Winnipeg. Hann hefir tekið margvís- 


legan þátt í vestur-íslenzkum félags- 
og menningarmálum, og var meðal 
annars árum saman ritari Þjóðræknis- 
félagsins. Hann gat sér einnig mikið 
orð sem tenórsöngvari og hefir lagt 
drjúgan skerf til íslenzkra söngmála i 
heimaborg sinni. Ásamt séra Rögnvaldi 
Péturssyni stofnaði hann og gaf út 
tímaritið Heimir og árið 1940 varð 
hann eftirmaður séra Rögnvaldar sem 
ritstjóri þessa tímarits, og hefir birt þar 
bæði greinar og kvæði eftir sig. 

Kvæðabók hans, Farfuglar, kom út í 
Winnipeg 1919. Upphafskvæðið, eða 
öllu heldur kvæðaflokkurinn, “Úti- 
legumaðurinn”, segir “gömlu söguna” 
um ungan pilt og stúlku, sem fá eigi 
að njótast vegna stéttarmunar, og 
kjósa útlegð á fjöllum frammi, fremur 
en að skiljast. Er þar rakin í megin- 
dráttum atburðarík raunasaga sögu- 
hetjunnar, og sú saga sögð með glögg- 
skyggni og samúð, en bragarháttum 
kvæðanna breytt til í samræmi við svip- 
brigði frásagnarinnar. Eru margar lýs- 
ingar prýðisvel gerðar, svo sem fyrsta 
kvæðið, er tjaldar sviðið ágætlega. 
Sérstaklega orðhagir og myndauðugir 
eru einnig margir kaflarnir í öðrum 
aðal kvæðaflokki bókarinnar, “Að 
boða baki”. 

Auk þess hefir hún inni að halda 
tækifæriskvæði, náttúrulýsingar og 
persónuleg kvæði, sem löngum eru 
bæði ort af smekkvísi og ljóðræn, og 
ósjaldan með undirstraum íhygli. 
Mannúðarandi skáldsins og hugsjóna- 
ást lýsa sér vel í kvæðum eins og “Sam- 
herjar”. En draumar og veruleiki flétt- 
ast fagurlega saman í kvæðinu 
“Bjarmaland”. 

Meðal hugþekkustu kvæðanna í 
bókinni eru einnig hið hjartnæma 
vögguljóð “Góða nótt”, til sonar 



VESTUR-ISLENZK LJÓÐSKÁLD 


55 


skáldsins, er eftir varð um stundar sak- 
ir á íslandi, og “Móðurmálið”, hreim- 
mikill lofsöngur til íslenzkrar tungu, 
sem mikið hefir verið sunginn undir 
fögru lagi Sveinbjörns Sveinbjörns- 
sonar tónskálds. Djúpstæð rækt skálds- 
ins við íslenzkar menningarerfðir og 
ættjarðarást hans finna sér framrás í 
kvæði þessu og í ættjarðarkvæðum 
hans eins og “Islandi”, sem er mynd- 
auðugt mjög. Annarsstaðar vottar 
hann kjörlandinu, Canada, hollustu 
sína í ljóðum, sem svipmerkjast af 
sömu einlægninni og glöggum lýsing- 
um. 

í kvæðasafninu eru einnig margar 
þýðingar úr verkum þýzkra, enskra, 
amerískra og Norðurlandaskálda, er 
bera fagurt vitni víðtækum lestri og 
bókmenntaáhuga þýðandans. Meðal 
þýðinganna, sem yfirleitt eru bæði lipr- 
ar og nákvæmar, má sérstaklega nefna 
“Álfakonunginn” eftir Göthe, “Ef” og 
“Síðustu myndina” eftir Kipling, og 
“Kvöldsöng” eftir Tennyson, ásamt 
nokkrum þýðingum úr verkum canad- 
isku skáklkonunnar E. Pauline John- 
son. 

Síðan bók hans kom út, hefir Gísli 
birt mörg vel ort og fögur kvæði í vest- 
ur-íslenzkum blöðum og tímaritum, 
sérstaklega hér í ritinu. Meðal þeirra 
eru flokkur af ljóðrænum söngtextum 
frumsamdin og þýddir, og þrjú af 
mestu kvæðum hans. 

“Fardagar” eru efnismikið kvæði og 
þrungið að einlægri tilfinningu, en þar 
er andstæðunum milli elli og æsku, 
kynslóðunum á krossgötum lífsins, 
lýst á táknrænan og áhrifamikinn hátt. 
1 “Áning”, sem ort er í tilefni sextugs- 
afmælis skáldsins, og með mildum blæ, 
rennir höfundur sjónum yfir farinn 
veg; það er vel ort kvæði, með þungri 


undiröldu tilfinninganna, og lýsir 
drengilegri lífsskoðun skáldsins. “Ið- 
unnarkviða” er mælskur og andríkur 
lofsöngur skáldskaparins, hreimmikil 
hrynhenda að búningi. 

12. Guttormur J. Guttormsson skip- 
ar mjög mikinn merkissess og að 
mörgu leyti sérstæðan í hópi vestur-ís- 
lenzkra skálda. Hann er hið eina meiri- 
háttar Ijóðskáld íslenzkt, sem fæddur 
er í landi þar. Hann er sonur aust- 
firzkra landnámshjóna og fæddur 21. 
nóv. 1878 (ekki 5. eða 15. desember 
eins og áður hefir verið talið) að Víði- 
völlum við Islendingafljót (nú River- 
ton) í Nýja Islandi, og ólst upp þar í 
frumbyggðinni. Ætterni hans og ævi- 
ferill eru rakin í ritgerðinni um vest- 
ur-íslenzka rithöfunda í óbundnu 
máli. Hér skal aðeins á það bent, að 
skáldskaparhneigðin virðist hafa verið 
rík í ættinni, því að móðir Guttorms 
var skáldmælt vel, og birtust kvæði eft- 
ir hana í báðum fyrstu íslenzku blöð- 
unum í Vesturheimi, Framfara og 
Leifi. 

Þar sem hann hafði misst báða for- 
eldra sína er hann var 16 ára, varð 
Guttormur snemma að fara að hafa 
ofan fyrir sér, og vann fyrir sér með 
erfiðisvinnu, því að skólagangan hafði 
að vonum verið af mjög skornum 
skammti. Eftir að hafa unnið að hin- 
um margvíslegustu störfum á ýmsum 
stöðum í Manitoba, og oft átt í vök að 
verjast, festi hann árið 1911 kaup á 
landnámsjörð föður síns að Víðivöll- 
um og hefir búið þar síðan; hafa þau 
hjón komið til manns stórum og mann- 
vænlegum barnahóp. 

Þegar litið er á aðstæður Guttorms, 
eru bókmenntaleg afrek hans því hin 
merkilegustu. Vafalaust hafa hin ó- 



56 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISF6LAGS ÍSLENDINGA 


hægu kjör orðið steinn á vegi þroska 
hans, en samtímis frjósöm eggjan til 
dáða. Auk leikritasafns hans (1930j 
hafa komið út þessar kvæðabækur 
hans, allar í Winni,peg: Jón Austfirð- 
ingur (1909), Bóndadóttir (1920), Gam- 
an og alvara (1930), þar sem, auk nýrra 
kvæða, er að finna meginefni eldri 
kvæðabóka hans, Hunangsflugur 
(1944), og loks heildarútgáfa ljóða 
hans, Kvæðasafn (Reykjavík, 1947), 
sem Arnór Sigurjónsson gaf út með ít- 
arlegri inngangsritgerð um skáldið. Þó 
að allt í hinu mikla safni kvæða hans 
sé eigi, fremur en vænta má, með sömu 
ágætum, bera kvæðabækur hans óræk 
an vott auðugri og frumlegri skáld- 
gáfu hans og skörpu gáfnafari. En það 
er til marks um orðstír hans heima á 
ættjörðinni, að hann þáði virðulegt 
heimboð þangað af hálfu ríkisstjórnar 
og Alþingis sumarið 1938. 

Guttormur hefir bætt sér upp litla 
og slitrótta skólagöngu með óvenju- 
lega víðtækum lestri. Hann er eigi að- 
eins þaulkunnugur íslenzkum bók- 
menntum að fornu og nýju, heldur 
einnig víðlesinn í öðrum bókmenntum 
Norðurálfu og Vesturheims. í skáld- 
skap sínum er hann nútíðarmaður í 
húð og hár um lífsskoðun og viðhorf 
til yrkisefna sinna. 

Þó að hann sé Islendingur að ætt- 
erni og menningarerfðum, er hann eigi 
að síður hreinræktaður Canadamaður. 
Er sú staðreynd ljósu letri skráð í 
skáldskap hans. Hann er sér jafnmeð- 
vitandi skyldunnar við fæðingarlandið 
og skuldarinnar við ættlandið. 1 sögu- 
ljóðaflokknum Jón Austfirðingur hef- 
ir hann túlkað líf og baráttu íslenzkra 
frumbyggja í Manitoba í glöggum lýs- 
ingum og með djúpu innsæi og samúð. 
Hvergi hefir hann þó reist frumherj- 


unum varanlegri bautastein heldur en 
í hinu andríka kvæði sínu “Sandy 
Bar”; í þessum göfuga lofsöng fara 
saman djúpsæi, skilningur, og snilld í 
búningi. Með sömu glöggskyggni og 
samúð lýsir hann í kvæðinu “Indíána- 
hátíðin” lífi Indíánanna eins og hann 
hafði kynnst því á æskuárunum í Nýja- 
Islandi. Kvæðið er því bæði með ó- 
sviknum veruleikablæ og einstætt að 
efni til í íslenzkum bókmenntum. 

Mörg önnur merkustu og frumleg- 
ustu kvæði hans eiga einnig rætur sín- 
ar beinlínis í lífsreynslu hans, eins og 
“Býflugnaræktin”, er verður skáldinu 
jafnframt áhrifamikil og algild tákn- 
mynd andlegrar harmsögu allra þeirra, 
sem af andvígum ástæðum fá eigi að 
njóta hæfileika sinna og sjá drauma 
sína rætast. Þetta frumlega kvæði er á- 
gætt dæmi táknrænna Ijóða skáldsins, 
sem farið hefir fjölgandi á síðari ár- 
um, þó að jafn prýðilegt kvæði af því 
tagi eins og “Sál hússins” sé að finna 
meðal eldri verka hans, en þar verður 
honum arineldurinn táknræn mynd 
sálar hússins. 

1 skáldskap hans eru einnig gnótt 
frumlegra og litauðugra náttúrulýsinga, 
þar sem skáldlegra samlíkinga gæt- 
ir um annað fram, í kvæðum eins og 
“Haustsöngur”, Desemberkvöld” og 
“Vetrarkvöld”. Einhver allra skáldleg- 
asta náttúrulýsing hans er. smákvæðið 
“Indíána sumar er svanni”, sem er á- 
gætlega samræmt og markvisst. 

Ljóðrænn blær og mýkt einkenna 
aðrar náttúrulýsingar hans, og verður 
það þó sérstaklega sagt um hið fagra 
kvæði hans “Góða nótt”, og þar kemur 
einnig glöggt í ljós grunntónninn í 
lífsskoðun Guttorms og undirstraum- 
urinn í skáldskap hans: —djúpstæð 
samúð hans með þeim, sem bera skarð- 



VESTUR-ÍSLENZK LJÓÐSKÁLD 


57 


an hlut frá borði í lífsbaráttunni, sem 
“brjóta skipin sín í flök og fljóta fram 
hjá öllu”. Hann er málsvari þeirra og 
finnur róttækum og mannúðlegum 
skoðunum sínurn 'framrás í vægðar 
iausum ádeilum á misrétti, græðgi og 
aðrar veilur þjóðfélagsskipunarinnar. 
“Bölvun lögmálsins” er óvæg og bein- 
skeytt ádeila á gróðabrallsmennina, 
sem auðgast á svita og striti bændanna. 

1 sama anda er lýsingin á vatninu i 
samnefndu kvæði; lygnt og fagurt er 
það til að sjá, en dylur sér í djúpi 
hatrama baráttu milli smáfiskanna og 
geddunnar, sem gleypir þá í hrönnum. 
Þetta kvæði er einnig ágætt dæmi þess, 
hve táknrænar ádeilur Guttorms eru að 
öðrum þræði. Jafn markviss er ádeilan, 
og þá eigi síður kaldhæðnin eða 
græskulaus glettnin (því að hann á 
hvortveggja til) í lausavísum hans. 1 
snjöllum ferskeytlum, bæði af því tagi 
og í náttúrulýsingum, sver liann sig 
beint í ætt til alþýðuskáldanna ís- 
lenzku. 

Ber það órækan vott rímfimi hans, 
hve létt hann leikur sér að slíkum 
bragarháttum, og jafn tiltækir eru hon- 
um sumir ennþá dýrkveðnari hættir, 
sem hann hefir sjálfur fundið upp. 
Hann yrkir jöfnum höndum undir 
fornkvæðaháttum, sléttubönd, þung- 
stíga hexametra, og undir léttum hátt- 
um og mjúkstígum. Málfar hans er 
jafn auðugt og fjölkrúðugt, og ber 
vitni frábæru valdi hans á íslenzkri 
tungu, sem jafnframt er vottur þess, 
hve djúpt hann hefir drukkið af lind- 
um íslenzkra færða, sögu og bók- 
mennta. En vitanlega hefir hann einn- 
ig sótt andlega næringu í brunn 
enskra og annarra erlendra bókmennta, 
sem lrann hefir mikið kynnt sér. 

Hin merkilegu leikrit Guttorms, sem 


aukið hafa á skáldfrægð hans, eru rædd 
í ritgerðinni um óbundið mál vestur- 
íslenzkra rithöfunda. 

Guttormur sameinar á fágætan hátt 
frjósama rækt við íslenzkar menningar- 
erfðir og ást á Islandi og djúpa sonar- 
lega hollustu við fæðingarland sitt, 
Canada, og hefir hyllt bæði löndin jafn 
drengilega í kvæðum sínum. 1 hinu 
djúpúðuga kvæði “Islendingafljót” hef- 
ir hann á snilldarlegan hátt túlkað 
sanrbandið rnilli Islendinga austan 
hans og vestan; bjarkirnar sem tengja 
saman greinar sínar yfir fljótið, verða 
honum táknmynd þess bróðurlega 
handtaks, sem hann vill að brúi alla 
daga hafið, sem skilur þá. 

Hann hefir sjálfur sagt, að norræni 
andinn í íslenzkum bókmenntum hafi 
heillað hug sinn mest, karlmennskan 
og þrótturinn, og er það í fullu sam- 
ræmi við skapgerð hans, eins og hún 
lýsir sér í kvæðum hans. Með sama 
hætti og hinn dáði vinur hans og skáld- 
bróðir í bændasessi, Stephan G. Steph- 
ansson, hefir Guttormi tekist að sigrast 
á mótdrægum kjörurn og gera þau upp- 
sprettu andríkra ljóða og sálarþrótt- 
ar. Og með raunsönnum og djúptæk- 
um lýsingum sínum af íslenzku frum- 
byggjalífi í Canada og af umhverfinu í 
landi þar hefir hann nurnið íslenzk- 
urn bókmentum nýtt land í yrkisefn- 
um, sem hann hefir kfætt í frumleg- 
an og oft háskáldlegan búning. 

13. Þorsteinn Þ. Þorsteinsson var 
fæddur 11. nóv. 1879 að Uppsölum í 
Svarfaðardal. Hann fluttist til Canada 
1901 og hefir árum saman átt heima í 
Winnipeg, en er nýfluttur að Gimli. 
Hann er fjölhæfastur vestur-íslenzkra 
skálda, því að hann hefir jöfnum hönd- 
um samið snjallar smásögur, huganir 


58 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


(essays) og þætti, auk hinna umfangs- 
miklu og merkilegu rita sinna um sögu 
Islendinga í Vesturheimi. Frá þessum 
fjölbreyttu verkurn hans í óbundnu 
máli er því sagt og æfiferill hans rak- 
inn nánar í frásögninni urn vestur-ís- 
lenzk sagnaskáld. 

Hann hefir ennfremur gefið út tvær 
kvæðabækur, en þær eru: Þættir (Win- 
nipeg, 1918) og Heimhugi (Reykja- 
vík, 1921). Þróttmikil hugsun og 
kjarnmikið mál einkenna öll beztu 
kvæði hans. Hann er frumlegur í efnis- 
meðferð, orðavali og bragarháttum, 
smíðar þá ósjaldan sjálfur og fellir þá 
vel að efni. Má hann því teljast gædd- 
ur mikilli rímfimi, þó að hugsunin 
beri stundum Ijóðformið ofurliði og 
hrynjandin verði þungstígari að sama 
skapi. 

Hann hefir ort fjölda af athyglis- 
verðum sonnettum, þrungnum að 
hugsun, eins og “Áfram”, sem er lög- 
eggjan um að stefna “beint á hugans 
hæstu fjöll” og láta ekkert aftra för 
manns. í öðrum sonnettum, jafn ágæt- 
um, hefir hann hyllt eftirlætisskáld sín, 
Walt Whitman og St. G. Stephansson. 

Samfara hinni þróttmiklu hugsun er 
einnig undirstraumur djúpra tilfinn- 
inga í mörgum kvæðum hans. Sjálfstæð- 
ar og róttækar skoðanir hans, er eiga 
rætur sínar i frelsis- og sannleiksást 
hans og mannúðaranda, finna sér far- 
veg í kröftugum ádeilum. Hvað það 
snertir virðist hann hafa orðið fyrir 
nokkrum áhrifum af Þorsteini Erlings- 
syni, eða líklega öllu fremur orðið 
skáldskapur hans hvatning í þá átt, 
því að ekki fer Þorsteinn Þorsteinsson 
í smiðju til neins. 1 hinu tilkomumikla 
kvæði sínu “Vorsöngur”, sem ort er í 
háfleygum hrifningaranda, er þjóðfé- 
lagsdeilan fléttuð á áhrifamikinn hátt 


inn í glögga náttúrulýsinguna og eggj- 
anina til frjósams ævistarfs. 

Skáldið slær á sann-ljóðrænan streng 
í kvæðum eins og “Dögg” og “Hljóm- 
dísin”, og ekki síst í hinum hugljúfu 
og léttstígu vísurn “Til Islands á ný- 
ári”, þar sem djúp ættjarðarást hans 
klæðist fögrurn búningi. Islenzk bók- 
menntaarfleifð er runnin honurn í 
merg og bein, og hann er eldheitur og 
djarfmæltur málsvari norræns anda og 
íslenzkra menningarverðmæta. Heitið 
á síðari Ijóðabók hans, Heimhugi, er 
ekki út í bláinn; sá hugur er hjarta- 
strengurinn í skáldskap hans. 

í heild sinni eru kvæðin í þessum 
tveim bókum Þorsteins óvenjulega 
jöfn að bókmenntalegu gildi. Þau bera 
vitni smekkvísi hans, sem þroskast hef- 
ir við víðtækan lestur hans bæði í ís- 
lenzkum og erlendum bókmentum. 
Meðal sérstæðustu kvæða hans eru 
“Leikmærin” og “Söngmærin”, þar sem 
rímleikni og myndauðgi fléttast ágæt- 
lega saman. Margar af náttúrulýsing- 
um hans eru einnig hinar snjöllustu. 

Síðan seinni kvæðabók hans kom út 
hefir hann birt fjölda af vel ortum 
merkiskvæðum, og birtust mörg þeirra 
í tímariti hans Sögu (1925-30). Skal 
þriggja þeirra sérstaklega getið. 

Kvæðaflokkur hans “Á Þingvelli 
1930”, í tilefni af Alþingishátíðinni, er 
hugsun hlaðinn og myndauðugur, með 
viðeigandi undiröldu einlægrar ætt- 
jarðarástar. 1 “Askur Yggdrasils” er yrk- 
isefnið, eins og nafnið bendir til, hinn 
mikli heimsmeiður norrænnar goða- 
fræði, og er honum eigi aðeins lýst með 
miklu háfleygi, en verður jafnframt 
skáldinu tilefni skarpra athugana og 
skáldlegra samlíkinga. I “Signýjarfórn- 
in” sækir skáldið efnið í hina alkunnu 
frásögn um Sigyn og Loka í Sæmund- 



VESTUR-ÍSLENZK LJÓÐSKÁLD 


59 


ar-Eddu, og verður dæmi Sigynar i 
höndum skáldsins áhrifamikil tákn- 
mynd sjálfsfórnarandans. 

Af öðrum kvæðum Þorsteins frá síð- 
ari árum má t. d. nefna hið skörulega 
ljóðalof hans til Vilhjálms Stefánsson 
landkönnuðar og þá ekki síður hið 
stórbrotna kvæði hans “Lofsælu Ijóðs- 
ins”, svifhátt að hugsun og dýrt að 
rími, sem kom í þessu riti. Þá hefir 
hann birt í vestur-íslenzkum blöðum 
og tímaritum fjölda af eftirmælum um 
íslenzka landnema eða aðra Islendinga 
vestan hafs, sem skarað hafa fram úr á 
einhverjum sviðum; eru kvæði þess ort 
af djúpri sarnúð og skilningi, enda er 
höfundurinn manna kunnugastur sögu 
íslendinga í Vesturheimi. Ágæt dæmi 
slíkra kvæða hans eru erfiljóðin um 
Önnu frá Þverá (konu Jóns Friðfinns- 
sonar tónskálds) og um Helgu S. 
Baldvinsdóttur (Úndínu) skáldkonu. 
En þó að Þorsteinn standi föstum fót- 
um í jarðvegi ættjarðarinnar og ís- 
lenzkri bókmenntarfleifð, hefir hann 
af jafn mikilli einlægni túlkað ræktar- 
hug sinn til Canada bæði í fallegri 
sonnettu og lengri kvæðum um það 
efni. 

14. Einar P. Jónsson var fæddur að 
Háreksstöðum á Jökuldal 1880, og er 
hálfbróðir Gísla Jónssonar skálds. Ein- 
ar stundaði nám á Lærða skólanum í 
Reykjavik 1902-05, en hefir stórum 
aukið við skólamenntun sína með víð- 
tækurn lestri úrvals skáldrita. Á 
Reykjavíkurárum sínum tók hann 
mikinn þátt í almennum málum, en 
fékkst jafnframt við blaðamennsku og 
önnur ritstörf. Hann fluttist til Can- 
ada 1913 og hafa ritstjórn og blaða- 
mennska orðið aðalævistarf hans þar. 
Hann var meðritstjóri Lögbergs 1917- 


27, og hefir síðan nærri óslitið verið að- 
alritstjóri blaðsins og lengi undanfar- 
ið eini ritstjórinn. Hann er maður 
sönghneigður, var organleikari framan 
af árum, og hefir jafnvel fengist við 
tónsmíðar. Með mörgum hætti hefir 
hann lagt mikilvægan skerf til félags- 
mála og menningarviðleitni landa 
sinna í Winnipeg og Vesturheimi al- 
mennt. 

Þegar þess er gætt, hve mörg járnin 
ritstjóri eins og hann verður að hafa í 
eldinum, sætir það furðu, hver bók- 
menntabragur er á mörgum ritstjórn- 
argreinum hans, ekki síst þeim, sem 
fjalla um menningarmál, svo sem bók- 
menntir og listir, íslenzkar menningar- 
erfðir, hugsjónir og lífshorf. Bera slík- 
ar greinar vitni víðfeðmum áhugamál- 
um hans, frelsisást og djúpstæðri trú á 
alþjóða-samvinnu. 

Eigi að síður er það með kvæðum 
sínum, sem Einar hefir sérstaklega 
haslað sér völl í íslenzkum bókmennt- 
um, en þau eiga yfirleitt mikið bók- 
menntagildi. 1 fyrstu bók hans, Öræfa- 
ljóðum (Winnipeg, 1915) eru mörg 
góð kvæði persónuleg og ljóðræn að 
svip, látlaus og lipur, smekkleg að máli 
og búningi. Hér eru einnig ágætar 
lausavísur. En síðan þessi fyrsta bók 
hans kom út, hefir Einar stórum færst 
í aukana bæði um stílþrótt, dýpt og 
formfestu, að óbreyttri smekkvísinni 
og hinum Ijóðræna blæ. Sjást alls þessa 
næg merki í seinni kvæðabók hans, 
Sólheimar (Reykjavík, 1944). 

Tíðum finnur hann hugrenningum 
sínum og tilfinningum táknrænan 
búning í aðlaðandi myndum úr skauti 
náttúrunnar; af því tagi eru kvæði 
eins og “Haf”, ljóðræn og litauðug lýs- 
ing á heillandi útsænum, og “Brim”- 
þrungið að djúpri hugsun og fastmeitl- 



60 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


að að máli. Önnur kvæði lians eru 
hreinræktaðar náttúrulýsingar, eins 
og “Upprisa vorsins”, en þar haldast í 
hendur skáldlegar samlíkingar og frjó 
hugsun, enda hlaut kvæði þetta önnur 
verðlaun í víðtækri Ijóðasamkeppni í 
Manitobafylki. Haustkvæði hans — 
“Sumarlok” er þó ennþá áhrifameira 
um myndaauðlegð og táknrænt gildi. 
Og “eilífðartrúin á sumarið”, sem þar 
finnur sér framrás, er dýpsti og sterk- 
asti strengurinn í lífsskoðun skáldsins. 
Sú hugsjónaást, sem gerir það að verk- 
um, að hann heyrir hjartaslög vorsins 
í vetrarbyljunum, lýsir sér í hinu kröft- 
uga kvæði hans “Vetur”, og svipuð er 
undiraldan í kvæðinu “Frosti”. 

1 öðrum kvæðurn sínum bregður Ein- 
ar upp glöggum og raunsönnum lífs- 
myndum, eins og í “Jarðyrkjumaður”, 
djúpúðugt kvæði og samúðarríkt um 
þá, er jörðina erja. Trú skáldsins á 
sigurmátt frjósams lífsstarfs—hugsjóna- 
ást í sönnustu merkingu—er ljósu letri 
skráð í kvæðinu “Þjónn Ijóssins”, sem 
er lofsöngur til hins brattsækna braut- 
ryðjanda, og í “Draumur”, er fagur- 
lega túlkar þau sannindi, að öll afrek 
verða fyrst til í draumum hugsjóna- 
mannsins. 

Hin mörgu og prýðilegu kvæði Ein- 
ars um Island og íslenzkar menningar- 
erfðir eru mikill og merkur þáttur í 
Ijóðagerð hans. Þau anda hjartagróinni 
rækt til heimalandsins og heimaþjóð- 
arinnar og túlka með næmleik skálds- 
ins hið nána samband Islendingsins 
og móðurmoldarinnar. Gott dæmi þess 
er hið fagra kvæði “Móðir í austri”. 
Lögeggjanin til dáða um varðveizlu ís- 
lenzkra erfða vestan hafs brennur sem 
glaður eldur í mörgum kvæðum hans. 
Með ljóðum sínum, blaðamennsku 
og öðrum störfum, hefir hann sjálfur 


lagt drjúgan skerf til þeirrar varð- 
veizlu. Hefir hann jafnframt í ágætum 
kvæðum lofsungið þá, er trúir auðug- 
um íslenzkum arfi sínum og uppruna, 
hafa varpað Ijóma á nafn Islands með 
afrekum sínum í Vesturheimi. 1 sama 
anda og svipmikil eru kvæði hans um 
íslenzka andans skörunga eins og Ein- 
ar skáld Benediktsson og Einar Jóns- 
son myndhöggvara. Af erfiljóðum Ein- 
ars má sérstaklega nefna minningar- 
kvæðin um skáldin Matthías Jochums- 
son og K. N., er lýsa vel þeim ólíku 
bragabræðrum. Meðal beztu kvæða 
hans frá síðustu árum eru kvæðin úr 
Islandsferðinni, og þá ekki síst af 
bragðskvæðið “Við heimsókn í Jökul- 
dal 1946.” 

Að öllu samanlögðu finnur auðug 
skáldgáfa Einars sér þó hvergi fegurri 
búning en í hjartnæmu kvæði hans 
“Við leiði móður minnar”, þar sem 
djúpsæi í hugsun og fágað ljóðform 
samræmast snilldarlega, en undir ólgar 
tregi og þrá. Fegurðarnæmleiki hans 
og orðleikni lýsa sér í góðum þýðing- 
um, einkum hinum ágætu þýðingum 
af “Vestigia” eftir Bliss Carman og 
“Woodrow Wilson” eftir Worrell 
Kirkwood. 

15. Jónas Stefánsson, er kennir sig 
við Kaldbak í Suður-Þingeyjarsýslu, 
var fæddur 31. marz 1882. Hann lauk 
námi á Búnaðarskólanum á Hólum 
1902, fluttist til Canada 1913 og var 
árurn saman bóndi í Mikley, Manitoba, 
en hefir síðustu árin átt heima í British 
Columbia. Hann er maður mjög vak- 
andi andlega og víðlesinn. 

Eftir hann hafa komið út þessar 
tvær kvæðabækur: Ljóðmæli (Víðir, 
Manitoba, 1939) og Úr útlegð (Winni- 
peg, 1944). Þó að þessi kvæði séu mis- 



VESTUR-ÍSLENZK LJÓÐSKÁLD 


61 


jöfn að gildi og fjarri því að vera 
gallaus að búningi, bera þau vitni 
sterkri og ósvikinni ljóðæð, og hinn 
heiti undirstraumur tilfinninganna 
finnur sér ósjaldan framrás í skáldleg- 
um og fögrurn myndurn. 

Skáldið er næmgeðja sál og eldheitur 

I hugsjónamaður, er svellur umbóta- og 
byltingahugur í brjósti, þegar hann 
hugleiðir það, hve réttur hins veika og 
varnarlausa er fótum troðinn í heim- 
inuni og hverjum örlögum sannleikur- 
inn og kærleikurinn eiga þar að sæta. 
Þessi tilfinning finnur sér útrás í 
kvæðum eins og “Jól”, á enn þrótt- 
meiri hátt í “Borgin brennur”, og ekki 
síst í hinu napra háðkvæði “Lofgerð 
dalsins”. Ekki er það heldur nein til- 
viljun að Jónas Stefánsson hefir opið 
auga fyrir misbrestum þjóðfélagsskip- 
unarinnar og finnur sárt til með þeim, 
sem næðingssöm hefir orðið æviferðin, 
hann hefir sjálfur tíðum staðið áveðurs 
um dagana, og hann yrkir eitt af beztu 
kvæðum sínum, “Eg ann þér”, til þess 
mannsins, “sem áveðurs stendur í ill- 
hryssing köldum”, og býður stormin- 
um byrginn. 

Bezt tekst honum samt oft í ljóðræn- 
um kvæðum, þegar hann leggur af sér 
herklæðin og hvílir sál sína í svalandi 
fegurðarlindum náttúrunnar, í kvæð- 
um eins og “Nótt” og “Vor”. Skylt að 
efni og anda, og ef til vill fegursta 
kvæði hans, er “Októberfífillinn”; í 
því er seiðandi angurblíða og þar spegl- 
ast mannlífið ágætlega á táknrænan 
hátt. Ást skáldsins á Islandi, sem hann 
getur eigi gleymt í útlegð sinni, kemur 
fagurlega' fram í “Óður útlagans”. Þó 
að ágætir sprettir séu í tækifæriskvæð- 
um hans, t. d. “Heimför” og “Stephan 
G. Stephansson”, standa þau yfirleitt 
að baki kvæðum hans persónulegs og 


almenns efnis. Margar af ferskeytlum 
hans hitta, hinsvegar, vel í mark. 

16. Páll S. Pálsson var fæddur í 
Reykjavík 17. sept. 1882, en ólst upp 
að Norður-Reykjum í Borgarfirði 
syðra. Hann er að miklu leyti maður 
sjálfmenntaður, en víðlesinn. Hann 
hefir átt heima í Winnipeg síðan 
hann kom vestur um haf 1897 og tekið 
mikinn þátt í íslenzkum félags- og 
menningarmálum, og þá ekki síst á 
sviði leiklistar og leiksýninga, því að 
hann er bráðsnjall leikari. Eftir hann 
hafa á prent komið tvær kvæðabækur: 
Norður-Reykir (Winnipeg, 1936), með 
formála eftir séra Rögnvald Pétursson, 
og Skilarétt (Winnipeg 1947). 

Ungur byrjaði Páll að yrkja, því að 
elzta kvæðið í fyrri bók hans er ort 
þegar hann var 15 ára; og ekki þarf 
lengi að blaða í bókum hans til þess að 
sannfærast um, að honurn er létt um 
stuðlað mál. Kvæði hans eru löngum 
mjög vel kveðin og ljóðræn, bera vitni 
miklum næmleik tilfinninganna og 
sterkri fegurðarást. Einkar hugþekkar 
og ómþýðar eru náttúrulýsingar hans, 
eins og “Vormorgun”, “Sólarupp- 
koma”, “Nótt”, og “Kvöldkyrrð”, og 
ekki síst “Haustnótt”, þar sem haust- 
blænum er ágætlega náð. 1 seinni bók 
hans, sem óneitanlega sýnir það með 
ýmsurn hætti, að hann hefir sótt í sig 
veðrið í skáldskapnum, bæði um form- 
festu og ljóðfágun, er ágætiskvæðið 
“Hjá Kleppum”. En það bregður upp 
glöggri mynd af fjárrekstrum, leitum 
og réttum, en er jafnframt slungið orð- 
högum náttúrulýsingum með undir- 
straum heitra tilfinninga. 

1 annarri tóntegund, ekki eins Ijóð- 
ræn en sérkennilegri og tilþrifameiri, 
eru “Tréð á Fljótsbakkanum”, “1 



62 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Surtshelli”, “Holskeílan” og “Hraun- 
gangan”, sem öll eru táknræn, þrung- 
in að hugsun og heilsteypt. Afstaða 
skáldsins til samtímaatburða og djúp- 
stæður mannúðarandi hans lýsa sér 
einnig í kvæðum þessum eins og víðar 
í ljóðum hans. Þeir, sem eiga undir 
högg að sækja í lífinu, eiga samúð 
hans alla, eins og lýsir sér í “Eintal 
flóttamannsins” og “Týndi sonurinn”. 
Ber og meira á beinni ádeilu en áður 
í seinni kvæðum hans, t. d. “Konungs- 
efnið” og “Dollarinn”; en mannástin, 
aðdáunin á þeim, sem líknarverkin 
vinna, er undiraldan í hinu fagra og 
rauntrúa kvæði, “Nýlendulæknirinn”. 

Af skyldum toga spunnin og ádeilan 
eru gamankvæði skáldsins, sem vinsæl 
hafa orðið, enda nýtur góðátleg glettni 
hans sín víða vel í þeim. 

“Jólanótt” og “Islenzki smaladreng 
urinn” eru prýðileg kvæði, hið fyrra 
myndauðugt og þrungið íhygli, hið síð- 
ara glögg mynd frá æskuárum skálds- 
ins í íslenzkri sveit. Tíðurn er einnig 
slegið á þá strengi minninganna í 
kvæðum hans, og náttúrulýsingarnar 
ósjaldan sömu ættar. Skáldið er tengd- 
ur átthögum og móðurmoldu nánum 
böndum. 1 “Sumarnótt á Signýarstöð- 
um” er ástfólgnum Borgarfirði lians 
fagurlega lýst í faðmi hljóðrar sumar- 
nætur. 

í kaflanum “Þorpið hljóða” í seinni 
bók hans eru mörg prýðileg eftirmæli 
um ættingja höfundar, samherja og 
vini, en hjartnæmast þeirra er hið fag- 
uryrta og tregadjúpa minningarljóð 
um bræður hans þrjá, Hjört, Kristján 
og Jónas, merkismenn og drengi góða. 
Trúarljóð skáldsins í seinni bók hans 
eru þrungin að fagurri hugsun og inni- 
legri trúartilfinningu og bera vitni víð- 
sýni hans í trúmálum. 


17. Jakobína Johnson var fædd að 
Hólmavaði í Suður-Þingeyjarsýslu 24. 
okt. 1883, dóttir Sigurbjörns Jóhanns- 
sonar skálds, er fyrr getur. Fór vestur 
um haf með foreldrum sínum 1889, er 
settust að í Argyle-byggðinni íslenzku 
í Manitoba, og ólst þar u,pp. Eftir að 
hafa lokið prófi á Kennaraskólanum í 
Winnipeg, var hún um nokkur ár 
barnakennari í Manitoba, þangað til 
hún giftist fsak Jónsson, byggingar- 
meistara, bróður þeirra skáldanna 
Gísla og Einars P. Jónssonar, en þá 
fluttist hún til Seattle, Washington, og 
hefir verið búsett þar síðan. Hún hefir 
átt stóran barnahóp að annast og um- 
fangsmikil heimilisstörf að sama skapi; 
eigi að síður hefir henni unnist tími 
til mikilla ritstarfa og þátttöku í menn- 
ingar- og bókmenntafélögum, og hefir 
flutt fjölda erinda um Island, bók- 
menntir þess og menningu. Árið 1935 
þáði hún heimboð til Islands sem gest- 
ur Ungmennafélaganna og annarra fé- 
laga, og ferðaðist víða um landið við 
hinar ágætustu viðtökur. Varð heim- 
förin henni, að vonum, tilefni margra 
fagurra ljóða. 

Úrval úr kvæðum hennar, Kertaljós, 
kom út í Reykjavík 1939. Þessi kvæði 
eru bæði fögur, framúrskarandi ljóð- 
ræn og listræn í senn. Málmýktin og 
áferðarfegurð þess eru sérstaklega eft- 
irtektarverð, þegar í minni er borið, að 
skáldkonan fór af fslandi barn að aldri. 

f þessu úrvali eru mörg kvæði sprott- 
in upp af djúpri ást hennar á íslandi 
og íslenzkum menningarerfðum, ekki 
síst fornsögunum og fornskáldunum, 
eins og glöggt sést í “íslendingur sögu- 
fróði” og “Fornmenn”. í kvæðinu “fs- 
lenzk örnefni” er brugðið upp mjög 
sérstærði mynd af landinu sjálfu, þar 



VESTUR-ÍSLENZK LJÓÐSKÁLD 


63 


sem örnefnin eru fléttuð saman á 
snjallan og hrífandi hátt. 

Þá eru hinar fögru náttúrulýsingar, 
eins og “Vor” og “Spörfuglinn”. Til- 
finningarík og kvenleg móðurkvæði 
hennar, svo sem “Gestur í vöggu” og 
“Vögguljóð”, eru þrungin móðurást og 
móðurgleði, en “Hugsað á heimleið” 
ber því fagurt vitni, hve heimilið er 
henni hjartfólgið. 

Ekki kemur það þá á óvart, að ljóð 
hennar helguð börnum eru með sér- 
stökum ágætum, bæði að tilfinninga- 
næmleik og skáldlegri fegurð, en þeirn 
er safnað í einn stað í bók hennar Sá 
eg svani (Reykjavík, 1942). 

Þjóðleg að blæ og efni eru barna- 
ljóðin einnig, og á það ekki síður við 
um ýms kvæðin í eldri bókinni, sem 
eru nokkurs konar forsöngur að síðasta 
kvæðaflokknum, kvæðunum úr heim- 
ferðinni, þrungin Ijúfum minningum 
þaðan. Eru kvæði þessi sérstaklega að- 
laðandi vegna tilfinningahlýju þeirra 
og ljóðmýktar. 1 “Harpan” túlkar 
skáldkonan skukl sína við fortíðina, 
hina gömlu íslenzku bókmenntarfleifð, 
þó að skáldgáfa hennar hafi einnig 
nærst og þroskast við aðrar lindir. 
Göfug lífsskoðun hennar og bjartsýni 
svipmerkja einnig kvæði hennar sem 
vænta mátti. 

Hin mörgu ágætu og fögru frumort 
kvæði Jakóbínu eru þó aðeins ein hlið- 
in á ritstörfum hennar. Hún hefir 
einnig snúið á ensku fjölda af íslenzk- 
um úrvalsljóðum, og eru þær þýð- 
ingar löngum gerðar af fágætum næm- 
leik og sambærilegri formsnilld. Hafa 
þær komið út í ýmsum amerískum 
bókmenntaritum, og allmargar þeirra 
eru einnig í þýðingasöfnunum Ice- 
landic Lyrics (Reykjavík, 1930) og Ice- 
landic Poems and Stories (New York, 


1943), er Richard Beck gaf út. Hinar 
ensku þýðingar hennar af leikritunum 
Lénharður fógeti, eftir Einar H. Kvar- 
an, Galdra-Loftur eftir Jóhann Sigur- 
jónsson, og Nýársnóttin eftir Indriða 
Einarsson, eru einnig prýðisvel af 
hendi leystar. Með þýðingum sínum á 
ensku hefir Jakobína því fært út land- 
nám íslenzkra bókmennta eins og hún 
hefir að hinu leytinu auðgað þær með 
frumortum kvæðum sínurn, er bregða 
upp mörgum myndum og minnisstæð- 
um úr svipmiklu umhverfi hennar á 
Kyrrahafsströndinni. 

18. Sveinn E. Björnsson læknir var 
fæddur á Lýtingsstöðum í Vopnafirði 
13. okt. 1885 og er að mestu austfirzkr- 
ar ættar. Hann kom til Canada 18 ára 
að aldri, stundaði nám á Wesley Col- 
lege í Winnipeg, las síðan læknisfræði 
á Manitoba-háskóla og útskrifaðist 
þaðan 1916; hefir verið héraðslæknir á 
ýmsum stöðum í Manitoba, lengstum 
í Árborg (1919-45), og tekið mikinn 
þátt í íslenzkum félagsmálum, einkum 
kirkju- og þjóðræknismálum. Hann er 
einnig kunnur taflmaður. 

Kvæðasafn hans, Á heiðarbrún, kom 
út í Winnipeg 1945. Þar er að finna 
margt fallegra og ljóðrænna kvæða og 
sumra ágætra bæði um hugsun og mál- 
far. 

íslandskvæðin, og önnur ættjarðar- 
Ijóð, skipa þar heiðurssessinn, og það 
er engin tilviljun, því að höfundurinn 
er Islendingur inn í hjartarætur, eins 
og hann hefir sýnt í verki. Og víðar er 
ást hans á landi og þjóð heitur undir- 
stramur ljóða hans, svo samgróinn er 
hann móðurmoldinni. Hann er einnig 
góður og trúr sonur síns nýja fóstur- 
lands, eins og fram kemur í hlýyrtum 
Canadakvæðum hans. Islenzku land- 




64 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


nemana vestan hafs hyllir hann í að- 
dáunarríkum kvæðum. 

Auk þjóðminningarkvæða hefir hann 
ort sæg annarra tækifæriskvæða, og er 
þar víða spaklega og smekklega að orði 
komist, og öll lýsa þau kvæði ríkum 
drengskaparhug í garð samferðamann- 
anna. Hann yrkir t. d. vel til Vilhjálms 
Stefánssonar landkönnuðar. En ágæt- 
ast og samfelldast allra slíkra kvæða 
skáldsins,. og jafnframt eitthvert allra 
bezta kvæðið í bók hans, er minningar- 
kvæðið um föður hans, Eirík Björnsson. 
Er það kvæði einnig gott dæmi þess, 
hve vel höfundinum lætur að yrkja 
undir fornum íslenzkum bragarháttum, 
og jafnframt vottur þess, hve hand- 
genginn hann er íslenzkum bókment- 
um. Margar lausavísur hans bera einn- 
ig vitni rímfimi hans og hugkvæmni, 
bæði vel kveðnar og bráðsmellnar. 

Af lengri kvæðum almenns efnis 
kveður einna mest að kvæðunum “Frá 
Mayflower til Plymouth Rock”, “Land- 
rými” og “Týsfórnin”. Hugstæðust 
verða þó ljóðrænu kvæðin, “íslenzkt 
vor”, “Smáblómið”, “Útsýn”, “Þagnar- 
mál”, “Haust” og “Sumarmorgun á Is- 
landi”. I þeim er undiralda einlægrar 
tilfinningar, sem finnur sér framrás í 
fáguðum ljóðbúningi. “Grímsey” er og 
gott kvæði, sem bregður upp skýrri 
mynd, og ágætlega ort og fögur eru 
ljóðin “Jólavísa” og “Jólakvæði”, hið 
síðarnefnda sérstaklega heilsteypt 
kvæði, hugsun hlaðið og vel samræmt. 

1 kvæðasafninu eru einnig eigi. all- 
fáar mjög athyglisverðar þýðingar 
merkiskvæða úr ensku, meðal þeirra 
“Skýið” eftir Shelley og “Náttgalaóður” 
eftir Keats, bæði víðfræg mjög í ensk- 
um bókmenntum. 


19. Kristján S. Pálsson var fæddur 
á Signýjarstöðum í Hálsasveit í Borg- 
arfjarðarsýslu 5. sept. 1886, og albróð- 
ir Páls S. Pálsson skálds. Fluttist til 
Canada 1897, en var búsettur í Selkirk, 
Manitoba, frá því að hann var rúm- 
lega tvítugur. Litla skólagöngu bætti 
hann sér upp með lestri góðra bóka, ís- 
lenzkra og enskra, einkum skáldrita og 
ljóðabóka. Hann varð bráðkvaddur 11. 
febr. 1947. 

Safn kvæða Kristjáns, Kvæðabók, 
kom út að honum látnum í Winnipeg 
1949, búin til prentunar af Gísla Jóns- 
son. Kvæði Kristjáns bera því órækan 
vott að hann var gæddur næmum feg- 
urðarsmekk og mjög létt um að yrkja, 
því að þau eru þýð og ljóðræn. Fjöl- 
breytnin í kvæðum hans er einnig 
mjög áberandi; hann slær á marga og 
fjarskylda strengi hörpunnar og fer 
högum höndum um hin ólíkustu yrkis- 
efni. 

Ættjarðarkvæðin, sem öndvegi skipa 
í bókinni, bera því fagurt vitni, hve 
djúpstæða sonarrækt skáldið bar í 
brjósti til ættlands og átthaga. Ágætt 
dæmi þess er upphafskvæðið “Tigna 
drottning”, ort í tilefni af lýðveldis- 
stofnuninni; i því er fagnaðarhreimur 
og hrifning. Sögu Islands og fegurð 
túlkar skáldið af sama ástarhuga í 
öðrum kvæðum sínum, og jafn glögg- 
skyggn er hann á gildi íslenzkra menn- 
ingarerfða, eins og lýsir sér vel í kvæð- 
inu “Heimanmundurinn”. Eigi er þó 
í skáldskap hans, fremur en annarra 
vestur-íslenzkra skálda, neinn árekstur 
milli órofa ræktarhuga hans til ætt- 
landsins og heilhuga hollustu hans við 
kjörlandið, sem hann ann innilega og 
metur að verðleikum, eins og hin fögru 
Canada- og Manitobakvæði hans sýna 
órækast. 



65 


VESTUR-ÍSLENZK LJÓÐSKÁLD 


Listhneigð Kristjáns og ljóðræn 
skáldgáfa hans lýsa sér þó hvergi betur 
en í náttúrulýsingum hans, sumar- og 
vorljóðum hans og öðrum árstíða- 
kvæðum. “Winnipegvatn” er ágætt 
dæmi þess, hve opið auga skáldið átti 
fyrir fegurð og litbrigðum umhverfis 
síns á láði og legi. Kvæðið “Indíána 
sumarið” er einnig einkar fallegt. En 
skáldið gat einnig náð í strengi sína 
andblæ haustsins og eggjandi raust 
vetrarins, eins og kvæði hans um þau 
efni sýna. 

Kvæði hans um söguleg efni eru 
einnig mjög vel ort, og er “Skjöldur- 
inn” þeirra hvað tilkomumest; hinum 
kunna atburði úr Egils sögu Skalla- 
grímssonar, sem þar er tekinn til með- 
ferðar, eru gerð góð skil. 

Ádeilu kennir • allvíða í kvæðum 
Kristjáns og missir ekki marks í kvæð- 
um sem “Minni Eleródesar” og “Varg- 
öld” frá stríðsárunum síðari, og þar 
kemur eftirminnilega fram frelsis- og 
réttlætiskennd höfundarins og samúð 
hans með lítilmagnanum. Vinsæl gam- 
ankvæði hans, sem bera vitni glettnis- 
ríkri kímnigáfu hans, eru vel kveðin, 
víða hnyttilega að orði komist og eigi 
ósjaldan nokkuð meinlega, þó að 
meira kenni þar glettni en græsku. 
Gott kvæði af því tagi er “Vegur spá- 
mannsins”. 

Tækifæriskvæði Kristjáns eru með 
sömu einkennum lipurðar, léttleika og 
smekkvísi í orðavali, sem önnur kvæði 
hans, samhliða drengilegri vinhlýju í 
ríkum mæli. Eins og vænta mátti um 
jafn bragfiman mann og hann var, leik- 
ur ferskeytlan í höndum hans, jafnt 
í gamni sem alvöru. 

Andlegu ljóðin eru merkur þáttur 
í skáldskap hans. Þar renna ljóðræn 
fegurð og einlægni í tilfinningu, sam- 


hliða trúarvissu, í einn farveg, hvort 
heldur er í bljúgum bænarmálum eða 
lofsöngvum til lífsins herra, eins og í 
“Vorið kemur”. 

20. Af hinum mörgu öðrum vestur- 
íslenzkum skáldum og ljóðasmiðum, 
sem gefið hafa út kvæði sín í bókar- 
formi, eiga eftirfarandi að minnsta 
kosti skilið stutta umsögn: 

Sigfús B. Benedictsson (f. 1865), 

Norðmýlingur að uppruna, er um 
langt skeið hefir verið búsettur í Mani- 
toba (lengi í Winnipeg, en á síðari ár- 
um í Langruth), hefir, auk útgáfu 
blaða og annarra rita, íengist mikið við 
Ijóðagerð. Meðal annars hefir hann 
gefið út kvæðasafnið Ljóðmæli (Win- 
nipeg, 1905), sem er að vísu merkilegra 
fyrir hinar róttæku og frjálslyndu 
skoðanir höfundarins (en hann hefir 
altaf hallast eindregið á þá sveif), frem- 
ur en fyrir búning ljóðanna og al- 
mennt skáldskapargildi. Hins er þá 
jafnframt að geta, að síðan þessi bók 
hans kom út hefir Sigfús birt í vestur- 
íslenzkum blöðum og tímaritum mörg 
kvæði, frumort og þýdd, stórum betur 
ort og Ijóðrænni, bæði tækifæriskvæði 
og önnur almennara efnis, eins og “Sól- 
aruppkoma” (Heimskringlu, 1942), 
sem lýsir vel hugsjónaást hans og 
hneigð til íhygli. 

Bjarni Þorsteinsson (1868-1943) var 
Austfirðingur að ætt, kom vestur um 
haf 1903 og stundaði lengstum Ijós- 
myndagerð í Selkirk, Manitoba. Kvæði 
hans, sem komið höfðu öðru hvoru 
árum saman i vestur-íslenzku viku- 
blöðunum, voru prentuð í úrvali að 
honum látnum, Kvæði (Winnipeg, 
1948), og annaðist Gísli Jónsson útgáf- 
una. Þar eru ljóðrænar náttúrulýsing- 



66 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ar, eins og sonnettan “Haust”, og nýt- 
ur skáldgáfa höfundarins sín yfirleitt 
bezt í slíkum kvæðurn. Hinsvegar svip- 
merkir rík íhygli hans kvæðið “1 graf- 
reitnum”, sem bæði er þrungið að ein- 
lægri tilfinningu og vel ort. Margt er 
hér einnig áferðargóðra ættjarðar- 
kvæða og annarra tækifæriskvæða. 
Svipmeiri eru þó hin sögulegu kvæði; 
brugðið er upp glöggri mynd í kvæðinu 
“Brók-Auður”, en “Höfuðlausnin” þó 
hreimmeira kvæði. Bjarni var tungu- 
málamaður góður, orti á ensku, og 
sneri einnig allmörgum kvæðum á ís- 
lenzku. Er mestur fengur að þýðing- 
unurn af hinurn sérkennilegu kvæðum 
Robert W. Service. 

Bjarni Lyngholt__ (1871-1942) var 
Rangvellingur að ætt, fluttist vestur 
um haf 1903 og var á síðari árum bú- 
settur á Kyrrahafsströndinni. Hann 
var leikari ágætur, en fékkst einnig 
talsvert við skáldskap. Hann gaf út 
kvæðabókina Fölvar rósir (Winnipeg, 
1913), og síðar birtust einnig kvæði eft- 
ir hann í vestur-íslenzku blöðunum, 
einkum tækifæriskvæði. Ljóð hans eru 
lipurlega kveðin, borin uppi af næm- 
urn tilfinningum og ríkri samúð með 
auðnuleysingjum og olnbogabörnum 
lífsins. 1 minningarkvæðinu um son 
höfundar korna bæði fram bjargföst 
eilífðartrú hans og fegurðarást, og í 
því eru íallegir kaflar. Hann þreytist 
aldrei á að lofa og vegsama ættlandið 
í Ijóði. Eitt af beztu og ljóðrænustu 
kvæðum hans er “Við hafið” (Alm. Ó. 
S. Th. 1943). 

Lárus Sigurjónsson (f. 1874) er ætt- 
aður úr Borgarfirði eystra, lauk guð- 
fræðiprófi á Prestaháskólanum í 
Reykjavík 1906, en fluttist vestur um 
haf árið eftir. Fram til ársins 1920 átti 


hann lengstum heima í Leslie, Sask- 
atchewan, en síðar í Chicago, þar sem 
hann rak söngskóla ásamt konu sinni 
árum saman. Hvarf heim til Islands 
1943 og dvelur nú í Reykjavík. Var 
áður en hann fór vestur ritstjóri barna- 
blaðsins Unga ísland, og liggur ýmis- 
legt eftir hann, frumsamið og þýtt, í 
óbundnu máli. Kvæðasafn hans, Stefja- 
mál, kom út í Reykjavík 1946. Ljóð 
hans frá yngri árum eru þýð og fögur, 
en á seinni árum breytti hann um 
kveðskaparlag, gerðist myrkur í máli 
og fór svo ferða sinna í skáldskapnum, 
að erfitt mun mörgum lesendum reyn- 
ast að fylgja honum á fluginu. 

Vigfús Guttormsson (f. 1874), bróðir 
Guttorms skálds Guttormssonar, flutt- 
ist 6. mánaða gamall með foreldrum 
sínum af Fljótsdalshéraði til Nýja Is- 
lands, en hefir lengi verið búsettur að 
Lundar, Manitoba, stundað búskap, 
rekið verzlun, og tekið mikinn þátt í 
félagsmálum, meðal annars stjórnað 
söngflokki í heimabæ sínum við góð- 
an orðstír; enda er hann maður söngv- 
inn og sönghneigður. Safn kvæða hans, 
sem áður höfðu birtst í vestur-íslenzk- 
um blöðum, kom út í bókinni Eldflug- 
ur (Winnipeg, 1947). Þau eru lipur og 
létt, og ýms náttúruljóðin meðal falleg- 
ustu og Ijóðrænustu kvæðanna í bók- 
inni, t. d. “Sumarmorgun”. Sérstæðari 
eru þó kvæðin “Froskar” og “Whip- 
poor-will”, því að þar er á íslenzku ort 
um nýstárleg efni tekin beint út úr 
hinu vestræna umhverfi skáldsins. 
Margt er af lausavísum í bókinni, sum- 
ar bæði prýðisvel kveðnar og smellnar, 
svo sem vísan “Borguð skuld”. Lífs- 
skoðunin í kvæðunum er björt og víð- 
sýn. 

Hallur E. Magnússon (f. á Sauðar- 


VESTUR-ÍSLENZK LJÓÐSKÁLD 


67 


króki 1876, en ólst upp í Loðmundar- 
firði), fluttist vestur um haf 1904. 
Lengi búsettur á Lundar, Manitoba, 
en á seinni árum byggingarmeistari 
og kaupmaður í Seattle, Washington. 
Gaf út kvæðasafnið Lykkjuföll (Wyn- 
yard, 1923) og hafa gamankvæði hans 
vinsæl orðið. Hann hefir einnig síðan 
birt lipur tækifæriskvæði, meðal ann- 
ars ættjarðarkvæði, er lýsa vel djúp- 
stæðri ást til íslands, enda er hann mað- 
ur áhugasamur um þjóðræknismál. 
Lausvísur hans eru ennfremur margar 
hverjar vel ortar. 

Friðrik P. Sigurðsson, bóndi í Geys- 
isbyggð í Nýja-lslandi, sem nú er hálf- 
sjötugur að aldri, hefir lengi verið 
kunnur innan heimabyggðar sinnar og 
víðar, fyrir kveðskap sinn, þó að hann 
hafi haft öðrum hnútum að hnýta um 
dagana en iðka ljóðagerð, því að hann 
hefir unnið hörðum höndum fyrir 
stórri fjölskyldu. Og viðleitni hans í 
skáldskapnum er þeim mun lofsverð- 
ari, þegar þess er gætt, að hann er 
fæddur vestan hafs og hafði aldrei ætt- 
landið augum litið, fyrr en hann heim- 
sótti það síðastliðið sumar (1950). 1 
þeirri ferð gaf hann einnig út safn 
kvæða sinna og vísna, er hann nefnir 
Römm er sú taug, og vitnar bókarheit- 
ið sjálft um það, hve nánum böndum 
hann finnur sig tengdan ættarmold og 
menningu. Flest eru kvæðin tækifæris- 
kvæði, því að þau efni verða alþýðu- 
skáldinu eðlilega nærtækust, og eru þau 
kvæði lipurlega kveðin. Hitt er þó enn 
merkilegra, hve höfundurinn leikur 
sér að dýrum háttum, yrkir hring- 
hendur og jafnvel sléttubönd, og ber 
það vitni hagmælsku hans. 

Jóhannes H. Húnfjörð (f. 1884) er 
Húnvetningur að ætt, og var Halldór 


Sæmundsson faðir hans hagyrðingur 
góður. Jóhannes fluttist vestur um haf 
aldamótaárið og hefir löngum dvalið 
i Brown-byggðinni íslenzku í Mani- 
toba og skrifað skilmerkilega sögu 
hennar. Hann er maður lítt skólageng- 
inn, en bókhneigður, og lýsir bók- 
mentalegur áhugi hans sér í kvæðagerð 
hans. Eftir hann kom út kvæðasafnið 
Ómar (Winnipeg, 1938). Jafn beztar 
eru sumar lausavísurnar og sjálfslýs- 
ingar, en heilsteyptasta kvæðið og 
markvissasta “Oflátungurinn”, sem 
bregður upp glöggri mynd. Grunt er 
alstaðar á samúð höfundar með oln- 
bogabörnum lífsins, enda mun veg- 
ferð ævinnar hafa orðið honum ærið 
næðingssöm; ættjarðarást hans og 
þjóðrækni eru einnig sterkur þáttur í 
kveðskap hans, enda hefir hann verið 
góður liðsmaður þeirra mála í byggð 
sinni. 

21. Loks er fjöldi annarra vestur- 
íslenzkra skálda og hagyrðinga, sem 
árum saman hafa birt athyglisverð 
kvæði eða lausavísur í vestur-íslenzk- 
um blöðum og öðrum ritum, en hafa 
eigi gefið þau út í bókarformi, og eru 
þó mjög góð skáld í þeim hóp. Verða 
nú nokkur hin helztu talin í aldurs- 
röð, eftir því, sem greinarhöfundi er 
kunnugt: 

Sigurður Jóhannsson (1850-1933) var 
Dalamaður að uppruna, fluttist til 
Canada 1892 og hafði lengi dvalið á 
Kyrrahafsströndinni. Hann orti all- 
margt tækifæriskvæða, náttúrulýsinga 
og ættjarðarkvæða, og kennir þar tíð- 
um djúprar íhugunar. Birtust sýnis- 
horn úr skáldskap hans í grein í þessu 
riti 1936. En það merkilega um hann, 
eins og þar er tekið fram, er það, að 




68 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


kvæði hans urðu því Ijóðrænni sem 
hann varð eldri. Fagurt er kvæði hans 
“Eg leita” og hljómþýtt að sama 
skapi, og þá eigi síður athyglisvert 
kvæðið “Heimspeki áttræðs manns”, 
hreimmikið að búningi og lýsir vel 
sjálfstæðum íslenzkum anda höfundar- 
ins, sem fátækt og óblíð kjör fengu 
eigi bugað, og jafn glöggt kemur það 
fram, eins og víðar í ljóðum hans, hve 
djúpar rætur hann átti í jarðvegi 
heimalandsins. 1 

Jónas Pálsson (1875-1947), bróðir 
þeirra skáldanna Páls og Kristjáns 
Pálssonar, er fluttist til Canada um 
aldamótin og varð víðkunnur bæði 
sem hljómlistarkennari og tónskáld, 
orti einnig umtalsverð ljóðræn kvæði, 
er birtust í vestur-íslenzku blöðunum. 

Jón Jónatansson (f. 1876) er Norð- 
lendingur að ætt, en hefir lengi og 
fram á síðustu ár verið rakari í Winni- 
peg, maður sjálfmenntaður. Hann á 
ekki langt að sækja skáldskaparhneigð- 
ina, því að hann er sonar-sonarsonur 
Jrjóðskáldsins séra Jóns Þorlákssonar á 
Bægisá. Jón Jónatansson hefir birt 
fjölda af margskonar kvæðum í vestur- 
íslenzkum vikublöðum og tímaritum, 
einkum náttúrulýsingar og ýmisleg 
tækifæriskvæði, er bera vitni allmikilli 
rímfimi og frumleik í hugsun og máli. 
Eitt af heilsteyptustu kvæðum hans er 
“Á jólunum 1946”, sem birtist hér í rit- 


1) I’egar eg fór að hugsa um undirbúning 
þessarar ritgerðar, tók eg fyrst cftir því, að í 
hinni ensku Ijóðskáldasögu minni (History of 
Icelandic Poets) hafði ruglast saman umsögn- 
in um þá nafna, Sigurð Jón Jóhannesson og 
Sigurð Jóhannsson, og hafa þau leiðu mistök 
verið leiðrétt í þessari grein. Mun þessi rugl- 
ingur hafa orðið x hreinritun af frumritinu 
eða í vélritun, en eigi verið eftir honum tekið, 
vegna þess hve nöfnin voru lík. 


inu. Meðal beztu kvæða hans eru ann- 
ars sum eftirmæli hans, sem eru ó- 
sjaldan glöggar mannlýsingar, t. d. 
erfiljóðin um Vigfús Sveinsson 
(Deildal), og þá ekki síður um þá Sig- 
urð Vilhjálmsson og Sigtrygg Ágústs- 
son, enda ber höfundurinn í brjósti 
ríka sarnúð með þeim, er höllum fæti 
standa í lífinu. 

Hjálmar Gíslason (f. 1876) er Aust- 
firðingur að ætt og albróðir Þorsteins 
Gíslasonar skálds og ritstjóra; kom 
vestur um haf 1903 og hefir verið mál- 
ari (einnig um skeið bóksali) í Winni- 
peg. Hann er, eins og hann á kyn til, 
hagur á bundið mál, þó ekki liggi 
ýkjamikið eftir hann á prenti af því 
tagi. Hreimfagurt og myndauðugt er 
kvæði hans “Tónleikar”, og heilsteypt 
náttúrulýsing hans “Skammdegi” með 
Jrungum undirstraum ihugunar, sem 
bæði eru í safninu Aldrei gleymist 
Austurland (Akureyri, 1949). Hann 
hefir einnig kveðið prýðilegar lausa- 
vísur. 

Páll Guðmundsson (f. 1887) er Hún- 
vetningur, fluttist til Canada 1913 og 
hefir unnið að húsamálningu í Winni- 
peg. Hann stundaði um tveggja ára 
skeið nám á Gagnfræðaskólanum á 
Akureyri, en er að öðru leyti maður 
sjálfmenntaður. 

Hann hefir á undanförnum áratug- 
um birt fjölda af kvæðurn persónulegs 
og almenns efnis, ættjarðarljóðum og 
náttúrulýsingum, jafnan með hand- 
bragði góðrar smekkvísi um málfar og 
bragarháttu, og ljóðræn að sama skapi 
Kvæðin tvö eftir hann, “Á sléttunni” 
og “Til íslands”, sem komu í safninu 
Vestan um haf (Reykjavík, 1930) bera 
vitni ofangreindum einkennum 
kvæða hans og kostum. 



VESTUR-ÍSLENZK LJÓÐSKÁLD 


69 


En hann hefir síðan ort mörg kvæði 
jafn hugþekk og vel gerð, að eigi sé 
sterkara að orði kveðið, og önnur svip- 
meiri. Af prýðilega ljóðrænum kvæð- 
um, þar sem náttúrulýsingin og minn- 
ingarnar um ættlandið og heimahag- 
anna renna fagurlega saman, má 
nefna “1 svefnrofum” og “Manstu þeg- 
ar” (bæði frá 1947). Hvernig skáldið 
snýst við vandamálum samtíðarinnar, 
er sækja á hug hans, lýsir sér í stærri 
kvæðum hans, svo sem ‘Yfirlit” (1940) 
og þá eigi síður hinu kröftuga tíma- 
bæra kvæði “Hiroshima” (1946), sem 
vakti verðuga athygli margra vestur- 
íslenzkra lesenda. Og væri kvæðum 
hans safnað í bók, myndi það koma á 
daginn, að honum ber sess meðal vest- 
ur-íslenzkra góðskálda. 

Ragnar Stefánsson (f. 1888), sem 
einnig er Húnvetningur, hefir dvalið 
vestan hafs áratugum saman og er góð- 
kunnur leikari og upplesari meðal 
landa sinna. Hann hefir eigi birt mjög 
mikið eftir sig, en þó eigi allfá kvæði 
í vestur-íslenzkum blöðum og tíma- 
ritum á síðasta áratug, og eru þau öll 
prýðisvel ort og með ljóðrænum blæ. 
Náttúrulýsingar hans eru orðhagar og 
glöggar, t. d. “Sólhvörf” (1947), en 
jafnframt ádeila að öðrum þræði. 
Beinna gætir ádeilunnar á ástandið í 
heimsmálunum þó í hinu hreimmikla 
kvæði hans “Rökkur-röf”, sem birtist 
í riti þessu 1942, enda var styrjöldin þá 
í algleymingi. Hann hefir ort fögur 
og þýð ættjarðarljóð, og fagurlega 
minnist hann íslenzku landnemanna 
vestan hafs í kvæðinu ‘“Við lát gamals 
landnámsmanns”, sem einnig birtist i 
þessu riti (1944). 

Gunnbjörn Stefánsson (f. 1886), 

bróðir Ragnars, sem einnig hefir 


dvalið langvistum vestan hafs, er og 
hið liprasta skáld og sérstaklega snjall 
í vísnagerð. 

Séra Eyjólfur J. Melan (f. 1890), 
prestur í Nýja-lslandi, er Reyðfirðing- 
ur að ætt og uppruna, og hefir dvalið 
lengi vestan hafs. Hann hefir eigi ver- 
ið stórvirkur í ljóðagerðinni, en er 
gott skáld, þegar hann vill það við 
hafa, eins og minningarljóð hans um 
Matthías Jochumsson og fleiri kvæði 
sanna, og þá eigi síður prýðilegar þýð- 
ingar hans af Ferhendum (Rubáiyát) 
Omars Khayyam og fleiri erlendum 
merkiskvæðum. 

Andrew H. Pálmi, ljósmyndasmiður 
og taflkappi í Jackson, Michigan, hefir 
árum saman ( í Lögbergi) birt bæði 
kvæði og vísur; lætur honum einkar 
vel vísnagerðin, því að ferskeytlur hans 
eru margar mjög snjallar; sum af 
lengri kvæðum hans eru einnig orðhög 
og ljóðræn, t. d. “Garðyrkjumaðurinn”. 

Ármann Björnsson hefir á síðustu 
árum sent frá sér kvæði, einkum minni 
og önnur tækifæriskvæði í vestur-ís- 
lenzkum blöðum og tímaritum. Eru 
þau vel hugsuð og sér um svip og mál, 
og í sumum þeirra hefir höfundurinn 
farið haglega með efni sótt í íslenzkar 
þjóðsögur. 

Lúðvík Kristjánsson hefir ort og les- 
ið upp lipur og sniðug gamankvæði, 
sem vinsæl hafa orðið. Hjörtur Brand- 
son og Jónbjörn Gíslason eru einnig 
vel skáldmæltir. G. O. Einarsson í Ár- 
borg hefir líka ort mörg vel kveðin 
samkomu- og sveitaminni. 

Mætti þannig lengi telja, ef hér væri 
um að ræða tæmandi bókfræðilega skrá 
yfir alla þá Islendinga vestan hafs, sem 



70 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÆLAGS ISLENDINGA 


gefið hafa út bundið mál í bókarformi 
eða birt kvæði og vísur í blöðunum; 
það væri þess virði að gera í heild 
sinni, þó ekki væri nema fróðleiksins 
vegna, en á heima á öðrum vettvangi 
en þessum. Og hvað, sem annars má 
um hana segja, ber þessi mikla fram- 
Ieiðsla í ljóðagerð vitni djúpstæðri 
bókmenntahneigð islendinga vestan 
hafs, þó að kjör alls þorra þeirra hafi 
löngum verið óhæg til andlegrar iðju. 

22. Sumir þeir Islendingar, sem 
vestur fluttust á bernskuskeiði, eða 
fæddir eru þeim megin hafsins, hafa 
einnig, eins og vænta mátti, iðkað Ijóða- 
gerð á enska tungu. Christopher John- 
ston (d. í Chicago 1927) birti fjölda af 
ljóðrænum kvæðum og fallegum í can- 
adiskum og amerískum blöðum, og 
sneri einnig mörgum íslenzkum kvæð- 
um á ensku. Skáldkonan Laura Good- 
man Salverson (f. í Winnipeg 1890) 
varð þó fyrst til þess af löndum sínum 
vestan hafs að gefa út safn frumortra 
kvæða á ensku. Wayside Gleams (Tor- 
onto, 1925), ljóðræn vel og með bók- 
menntabrag að öðru leyti. Helen Swin- 
bume (f. 1892), dóttir Sveinbjörns 

Sveinbjörnssonar tónskálds, er um 
langt skeið hefir verið búsett í Alberta, 
hefir birt í canadiskum blöðum og 
öðrurn ritum fjölda af ljóðrænum og 
vel ortum kvæðum. Albert L. Halldórs- 
son, ungur maður í Winnipeg, gaf 
einnig út nýlega nokkurt safn ljóða og 
íhuguna í samfelldu máli, Wings of 
the Wind (Winnipeg, 1948), er ber 


vitni talsverðu hugararflugi, og valdi 
á máli og ljóðformi, ekki síst sumar 
náttúrulýsingarnar. Og enn aðra mætti 
nefna, sem ort hafa athyglisverð kvæði 
á ensku. Er þess að vænta að rödd 
hinnar yngri kynslóðar af íslenzkum 
stofni vestan hafs verði, er stundir líða, 
hljómdýpri og sterkari en ennþá er 
orðið, verðugur arftaki hinnar alda- 
gömlu íslenzku bókmenntaarfleifðar. 

Auk þeirra Jakobínu Johnson og 
Christopher Johnston hafa ýmsir aðrir 
Islendingar vestan hafs unnið þarft 
verk með því að snúa á ensku íslenzk- 
um ljóðum; afkastamestir og athyglis- 
verðastir eru: Guðmundur J. Gíslason 
læknir (1877-1934), séra Rúnólfur 
Féldsted (1879-1921), Vilhjálmur Stef- 
ánsson landkönnuður (f. 1879), Páll 
Bjarnason (f. 1888) og Prófessor Skúli 
Johnson (f. 1888). Allir hafa þeir einn- 
ig ort á ensku, og Páll einnig ort og 
snúið enskum og amerískum kvæðum 
á íslenzku. 

Með sama hætti og vestur-íslenzk 
skáld hafa auðgað íslenzkar bókmennt- 
ir að nýjum yrkisefnum og með þýð- 
ingum erlendra ljóða á íslenzku, hafa 
ofannefndir þýðendur í þeirra hópi, 
með þýðingum sínum af íslenzkum 
kvæðum á ensku, stækkað landareign 
íslenzkra bókmennta með því að gera 
úrval úr þeim aðgengilegt enskum les- 
endum. I báðar áttir hafa vestur-ís- 
lenzk skáld á þann hátt verið flytjencl- 
ur bókmennta- og menningarverðmæta, 
brúarsmiðir milli Norður- og Vestur- 
álfu. 





GISLI JÓNSSON 


NOKKUR VESTUR-ÍSLENSK TÓNSKÁLD 


Ein er sú grein lista, sem þróast hef- 
ir á nærri yfirnáttúrlegan hátt á meðal 
vor Vestur-lslendinga, en að engu eða 
örlitlu leyti var sótt til heimaþjóðar- 
innar,—og er það tónlistin. Hér verður 
þó engin tilraun gerð til þess, að telja 
eða nefna allan þann aragrúa, manna 
og kvenna, sem lagt hafa fyrir sig eina 
eða fleiri greinar tónlistarinnar, svo 
sem söng, píanó og organslátt, fiðlu- 
leik og önnur strengja hljóðfæri, eða 
blásturs hljóðfæri ýmsileg, og öðlast 
hafa leikni á háu stigi eða getið sér góð- 
an orðstír útávið. Hefir fæstu af því 
fólki verið sungið nokkurt lof. En eins 
og fyrirsögnin bendir til verð eg að 
takmarka mig við þá eina, sem eitt- 
hvað hafa lagt til frá sjálfum sér í átt- 
ina til tónmenta—í einu orði sagt, tón- 
skáldin. 

Þegar vesturflutningar hófust fyrir 
alvöru, fyrir 75 árum eða betur, var 
ekki um auðugan garð að gresja í tón- 
ment á Islandi. Hljóðfæri voru nálega 
engin, og hver söng sem mest með sínu 
nefi. Um heimaunnín sönglög var ekki 
að ræða. Sveinbjörn hafði að vísu sam- 
ið “Ó,guð vors lands” um það leyti og 
þar við sat að mestu fram undir alda- 
mót. Jónas Helgason, sá ágæti frömuð- 
ur söngs og söngmenta, byrjaði á út- 
gáfu sönghefta, sem mest voru þrí- og 
fjórrödduð Norðurlanda lög, og Helgi 
bróðir hans gerðist allfrjósamt tón- 
skáld undir aldarhvörfin. Eitthvað af 
bókum þeirra bræðra barst hingað 
vestur og var notað hér við hópsöng, 
og er þá talið. Það gekk því dularfullu 
fyrirbrigði næst, þegar fyrstu tilraun- 


irnar til sjálfstæðrar tónsmíði bárust 
utan úr afskektustu bygðum Islend- 
inga hér í álfu. 

I stóra hópnum, sem flutti vestur af 
Austurlandi sumarið 1876, voru tveir 
drengir, nálega jafnaldra, sem urðu 
samferða með foreldrum sínum alla 
leið til Nýja íslands. Á leiðinni tókst 
nreð þeim vinátta, sem aldrei slitnaði 
meðan báðir lifðu. Þessir drengir voru 
þeir Gunnsteinn Eyjólfsson og Jón 
Friðfinnsson, og fyrir þeim átti það að 
liggja, að verða fyrstu tónskáld Vestur- 
Islendinga. Þótt Jón væri meira en 
hálfu ári eldri, tel eg Gunnstein fyrst- 
an á blaði, því vissa er fyrir því, að eft- 
ir hann er fyrsta frumsamda sönglag- 
ið, sem út kom eftir Vestuv-lslending. 

1. Gunnsteinn Eyjólfsson var fædd- 
ur á Unaósi við Héraðsflóa í Norður- 
Múlasýslu 1. apríl 1866. Foreldrar hans 
voru Eyjólfur 
Magnússon og 
seinni kona hans 
Vilborg Jónsdótt- 
ir, gáfað bænda- 
fólk í ættir frarn. 
Tíu ára flutttist 
hann vestur um 
haf með foreldr- 
um sínum, er 
námu land nyrst 
í Nýa-íslandi og 
nefndu bæ sinn 
Unaland. Engir voru þar þá skólar eða 
önnur mentunar skilyrði. Er því lítt 
skiljanlegt hvernig Gunnsteinn varð á 
fáum árum vel að sér, ekki aðeins í 



72 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ensku og íslensku heldur og í almenn- 
um l’ræðmn og sönglist. Segir sagan, 
að fyrsta hljóðfæri, sem hann náði í, 
lrafi verið Langspil. Ungur eignaðist 
hann stofuorgel og kendi sér sjálfum 
að rnestu að leika á það. Hann stóð 
snemma í broddi fylkingar í bygð 
sinni í leiklist og söngment. Hann skrif- 
aði mikið um almenn mál, og auk þess 
merkilegar smásögur (sjá ritgjörð St. 
E. hér að framan). Þar við bættist erf- 
iður búskapur, verslun, póstafgreiðsla, 
sveitarstjórnarstörf og margt fleira. 
Hann kvæntist ungur Guðfinnu Eiríks- 
dóttur frá Heiðarseli í Hróarstungu, og 
áttu þau saman 9 börn, sem öll eru á 
lífi og mörg hafa fengið söngmentun 
að meira eða minna leyti. En heilsan 
var ekki sterk og henni að líkindum of- 
boðið; og hinn 3. mars 1910 andaðisi 
hann í Rochester, Minn., eftir hol- 
skurð, þá tæpra 44 ára. 

Eigi er það nú ljóst, hve snemrna 
Gunnsteinn fór að búa til sönglög. En 
fyrsta vestur-islenskt sönglag sem vissa 
er fyrir, var lag hans í Sunnanfara um 
eða eftir 1890, við nýort kvæði Þorst. 
Erlingssonar, “Mig hryggir svo margt.” 
Mun honum hafa þótt raddskipun 
sinni' ábótavant og bað ritstjórann að 
láta söngfróðan mann færa til betri 
vegar. Við háskólann í Khöfn var þá 
ungur stúdent, Árni Beinteinn Gisla- 
son, sem skrifaði lög i stíl Nordraaks, 
en dó ungur. Hann raddsetti lagið 
mjög einstrengingslega, og var Gunn- 
steinn sáróánægður með það, og ein- 
setti sér þá strax að klífa þrítugan ham- 
arinn til að afla sér þekkingar í tón- 
fræði, svo hann þyrfti ekki að leita á 
náðir annara. Löngu seinna raddsetti 
hann þetta lag bæði fyrir blandaðar 
raddir og til einsöngs með enskri þýð- 
ingu kvæðisins eftir Meistara Eirik 


Magnússon. Stundaði lrann nú af 
kappi nám í raddskipunarfræði heima 
hjá sér með aðstoð bréflegrar kenslu 
merkra tónfræðinga í Bandaríkjunum, 
og orkti jafnframt ahmörg lög við 
enska og íslenska texta—auðvitað í hjá- 
verkum sínum. 

Það af lögum Gunnsteins, sem 
varðveitst hefir eða verið prentað, eru 
þessi: 

1. Mig hryggir svo margt. — Þ. E., 

(Sunnanfari 1891?) 

It grieves me — sama lag i tvens- 
konar raddsetningu. 

2. Eg uni á flughröðu fleyi—H. Haf- 

stein, (Sunnarfari 1894) 

3. Rock of Ages og 

4. Nearer my God to thee, bæði í 

ensku kirkjuriti, Chicago, 1897. 

5. Blunda þú, blunda. Vald. Briem 

(Eimreið 1898). 

6. -7. Tvo Vestur-íslensk sönglög 

Sólu særinn skýlir — Stgr. Thor- 
steinsson. 

Sumarnótt á heiði — Jón Ólafs- 
son, Khöfn 1898 

8. His Mother’s his Sweetheart — 

Montreal 1901. 

9. Um nótt — E. S. (Freyja 1901) 

10. Morgunbæn — Har. Sigurgeirsson 

(Dvöl 1902). 

11. Gleðileg Jól — (Freyja 1903). 

12. Já, vér elskum Isafoldu — Jón 

Ólafsson (Frækorn 1905) Verð- 
launalag á Islendingadegi. 

13. Heiðbláin — Indriði Einarsson 

(Eimreið 1913). 

14. Morgunbæn — Sigurbjörn Johanns- 

son, óprentað. 

15. Kom þú mín kæra; og veit eg eng- 

in deili á því. 

Númer 13. er áreiðanlega síðasta lag 
Gunnsteins; Sendi hann mér það í 
handriti tveim vikum áður en hann 


NOKKUR VESTUR-ISLENSK TÓNSKÁLD 


73 


dó, þá nýlega skrifað. Hann hafði og 
haft í smíðum tónverk um Jósef í 
Egyptalandi, sem enginn veit nú hvað 
af hefir orðið. Þá bjó hann og undir 
prentun allstóra söngvabók um eða 
eftir aldamótin, og voru í henni tvö 
eða fleiri frumsamin lög. Handritið 
glataðist, að því er haldið var, úr vörsl- 
um íslensks námsmanns í Kaupmanna- 
höfn, sem hafði verið borgað fyrir að 
sjá um útgáfuna. Dætur Gunnsteins 
tvær létu nú á síðari árum fjölrita flest 
þessi lög í eina bók. 

Lög Gunnsteins eru yfirleitt þýð og 
björt, þó með draumkendum þung- 
lyndisblæ. 1 því sambandi minnist eg 
einkum 1. 5.-7. og 13. Hann féll frá á 
besta skeiði, þegar hagur hans var að 
rýmka, og er ómögulegt að segja, hve 
miklu hann hefði afkastað á þessu 
sviði og öðrum, ef heilsa og líf hefði 
enst. Til samanburðar má benda á 
vin hans og jafnaldra, Jón Friðfinns- 
son, sem samdi öll sín bestu tónverk og 
lög eftir daga Gunnsteins. 

2. Jón Friðfinnsson var fæddur á 
Þorvaldsstöðum í Breiðdal, Suðurmúla- 
sýslu, 16. ágúst 1875. Voru foreldrar 
hans h j ó n i n 
þar, Friðfinn- 
ur Jónsson og 
Halldóra Páls- 
d ó 11 i r. Jón 
íluttist m e ð 
foreldrum sín- 
um til Nýja-ls- 
lands sumarið 
1876, og ilent- 
ist þar með 
þeim um nokk- 
ur ár, en flutti síðar til Winnipeg. 
Tvítugur nam hann land í Argyle- 
bygðinni og kvæntist þar tveim árum 


síðar (1887) Önnu Jónsdóttur, Eyfirskri 
að ætt. Eignuðust þau 11 börn, náðu 
8 fullorðins aldri, og hafa sum þeirra 
fengið söngmentun. Búskapurinn batt 
honum þrönga skó, eins og fleirum, 
en sönghneigðin varð þeim Jró yfir- 
sterkari. Hann byrjaði lítið eitt á fiðlu- 
spili, en brátt fékk hann sér orgel og 
lærði að leika á það mest af sjálfsdáð- 
um. Áður langt um leið varð hann org- 
anleikari í kirkjum bygðanna. Eftir 
það fór hann að semja sönglög við ýms 
kvæði og sendi vini sínum Gunnsteini 
þau til yfirlits. Þá hafði Gunnsteinn 
öðlast nokkra þekkingu í raddskipun 
og hvatti Jón til náms. Fékk hann í 
fyrstu tilsögn bréflega hjá fyrv.kenn- 
urum Gunnsteins. Mun Gunnsteinn 
hafa litið yfir og endurbætt raddsetn- 
ingu á “Tólf Sönglög”, eftir Jón, sem 
út komu í Reykjavík 1904. Eftir 20 
ára búskap flytur Jón (1905) til Win- 
nipeg með alt sitt sifjalið. Fer hann þá 
fyrir alvöru að gefa sig við tónfræði 
námi hjá ágætum kennara í borginni. 
Á næstu 15 árum orkti hann mörg af 
sínum ágætustu lögum, sem prentuð 
voru ýmist eftir handriti í blöðunum 
eða í lausu forrni. Seinna safnaði hann 
þeim flestum eða öllurn í heild og gaf 
út með nafninu “Ljósálfar”, 1921. Er 
það hin glæsilegasta söngbók og hin 
ágætasta að innri og ytri frágangi. Þar 
er að finna mörg af hans markverðustu 
lögum, svo sem “Vor” við kvæði 
Jóhanns Sigurjónssonar, “Ljósálfar” 
við kvæði Gutt. J. Guttormssonar, 
“Sumar” og “Vormenn” við kvæði eftir 
Guðmund Guðmundsson, “Vögguljóð” 
við kvæði Jóh. Magnúsar Bjarnasonar, 
svo aðeins fá séu nefnd af þeirn 24 lög- 
um, sem í bókinni eru. Telja má víst, 
að Jón hafi ritað eitthvað talsvert á 
næstu árum, þó eg kunni nú ekki að 



74 


TÍMARIT ÞJ6ÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


nefna það. Enda er svo sagt, að eftir 
hann liggi milli 50 og 100 lög, sem 
reyndar sýnist helst til óákveðin tala, 
þar sem aðeins tæp 40 hafa verið gef- 
in út. Á síðari árum mun hann hafa 
gjört nokkrar tilraunir við orkestra- 
lög. Man eg eftir a.m.k. einum streng- 
leik fyrir fjögur hljóðfæri, sem lét 
mjög vel í eyrum. Yfirleitt má segja 
um lög Jóns, að þau lýsi hreysti og 
sjálfstrausti allflest, sum þó gleði og 
fagnaðarkend, en færri draumblíðu, 
viðkvæmni eða trega. 

Þegar liða tók að árinu 1930 lét há- 
tíðanefndin á Islandi boð út ganga 
um kantötu-samkeppni við þúsund ára 
minningarljóð Davíðs Stefánssonar, er 
hlotið hafði fyrstu kvæðaverðlaun. Þó 
Jón væri þá hálf-sjötugur og ekki sem 
hraustastur, gekk hann til verks og 
skrifaði kantötuna á tiltölulega stutt- 
um tíma, og er það mikið verk. Ekki 
fékk hann samt neina viðurkenningu 
eða verðlaun, sem varla var við að bú- 
ast, þar sem annar Vestur-lslendingur, 
honum lærðari og snjallari, komst ekki 
heldur nálægt verðlaununum. En við- 
urkenningin kom, þó síðar væri og á 
nokkuð annan hátt. Síðasta árið, sem 
hann lifði, þegar ljóst var, að hann ætti 
ekki langt í land, sameinuðu sig tvö 
íslensk söngfélög hér í bæ, Karlakór 
Islendinga og The Icelandic Choral 
Society, og æfðu hátíðakantötu Jóns, og 
var hún sungin í Fyrstu Lúthersku 
kirkjunni hér í borginni fyrir húsfylli. 
Var það Islendingum hér til ævarandi 
sóma og hinu aldna tónskáldi til ósegj- 
anlegrar gleði. Var heilsan þá svo að 
þrotum komin, að styðja þurfti hann 
til sætis. Þetta var um vorið 6. maí 
1936, og endurtekið tveim vikum síðar. 
Leið nú óðum að endadægri, því 16. 
desember 1936 var hann örendur. 


Bæði blöðin hér skrifuðu af samúð 
og skilningi um samsönginn og luku 
lofsorði á kantötuna og hin önnur tón- 
verk höfundarins, sem þar voru flutt. 
Skrifaði E. P. Jónsson í blað sitt, “Lög- 
berg”, en Ragnar H. Ragnar, hinn 
alkunni kennari og tónfræðingur, í 
Heimskringlu. Er því miður ekki rúm 
til að endurtaka neitt af því hér. 

3. Haraldur Sigurgeirsson var fædd- 
ur á Grund í Eyjafirði 20. jan. 1871. 
Foreldrar hans voru séra Sigurgeir 
Jakobsson, prestur þar, og kona 
hans Ingibjörg- 
Jónsdóttir. Að 
föður h a n s 
látnum flutt- 
ist hann með 
móður sinni 
og systkinum 
hingað vestur 
árið 1888 og 
settust þau að 
í Mikley í 
Winnipegvatni. Ó1 hann ]rar aldur sinn 
uns hann létst, þann 28. sept. 1911. — 
Haraldur kvað hafa verið fjölhæfur til 
munns og handa og mjög listhneigður; 
lærði tungumál auðveldlega, fékst tölu- 
vert við smásagna og ljóðagjörð og gaf 
út lítið kvæðakver. Lék óvenju vel á 
stofuorgel, að mestu sjálflærður, og 
bjó til nokkur sönglög. Kvað allstór 
syrpa af söngvum hans vera til í fórum 
frændfólks hans, sem eg hefi því mið- 
ur ekki átt kost á að sjá. Hann mun 
hafa fengið bréflega kenslu í tónfræði 
og einhverja aðra tilsögn að auk. Eitt 
lag var prentað og hét “Frelsissöngur”. 
Var bæði kvæðið og lagið eftir Harald. 




NOKKUR VESTUR-ISLENSK TÓNSKÁLD 


75 


4. Helgi Sigurður Helgason er 
fæddur í Reykjavík á Islandi 12. febr- 
úar 1872. Foreldrar hans voru Helgi 
Helgason tónskáld, af þingeyskum 
ættum og kona 
hans Guðrún 
Sigurðardóttir, 
æ 11 u ð ú r 
Húnaþingi. — 
Sigurður ólst 
upp í Reykja- 
vík í andrúms- 
lofti söngs og 
tónlista, þ v í 
faðir hans var 
tónskáld og 
mikið viðriðinn músík-líf bæjarins. 
Svo var föðurbróðir hans, Jónas Helga- 
son, organleikari við dómkirkjuna, 
kennari og útgefandi söngbóka, og bjó 
auk þess til smekkleg smálög. Sigurður 
lærði því ungur söng og hljóðfæraslátt 
hjá föðurbróður sínum, hjá Steingrími 
kennara Johnsen og hjá móður Dr. 
Helga Péturss. — Átján ára unglingur- 
inn fór hann til Vesturheims, árið 1890. 
Hér vestra stundaði hann nám í radd- 
þjálfun, hljómfræði og tónskáldskap, 
bæði hjá prívat kennurum og síðar við 
“Polytechnic Institute of Los Angeles, 
Cal.” Hann tók kennarapróf og held- 
ur kennaraleyfi í Washington ríkinu. 
Sigurður er tvíkvæntur; fyrri konan 
var Ingibjörg Johnson, ættuð úr Norð- 
ur Dakota. Þrír synir eru á lífi. Seinni 
konan heitir Hildur Levita Lindgren, 
af sænskum ættum, “hámentuð í tón- 
list og fyrirtaks kennari”. Sigurður hef- 
ir átt heima víðsvegar í þessu landi, 
um tíma í Winnipeg, en allmörg síð- 
ustu árin í Blaine, Washington, þar 
sem þau nú búa. 

Ekki mun Sigurður hafa fengist við 
tónkveðskap fyr en löngu eftir að hann 


kom hingað vestur. Fyrsta lag hans, 
“Skagafjörður,” naut strax hylli al- 
mennings, og kvað nú vera fastur hér- 
aðssöngur Skagfirðinga. Síðari ára lög 
hans kváðu bera á sér vissan snildar- 
brag og hafa hlotið góða dóma. Því 
miður hef eg ekki átt kost á, að kynn- 
ast þeim af eigin sjón eða heyrn, og 
gef því hér nöfn þeirra án frekari at- 
hugasemda. 

Við kvæði eftir Matth. Jochumsson: 

1. Skagafjörður. 

2. Stillið hörpu, hefjið dans. 

Kvæði eftir St. G. Stephansson: 

3. Jón Sigurðsson. 

4. Þó þú langförull legðir. 

Kvæði eftir Davíð Stefánsson: 

5. Eilífi andi. 

6. Islensk tunga. 

7. Heill yður landnámsmenn. 

8. Á túni sefur bóndabær. 

Kvæði eftir Pál J. Árdal: 

9. Yfir sveitum tíbrá titrar. 

10. Fjóla. 

Kvæði eftir Benedikt Gröndal: 

11. Hret (Fölnuð er liljan). 

Kvæði eftir Gutt. J. Guttormsson: 

12. Vormorgunn. 

Kvæði eftir Gutt. J. Guttormsson: 

13. Áróra. 

Kvæði eftir séra Albert E. Kristjánsson: 

14. Heyr oss! 

Kvæði eftir Dr. Richard Beck: 

15. Þá ást telur stundir. 

Kvæði eftir Hannes Hafstein: 

16. Nei, smáfríð er hún ekki. 

Kvæði eftir Dr. Sig. Júl. Johannesson: 

17. Islenskir söngvasvanir. 

Kvæði eftir Þorstein Erlingsson: 

18. Nú sé eg og faðma þig, syngjandi 

vor. 

Kvæði eftir Jakobínu Johnson: 

19. Síglaði sunnanblær. 




76 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÆLAGS ÍSLENDINGA 


Kvæði eftir Helga Valtýsson: 

20. Nu staar ingen Flagstang naken. 

(75 ára afmæli Hákonar Noregs 
konungs). 

21. Lilja. 

Kvæði eftir Bjarna Thorarensen: 

22. Eldgamla ísafold. 

Kvæði eftir P. V. G. Kolka: 

23. Vornótt (Sóló með kór og píanój. 
Þetta siðastnefnda lag fékk eg með 

póstinum, þegar eg var að ljúka við 
framanskráðar línur. Vera má, að Sig- 
urður hafi samið fleiri lög, þó mér sé 
það ekki kunnugt. — Sigurður hafði 
góða tenór söngrödd á yngri árum og 
vel þjálfaða. Var hann jafnan hrókur 
als fagnaðar, hvar sem söngvasveit var 
saman komin. 

5. Þórarinn Jónsson var fæddur á 
Háreksstöðum í Jökuldalsheiði 15. 
september 1873. Foreldrar hans voru 
Jón Benjamínsson, bóndi þar, og fyrri 

kona hans 
Guðrún Jóns- 
dóttir. Voru 
þær Vilborg 
móðir Gunn- 
steins Eyjólfs- 
sonar og Guð- 
rún alsystur. 
Þórarinn ólst 
u p p í f ö ð- 
urhúsum og 
naut eigi ann- 
arar mentunar en þar var fáanleg og 
lögskyld var til fermingar. Hugur hans 
hneigðist snemma til söngs, og hafði 
hann í æsku fagra söngrödd, en lagði 
litla rækt við hana síðar. Innan við tví- 
tugs aldurs fékk hann sér stofuorgel, 
og var fyrsti kennari hans Kand. Vigfús 
Þórðarson, síðar prestur í Eydölum, 
og tileinkar Þórarinn honum eitt lag- 


ið í einu af söngheftum sínum. Síðar 
naut hann tilsagnar hjá Magnúsi Ein- 
arssyni á Akureyri og Brynjólfi Þor- 
lákssyni í Reykjavík. 

Sumarið 1903 flutti Þórarinn vestur 
um haf og átti heima í Winnipeg í 
næstu 20 ár. Rak hann þar ýmist mat- 
vöruverslun eða rakara og hárskurðar- 
stofu. 1 mörg ár lék hann á orgelið í 
Unítarakirkjunni og stjórnaði þar 
kirkjusöng. Vorið 1923 fór hann vestur 
að Kyrrahafi og bjó lengst um í Seattle, 
Wash., næstu 8 ár. Þar sá hann og um 
kirkjusöng um lengri eða skemri tíma. 
Síðustu ár hans þar var fjárkreppan í 
almætti sínu og rán, þjófnaður og grip- 
deildir daglegir viðburðir. Fór Þórar- 
inn ekki varhluta af því, og svifti hann 
því tjöldum og fór alfari heim til ís- 
lands. Settist hann að á Seyðisfirði og 
átti þar heima til dauðadags. Hann 
andaðist þar 21. jan. 1941. Þórarinn var 
ókvæntur alla ævi. 

Hann lifði og dó með söng í sál, 
og söngurinn var hans hjartans mál. 

var sagt um hann látinn. Þegar hann 
var ekki önnum kafinn við störf sín, 
sat hann oftast við hljóðfærið sitt og 
lét fingurnar reika yfir nóturnar. Eg 
held, að á hinum mörgu einverustund- 
um hafi hann fyrst byrjað að gefa til- 
finningum sínum nýtt mál. Eitt er víst, 
að einhverju sinni trúði hann mér fyrir 
því, að hann væri búinn að skrifa all- 
mörg lög við ýms íslensk kvæði. En 
hann kvartaði yfir því, að hann hefði 
aldrei fengið tilsögn í hljómfræði, og 
því gengi sér svo illa að raddsetja þau. 
Prófessor Sv. Sveinbjörnsson var þá í 
Winnipeg og daglegur heimagangur í 
húsi okkar hjóna. Það varð því úr að 
hann raddsetti 18 lög, sem Þórarinn 
gaf út skömmu síðar og nefndi “Vest- 




ÍÍ.OKKUR VESTUR-ISLENSK TÓNSKÁLD 


rænir Ómar.” En bæði var það, að 
þessi aðferð reyndist kostnaðarsöm og 
svo flutti Sveinbjörnsson heim til ís- 
lands og dó skömmu síðar. Upp frá 
þeim tíma tók Þórarinn til að radd- 
setja lög sín sjálfur. Á Islandi gaf hann 
út þrjú hefti, sem hann nefndi “Hljóm- 
boða”. Þau eru öll raddsett þannig, 
að hver sem les nótur og spilar dálítið, 
getur komist fram úr þeim fyrirhafnar- 
lítið. Als eru í þessum fjórum bókum 
um hundrað lög—sum snildarfögur og 
öll við gott hæfi mannsraddarinnar. 
Hann átti mörg fleiri lög óprentuð, 
sem að líkum hafa dáið með honum. 
Eftirtektarvert er það, hversu vítt rúm 
hann gefur sér i vali íslenskra ljóða. 
Meðal heima-skáldanna frá Símoni 
Dalaskáldi og niður til Davíðs Stefáns- 
sonar og annara samtíðarmanna. En af 
skáldunum hér vestra er St. G. Steph- 
ansson hæstur á blaði. Næst ganga, að 
eg held, Jakobína mágkona hans og 
bræður hans Gísli og Einar Páll. Af 
hinum mörgu ágætu lögum í Vestræn- 
um ómum, má sérstaklega nefna 
“Brim” og “Dísarhöll”, bæði við kvæði 
eftir Einar Benediktsson, “Dís Gróand- 
ans” og “Sumarlok”, við kvæði eftir 
Einár Pál Jónsson, og “Sumar á förum”. 
Af hinum mikla aragrúa af fallegum 
lögum í seinni heftunum nefni eg af 
handahófi “Árdís” við kvæði eftir 
Guðmund Friðjónsson, “1 sumarheimi” 
kvæði eftir St. G. Stephansson, “Þrá”, 
við kvæði Jaköbínu Johnson og 
“Mánadísin”, við kvæði Davíðs Stef- 
ánssonar, sem er hreinasta perla. 

Það ber rnest að harma, að Þórarinn 
hafði ekki djörfung eða efnahagslegar 
ástæður, meðan hann var á hæfilegu 
aldursskeiði, til að rífa sig upp með 
rótum, gefa atvinnuna á bátinn og 
ganga á reglulegan hljómlistarskóla. 


77 

sem gefið hefði honum verklega tækni, 
því andann vantaði ekki. 

6. Hjörtur (Harry) Lárusson er 
fæddur 14. nóv. 1874. í Ferjukoti í 
Borgarfirði syðra. Faðir hans var Lár- 
us Guðmunds- 
son, söðlasmið- 
ur, sem lengi 
bjó í Winni- 
peg o g o f t 
skrifaði í ís- 
lensku blöðin 
um ýms mál- 
efni. Hjörtur 
er hálfbróðir 
skáldkonunnar 
Laura Good- 
man Salverson og þeirra systkina, og 
er þeirra elstur. Sextán ára flutti hann 
vestur og settist að í Winnipeg, 1890. 
Hann fékk ungur tilsögn í orgelspili 
og lúðrablæstri. Er þess getið, að sum- 
ar eitt var hann í járnbrautavinnu og 
varð að æfa sig á hornið úti í skógar- 
rjóðri, eftir kvöldhætti, svo hann rask- 
aði ekki ró félaga sinna. Um tvítugt 
er hann farinn að leika á Cornet í 
flokki, sem hét “Evans Concert Band”. 
Árið sem Victoria Breta drottning hélt 
hátíðlegt sextíu ára ríkisstjórnar af- 
rnæli (1897) stofnar Hjörtur hornleik- 
araflokk, með 19 leikendum, og voru 
15 þeirra Islendingar. 1 tilefni af þess- 
um tímamótum er flokkurinn nefndur 
“The_ Jubilee Band”. Fyrstu samkomu 
halda þeir svo 9. nóv. 1898. Er Hjört- 
ur þá orðinn svo vel að sér í tónfræði, 
að hann raddsetur lögin fyrir flokkinn, 
þegar nauðsyn krefur. 1 kringum alda- 
mótin flytur hann alfarinn frá Winni- 
peg til Bandaríkjanna og hefir átt 
heima í Minneapolis ávalt síðan. Hann 
hefir algjörlega helgað sig tónlistinni. 



78 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


1 mörg ár lék hann í “Minneapolis 
Symphony Orchestra”, sem stendur í 
fremstu röð samskonar hljómsveita, 
hvar í heimi sem er. Ennfremur stýrði 
hann ýmist eða lék með bestu lúður- 
þeytaraflokkum bæjarins, og í nokkur 
ár æfði hann íslenskan kvennakór. 
Hann kendi einnig hljómlist lengi við 
“McPhail School of Music”, en er nú 
sestur í helgan stein, og stillir hljóð- 
færi skólans í viðlögum. Hjörtur var 
þríkvæntur og á tvö börn á lífi, stúlku 
sem er söngkona og pilt sem leikur á 
hljóðfæri, eða lék á meðan hann 
stundaði nám við háskóla Minnesota- 
ríkis. 

Hjörtur er nokkuð einstæður með- 
al íslenskra tónskálda, að því leyti að 
flest hans tónverk munu vera skrifuð 
fyrir hljóðfærafokka. Samt veit eg með 
vissu að hann hefir fengist eitthvað 
við sönglagagerð. Fyrir mörgum árum 
samdi hann lag við kvæði Jóns Ólafs- 
sonar “Já, vér elskum Isafoldu” og 
hlaut verðlaun fyrir á íslendingadegi 
hér í borg. Einnig er sunginn við vísu 
eftir hann sjálfan partur í “Zurrah 
Temple March”, sem hann ritaði fyrir 
hóp blásturs hljóðfæra og píanó. 
Hjörtur vill sem rninst úr þessum verk- 
um sínum gera sjálfur, en úr annari 
átt hefi eg komist yfir nokkrar skemti- 
skrár, þar sem verk hans voru leikin. 
Er það eftirtektarvert, að á þessum 
skrám eru verk heimsfrægra tónskálda, 
svo sem Strauss, Griegs, Bizet, Sibeliuss 
og fleiri, og má af því nokkuð rnarka 
hvers kyns verk hans eru. Hér eru fá- 
ein lög, sem eg kann aðeins að nefna: 

1. Já, vér elskum Isafoldu. 

2. Zuhrah Temple March. 

3. Harriet Intermezzo. 

4. Minnetonka Intermezzo. 


5. Aurora Waltz. 

6. War Dance. 

En þetta er að líkindum aðeins lítill 
hluti þeirra tónverka, sem hann hefir 
skrifað. Honum er mjög sýnt um radd- 
skipun fyrir hljómsveitir, og er ekki 
nema bestu hljómfræðingum trúað fyr- 
ir þesskonar verki. 

7. Jónas Pálsson var fæddur á Norð- 
ur-Reykjum í Hálsasveit í Borgarfjarð- 
arsýslu, 29. ágúst 1875. Foreldrar hans 
voru hjónin 
Páll Jónasson 
og Sigurbjörg 
Helgadóttir. — 
Jónas lærði 
undirstöðu at- 
riði í söngfræði 
og orgelspili 
hjá Jóni Páls- 
syni á Eyrar- 
b a k k a o g 
Brynjólfi Þor- 
lákssyni í Reykjavík. Hann flutti vest- 
ur árið 1900 og lagði stund á píanó 
nám einkurn, bæði hér í Canada og á 
Englandi og í Þýskalandi. Hann var 
um langt skeið einn helsti píanó-kenn- 
ari í Winnipeg. Síðar kendi hann í 
Calgary og New Westnrinster, og þar 
létst hann 4. sept. 1947. Um jólin 1905 
kvæntist hann Ernilíu Bandvinsson, 
ritstj. og fylkisritara, og eignuðust þau 
5 dætur, sem allar komust til fullorð- 
insára, og lærðu og kendu píanóspil 
flestar. 

1 þessu tímariti birtist fyrir tveirn 
árum grein, sem nefndist “Tónlistar- 
maðurinn Jónas Pálsson”, og vísa eg 
mest til hennar. Þar stendur meðal ann- 
ars þessi málsgrein: 

“Af sjálfstæðum tónsmíðum liggur 

ekki mikið eftir hann, svo á prent 



NOKKUR VESTUR-ISLENSK TÓNSKÁLD 79 


hafi komist. 1 þá tíð er hann fékst 
mest við æfingu söngflokka, gaf 
hann út dálítið kver af sönglögum 
fyrir blandaðar raddir, og voru þrjú 
lögin frumsamin: “Heim til fjalla”, 
“Órar” og “Já, vér elskum ísafoldu”. 
Hefir hið fyrsta einkum öðlast hylli, 
þótt hin tvö séu vafalaust vel á 
borð við það.” 

Kvæðin við þessi lög eru eftir Guð- 
mund Guðmundsson, Þorst. Þ. Þor- 
steinsson og Jón Ólafsson. Við þetta 
vil eg bæta því, að hann var um tíma 
að hugsa um, að semja flokk af lög- 
um við kvæði í Strengleikum Guð- 
mundar Guðmundssonar, og heyrði eg 
liann spila að m. k. eitt þeirra: “Kom- 
um; tínum berin blá”. Sömuleiðis bjó 
hann til eitthvað af sálmalögum, sem 
hann lét stundum syngja við guðs- 
þjónustur, þegar hann var organleik- 
ari í kyrkjum hér í borginni. En eftir 
því sem árin liðu og aldur færðist yfir 
hann, varð hann meira og meira bund- 
inn viðjum sinnar eigin köllunar, sem 
að lokum lagði hann í gröfina. 

8. Steingrímur Kristján Hall er 

sonur hjónanna Jónasar (Hallgríms- 
sonar) Hall og Sigríðar Kristjánsdóttur, 
bæði þingeysk 
að ættum. Þau 
fluttu ung til 
Vesturheims — 
frá Fremsta- 
felli í Köldu- 
kinn, Suður- 
þingeyjarsýslu, 
árið 1874, stað- 
næmdust fyrst 
í Austur Can- 
ada og komu 
þrem árum síðar til Gimli. Þar fædd- 
ist Steingrímur þann 16. nóvember 


1877. Árið 1880 fluttu þau alfarin til 
Norður Dakota, þar sem Jónas varð 
friðdómari, á Gardar og Ediniburg, og 
vel rnetinn maður til dauðadags. 

Að algengu skólanámi loknu gekk 
Steingrímur inn í Music-deild Gustav- 
us Adouphus College í St. Peter, Minn., 
og útskrifaðist þaðan með heiðri árið 
1899 með Bachelor of Music gráðunni. 
Síðar stundaði hann framhaldsnám 
hjá frægustu kennurum í Chicago og 
víðar. Haustið 1902 var hann ráðinn 
kennari við “Gustavus Adolphus Con- 
servatory of Music”. og hélt þeirri 
stöðu í 3 ár, með prófessors nafnbót. 

Árið 1904 kvæntist Steingrímur 
hinni vinsælu og ágætu söngkonu 
Sigríði Jónsdóttur Hördal; eignuðust 
þau tvær dætur, sem báðar lærðu 
music af foreldrum sínum, og eru nú 
giftar. 

Sumarið 1905 fluttu þau hjónin til 
Winnipeg, og gerðist hann organleik- 
ari við Fyrstu Lúthersku kirkjunna, 
hina íslensku; hélt hann þeirri stöðu í 
30 ár, og hafði auk þess fulla söng- 
stjórn á hendi í 17 ár. Þá stofnaði hann 
og hornleikaraflokk, “West Winnipeg 
Band” og stjórnaði honum í 5 ár. Öll 
þessi ár var hann jafnframt önnum 
kafinn píanó-kennari og í þrjú ár fast- 
ur kennari í píanóspili við “St. Johns 
College” hér í borginni. 

Árið 1936 fluttu þau Steingrímur og 
Sigríður til Wynyard, Sask. Þar hef- 
ir hann síðan haft á hendi kenslu í 
sambandi við háskóla Saskatchewan- 
fylkis, og nemendur hans gengið þar 
undir próf með hæsta vitnisburði. 

Steingrímur hefir um langan tíma 
átt heillaríkan þátt í tónlistarstarfsemi 
íslendinga hér vestra; en samt mun ó- 
hætt að fullyrða, að lengst muni halda 
nafni hans á lofti hin frumsömdu tón- 



80 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


verk hans. Með honum má með nokkr- 
um sanni segja, að byrji nýtt tímabil í 
tónskáldasögu okkar. Hér um bil öll 
okkar tónskáld byrjuðu af vanefnum 
og lítilli eða engri undirstöðu mentun 
í tónlist, og unnu sig u,pp, þó misjafn- 
lega; en eftir Steingrím sést ekkert fyr 
en löngu eftir að hann hafði öðlast alla 
sína tónmentun. Enda bera öll lög 
hans þess glöggan vott. Þau eru flest 
skrifuð fyrir sólósöng, og er undirleik- 
urinn fast samanofinn söngröddinni 
og óaðskiljanlegur hluti heildarinnar. 
Að skáldlegri fegurð og listahagleik 
minna sum þeirra helst á Schumann, 
þótt vitanlega sé þar um engar stæl- 
ingar að ræða. 

Út hafa komið eftir Steingrím tvö 
sönghefti fyrir einsöng með undirspili, 
og er hið þriðja nú á uppsiglingu. Hið 
fyrsta nefnist “Icelandic Song Mini- 
atures”, var prentað 1924 og vakti strax 
eftirtekt meðal söngfróðra og söng- 
elskandi manna og kvenna. Kvæðin 
eru bæði á ensku og íslensku, og eru 
lögin sem hér segir; 

1. Vængir næturinnar — Christopher 

Johnston. 

2. Björkin — Stgr. Thorsteinsson. 

3. Ástarsæla — Stgr. Thorsteinsson. 

4. Sönglistin — Stgr. Thorsteinsson. 

5. Sof þú mitt barn — Stgr. Thor- 

steinsson. 

6. Þú ert sem bláa blómið — Þýtt, 

Ben. Gröndal. 

7. Gleym-mér-ei — Stgr. Thorsteins- 

son. 

8. Dýru verði keypt — Chr. Johnston. 

Næsta hefti heitir “Söngs of Iceland”, 
og var prentað 1949. 1 því eru þessi 
lög: 

1. Þó þú langförull legðir —St. G. 

Stephansson. 


2. Hjarta mitt og harpa — Thomas 

Moore. 

3. Á sprengisandi — Grímur Thomsen 

4. Altaf man eg — Thomas Hood. 

5. Vögguljóð — Jakobína Johnson. 

6. Farewell — Charles Kingsley. 

7. Prayer at Eventide 

8. Remorse. 

Þriðja bókin, sem bíður eftir prent- 
un og heitir “Songs of the North”, hef- 
ir þessi lög: 

1. Tónninn — Guðm. Stefánsson. 

2. Nafnið — Stgr. Thorsteinsson. 

3. Vorsöngur — Stgr. Thorsteinsson. 

4. Lof — H. S. Axdal. 

5. Þú ein — Páll S. Pálsson. 

6. Láttu guðs hönd — Hallgr. Péturs- 

son. 

7. Bros — Páll S. Pálsson. 

8. Þrjú þjóðlög — þýð. Próf. Skúli 

Johnson. 

Þýðingarnar í þessum bókum hafa 
gjört: Jakobína Johnson, Dr. Sig. Júl 
Johannesson, séra Runólfur Fjeldsted, 
prófessor Skúli Johnson, Ben. Gröndal, 
Páll Bjarnason, H. S. Axdal, Einar P. 
Jónsson, A. H. Pálrni. 

Þá hefir og verið prentað lag and- 
legs efnis: “My God, why hast thou for- 
saken me”, með þýðingum eftir Dr. 
B. B. Jónsson. Ennfremur liggja ó- 
prentuð í handriti fjöldi af lögum fyr- 
ir sólósöng, karlaraddir, og blandaðan 
kór, sömuleiðis píanó,- orgel- og fiðlu- 
leikir. 

Lög Steingríms hafa verið sungin 
bæði í útvarp og á óteljandi samkom- 
um og hafa hlotið almenna hylli og ó- 
teljandi lofsverð ummæli söngfróðra 
manna og kvenna, sem enginn vegur 
er til að endurprenta í þessu stutta yfir- 
liti. 




NOKKUR VESTUR-ISLENSK TÓNSKÁLD 


81 


9. Ólafur Hallsson er fæddur í Vest- 
dal í Seyðisfirði eystra, 1. október 
1885. Foreldrar hans voru Hallur 
Ólafsson, Hallssonar frá Efri Hömrum 
í Holtum í Rangárvallasýslu og kona 
hans Guðrún Kristjana Björnsdóttir 
Þorleifssonar kaupmanns á Bíldudal. 

Ólafur fluttist með foreldrum sínum 
vestur sumar- 
ið 1903, en 
h v a r f aftur 
heim til Is- 
lands 1907 og 
vann í næstu 
þrjú ár við 
verslun Thom- 
sens í Reykja- 
vík. Árið 1908 
kvæntist hann 
G u ð r ú n u 
Björnsdóttur Ivarssonar bónda á Vaði 
í Skriðdal. Sumarið 1910 fluttu þau 
vestur, og þá um haustið setti hann á 
stofn verslun í Eiríksdale i Manitoba 
og hefir rekið hana þar æ síðan. Þau 
hjón hafa eignast 4 börn, sem öll eru 
á lífi. 

Ólafur er að eðlisfari mjög söng- 
lmeigður maður, en mun hafa að mestu 
leyti farið á mis við mentun í þá átt 
á æskuárum. Hann ann líka, eins og 
svo margir eldri Islendingar, lýriskum 
Ijóðúm, sem svo á síðari árum hafa 
runnið saman í huga hans við lög af 
eigin uppruna. Hann dregur engin 
dul á það, að hann hafi ekki raddsett 
lög sín sjálfur. Enda hefir hann fengið 
til þess lærða tónfræðinga hér vestra 
og heima á föðurlandinu. Síðastliðið 
sumar heimsótti hann ísland eftir 
fjörutíu ára fjarveru, og varð, eins og 
hann sjálfur komst að orði, “fyrir mik- 
illi hrifningu”. Lét hann þá ekki aðeins 
raddsetja sum lög sín, heldur fékk 


hann og ungan söngmann til að syngja 
sex þeirra á hljómplötur. Láta þau öll 
vel í eyrum. - Hér fer á eftir listi yfir 
lög Ólafs: 

1. Mig hryggir svo margt — Þorst. 

Erlingsson. 

Útsett fyrir karlakór og sóló með 
undirspili. 

2. Anda á mig andi guðs — 

Þýtt. Gísli Jónsson. 

Helgisöngur fyrir kór, með sóló og 
dúet. 

3. Heyannir — Jónas Kr. Jónasson 

Sóló með píanó og fjórraddað. 

4. It matters not — Það gildir ei 

—Þýð. Helgi Valtýsson 

5. Nótt — Páll S. Pálsson 

6. Veit þá engi að eyjan hvíta — Jónas 

Flallgrímsson. 

7. Nótt — Dr. Sv. E. Björnsson. 

8. íslenskt vor — Sv. E. Björnsson. 

9. Haust — Sv. E. Björnsson. 

10. Að Lögbergi 1950 — Inn á milli ís- 
lands fjalla — Sv. E. Björnsson. 

Lögin 4—10 eru öll fyrir einsöng 
með píanó undirleik. 

10. Thordur J. W. Swinburne er 
fæddur i Edinborg á Skotlandi 2. apríl 
1891. Foreldrar hans vor tónskáldið 
Sveinbjörn Sveinbjörnsson, síðar próí- 
essor, og kona hans Eleanor, fædd 
Christie, skotsk að uppruna, sem nú 
stendur á áttræðu og á heima hjá 
börnum sínum í Calgary, Alberta. 

Thordur útskrifaðist í læknisfræði 
frá háskólanum í Edinborg með besta 
vitnisburði 1914, var síðan tvö ár í 
styrjöldinni 1914—1918 en var leystur 
úr herþjónustu, þegar heilsan brotnaði 
í öngþveiti stríðsins. Hann fluttist með 
fólki sínu til Canada árið 1919 og 
stundaði lækningar um nokkur ár til 
og frá í Vesturlandinu. 



82 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Thordur var snemma mjög listrænn, 
lck á hljóðfæri og æfði listmálningu 

í frístundum 
sínum fram- 
hjá háskóla- 
náminu. Var 
olíumynd sú, 
er hann gerði 
af föður sín- 
um, um eitt 
skeið höfð til 
sýnis á lista- 
safni Edin- 
borgar, sem 
ekki 1 e y f i r 
aðgöngu nema bestu tegund málverka. 

Eigi er mér Ijóst, hvort Thordur hef- 
'ir iðkað málaralistina á síðari árum 
að mun, en eftir því sem tímar liðu 
fram fór hann að gefa sig meir og meir 
að tónlistinni. Má geta sér þess til, að 
eftir að faðir hans hvarf af sviðinu og 
harpa hans var rofin strengjum, hafi 
þögnin og tómleikinn knúð hann til að 
taka upp merkið og halda Jrví á lofti 
eftir lrestu getu. Eitt er víst, að á síð- 
asta áratug, eða svo, hefir hugur hans 
leitað sér léttis í frumsömdum tón- 
verkunr, bæði til söngs og fyrir ýms 
hljóðfæri, svo sem pípuorgan, fiðlu og 
píanó. Kann eg að nefna tíu, sem hér 
segir: 

1. Sonata í A-dúr fyrir fiðlu og slag- 

hörpu. 

2. Fugue í E-dúr fyrir fóttroðið organ. 

3. Spring Song, sóló og píanó, við 

kvæði eftir systur hans Helen 
Swinburne. 

4. Only for Love, annað lag samskon- 

ar við kvæði eftir sama höfund. 

5. The Sleep, fjórraddað lag með org- 

el-undirspili. Kvæði eftir Elis- 
abeth B. Browning 

6. —10. Stuttir hljóðfæraslagir fyrir 


orgel með fótabassa. Voluntarv 
(F-dúr) Impromtu (B-flat-dúr), Pre- 
lude (F-dúr), Prelude og Fugue 
í G., Sonata (1. movement). 

11. Björgvin Guðmundsson var 
fæddur á Rjúpnafelli í Vopnafirði 26. 
apríl 1891. Foreldrar lians voru Guð- 
mundur Jónsson bóndi og kona hans 
Anna iMargrét 
Þorsteins- 
dóttir. Sautján 
ára misti hann 
föður sinn, og 
Jjrem á r u m 
síðar (1911) 
flutti hann á- 
s a m t móður 
sinni og tveim 
bræðrum vest- 
ur um haf. 

Nokkrum árum áður höfðu systur 
hans tvær flutst hingað vestur og stað- 
fest ráð sitt hér. Þau settust að í Win- 
nipeg og stundaði Björgvin helst tré- 
smíði. Árið 1914, Jregar styrjöldin skal! 
á, fóru þeir allir vestur í Saskatchewan 
og tóku upp landbúnað í íslendinga- 
bygðinni hjá Leslie, og )>ar búa bræður 
hans og eldri systir enn. Hefir Björgvin 
lýst því á einum stað, hvernig akur- 
yrkjan og velvikl íslensks umsjónar- 
ntanns frelsaði Jrá frá því, að verða her- 
valdi og byssukjöftum að bráð. Árið 
1923 flutti Björgvin aftur til Winni- 
peg og kvæntist vestur-íslenskri stúlku, 
er Hólmfríður Freeman nefndist. Eign- 
uðust þau eina dóttur. Árið 1931 
bauðst honum lífvænleg staða á Akur- 
eyri við kenslustörf og fluttu Jaau Jaá 
alfari heim og hafa búið þar ávalt síð- 
an. 

Tónlistarstarfsemi Björgvins er svo 
einstæð og víðtæk, að lítill vegur er til 










NOKKUR VESTUR-ISLENSK TÓNSKÁLD 


83 


að segja sögu hennar í þessu takmark- 
aða yfirliti. En óhikað tek eg mér það 
vald, að telja hann fjölhæfasta og lík- 
lega afkastamesta tónskáld, sem þjóð 
vor hefir enn alið. Að vísu hefi eg ekki 
átt kost á að fylgja ferli hans til fulls 
á síðari árum. En það, sem hann hafði 
aíkastað hér vestra, er nægur vottur, 
og alt sem hann heíir skráð síðan er 
vitanlega áframhald og afleiðing þeirr- 
ar þekkingar og þess sálarþroska, sem 
hann öðlaðist á þessu tuttuga ára skeiði 
í þessu landi. 

Björgvin hafði litla eða enga tón- 
mentun þegar hingað kom; en snemma 
mun þó krókurinn hafa beygst, og eins 
og með surna aðra, sem skemra komust, 
byrjaði löngunin til sjálfstúlkunar á 
undan tækninni. En strax mun hann 
þó hafa farið að stunda nám, og var 
Jónas Jálsson um tíma einn af kennur- 
um hans. En svo lét hann víst fá tæki- 
færi undan ganga, að hlusta á og kynn- 
ast því besta, sem hér var fáanlegt í 
söng og tónlist. 1 þá tíð voru hreyfi- 
myndirnar ekki búnar að leggja undir 
sig skemtanalíf borgarbúa eins og síð- 
ar varð. Var því tiltölulega fleira lista- 
fólk hér á ferðinni með óperur og ýmis- 
konar aðra hljómleika. Auk þess voru 
óratoríur þeirra Handels, Haydn’s og 
Mendelsohns árlega sungnar hér í 
kirkjunum. Björgvin varð þá strax 
skrítilega hugfanginn af þeim stíl tón- 
kveðskapar, einkum þó Handels. 

Um það bil að Björgvin flutti út á 
landsbygðina, hafði hann sarnið all- 
mörg einstök sönglög, en eftir að 
Jjangað kom fóru hin stærri verk að 
grafa um sig í huga lians. Urðu Jrar til 
bæði “Friður á jörðu” og “Strengleik- 
ar”, sem hann óefað hefir endurbætt 
og endurskoðað síðan, bæði við kvæða- 
bálka eftir skáldið Guðmund Guð- 


mundsson. Það var naumast af neinni 
hendingu, að hann kaus sér “Friður á 
jörð” fyrir yrkisefni, einmitt þegar hin 
mikla heimsstyrjöld stóð yfir. 1 sama 
farveg rennur helgi kantatan “Adveniat 
Regnum Tuum”, sem hann skráði 
nokkrum árum síðar, og er reyndar fult 
eins mikið i oratoríu stíl eins og hið 
fyrnefnda. 1 “Friður á jörð”, sem hann 
nefnir á íslensku söngdrápu, bregður 
hann í tvennu útfrá óratoríu-formi 
heimsmeistaranna. Hann velur fyrir 
texta rímaðan Ijóðflokk hálf veraldlegs 
efnis i stað hins viðtekna biblíutexta, 
eða jafnvel biblíusögu. Ljóðsins vegna 
er líklega hin breytingin gjörð; en hún 
er sú, að “recitatívinu”, sem e. t. v. 
mætti nefna tónlag, er slept algjörlega. 
Aftur vottar fyrir því í helgi kantöt- 
unni, sem ofin er utan um biblíugrein- 
ar, en á þar þó síður heima, samkvæmt 
eðli kantötunnar. “Strengleikar”, sem 
eru fullir af heillandi söngvum, eiga 
sér víst ekkert fordæmi. Þar eru dýrt 
rímuð veraldleg ljóð, mjög persónu- 
legs eðlis, sniðin, klipt og saumuð í 
eina heild—í óratoríu-formi. Tónverk- 
ið er fult af fögrurn skáldskap, en vafa- 
samt hvort höfundi kvæðanna eru ekki 
bundnir of Jrröngir skór. 

Eftir að Björgvin kom til Winnipeg 
aftur orti hann mörg bestu lög sín, svo 
sem “Kvöldbæn”, “Sönglistin”, Dauðs- 
mannssundið”, o. s. frv. Og varla þarf 
að taka það fram, að hann hafði strax 
fullar hendur í músíkstarfi meðal Is- 
lendinga, spilaði í kirkjum, stjórnaði 
söngflokkum, barnaflokkum og karla- 
kór. Veturinn 1925—26 æfði hann 
biblíu-kantötuna, sem áður er nefnd 
og Jrá var ný af náinni. Vakti hún 
mikla hrifningu áheyrenda og fékk á- 
gætustu ummæli blaðanna, enskra sem 
íslenskra. Varð það til Jress, að fé var 





84 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÆLAGS ÍSLENDINGA 


safnað meðal Islendinga í námssjóð og 
Björgvin sendur til Lundúna, þar sem 
hann lauk þriggja ára námsskeiði á 
rúmlega hálf-öðru ári með besta vitnis- 
burði við the “Royal College of Mus- 
ic”. 

Þegar Björgvin kom heim til Winni- 
peg, var farið að draga að undirbún- 
ingi Alþingishátíðarinnar á Islandi. 
Eins og sagt er frá á öðrurn stað, var 
verðlaunum heitið fyrir bestu kantötu 
við kvæði Davíðs Stefánssonar; Björg- 
vin samdi kantötu og nefndi hana “Is- 
lands þúsund ár”. Er það mikið tón- 
verk, en engin hlaut hann samt verð- 
laun. Var hún sungin hér undir stjórn 
tónskáldsins sjálfs skömmu áður en 
hann flutti alfari heim, og hlaut mikið 
og verðskuldað lof. 

Engin leið er til að telja hér upp öll 
tónverk Björgvins. Eg var svo lánsam- 
ur að njóta vináttu hans, rneðan hann 
dvaldi hér, og sendi hann mér tíðurn 
afskrift af lögum sínum, en síðan hann 
hvarf á brott hefi eg aðeins séð og eign- 
ast “Friður á jörð” og tvö hefti af 
“Tónhendum”, annað með 8 lögum, 
hitt með 12, lag við kvæði Shelley’s “I 
arise er hann mun hafa skrif- 

að sumarið 1924 í Chicago, ennfremur 
“í dalnum”, undurfagurt lag við kvæði 
Stgr. Thorsteinsson. Eg veit, að hann 
átti í fórurn sínum kynstur af alskonar 
smærri og stærri tónverkum, í sköpun 
og fullgerð, þegar hann fór héðan, og 
síðan vitanlega aukið við þau að mikl- 
um mun. 

Þó tónlistin hafi verið ráðandi aflið 
í hugsun og starfi Björgvins, þá hefir 
hann þó kannað aðrar brautir. Nýskeð 
kvað vera komin út sjálfs ævisaga 
hans, mikil bók, og áður hafði hann 
skrifað eitt eða fleiri leikrit. Hið fyrsta 
mun hafa verið “Skrúðsbóndinn”, sem 


var leikinn, og hafði víst eitthvað af 
frumsömdum lögum. Án þess að leggja 
nokkurn dóm á þann leik, tel eg samt 
mikla eftirsjá í því, að höf. þjappaðt 
ekki efninu saman í “libretto” fyrir 
reglulegan söngleik. Hann skrifaði 
fyrstur íslenska óratóríu—hann ætti að 
verða fyrsta íslenska óperuskáldið. 

12. Sigurbjörn Sigurðsson er fædd- 
ur í Árnesi við Winnipegvatn í Mani- 
toba 6. október 1892. Foreldrar hans 
voru þau Sig- 
urður Sigur- 
björnsson frá 
Núpi i Axar- 
firði og kona 
hans Snjólaug 
J óhannes- 
dóttir frá 
Laxamýri. 
Voru þeir 
Jóhann skáld 
Sigurjóns- 
son og Sigurbjörn þrímenningar. Sig- 
urbjörn er kvæntur Kristbjörgu Hólm- 
fríði Jónsdóttur, systur Jóns J. Vopna 
og þeirra systkina. Þau hafa eignast 
sjö börn, sem öll hafa útskrifast frá 
ýmsum hærri mentastofnunum lands- 
ins; eitt þeirra er píanóleikarinn Agnes 
Helga, sem getið hefir sér frægðarorð, 
ekki aðeins hér vestra heldur og heirna 
á Islandi og víðar um heim. 

Sigurbjörn hefir stundað verslun og 
bókfærslu lengstan hlut ævinnar. 

Sigurbjörn fékk fyr'tu tilsögn í tón- 
list hjá próf. Stgr. K. Hall og lék um 
tíma i “West Winnipeg Band” undir 
hans stjórn. Hann lærði að leika á 
knéfiðlu (Cello) hjá Fred Dalman, 
Issak Mamot og Bruno Schmidt (nú 
dáinn), sem allir standa framarlega í 
þeirri list. Hann lærði og söngstjórn, 





NOKKUR VESTUR-ISLENSK TÓNSKÁLD 


85 


og þykir ágætur leiðari söngflokka og 
hljómsveita; stofnaði hljómsveit í Ár- 
borg og stjórnaði henni í nokkur ár, 
stjórnaði lúðraflokki og kirkjusöng í 
Riverton í mörg ár, og hátíðasöng- 
flokk Norður-Nýja-lslands í þrjú ár. 
Síðan hann flutti til Winnipeg hefir 
hann stýrt söng í Fyrstu Lút. kirkjunni 
í tvö ár og karlakór íslendinga að 
nokkru leyti í þrjú ár. 

Sigurbjörn nam raddskipunarfræði 
og “kontrapunkt” bréflega hjá merk- 
um hljómfræðingi í Chicago, og hefir 
samið allmörg frumort sönglög og 
hljómleika. Hér kemur skrá yfir flest 
af verkurn hans: 

I. Veraldlegs efnis. 

1. Sofðu unga ástin mín (Jóhann Sig- 

urjónsson). Sóló með píanóund- 
irleik. 

2. Vögguljóð (Til Agnesar, frumort) 

Sóló og píanó. 

3. Vorið góða grænt og hlýtt (Jónas 

Hallgrímsson) Sóló og píanó. 

4. Ó blessuð vertu sumarsól (Páll 

Ólafsson) Karlaraddir. 

5. Þið þekkið fold — (Jónas Hall- 

grímsson) Blandaðar raddir. 

6. Þó þú langförull legðir (St. G. 

Stephansson) Blandaðar raddir. 

7. Fannhvíta móðir (Benedikt Grön- 

dal) Blandaðar raddir. 

8. Tunglsljós (cello og píanó). 

9. Skin og skuggi (tileinkað Dr. J. P. 

Pálsson) “Overture” fyrir hljóm- 
sveit. 

10. Skrúðganga (March fyrir hljóm- 
sveit). 

II. Helgilög. 

1. Lofgjörð og bæn (úr Davíðssálm- 

um) Blandaðar raddir. 

2. Nú dagur þver og nálgast nótt 

(Stgr. Thorst.) Blandaðar raddir. 


3. Þú ljós og dagur drottinn ert (V. 

Briem) Blandaðar raddir. 

4. Láttu guðs hönd þig leiða hér 

(Hallgr. Pétursson) Blandaðar 

raddir. 

5. Vertu guð faðir, faðir minn (Hallgr. 

Pétursson) Blandaðar raddir. 

6. Víst ertu Jesús kóngur klár (Hallgr. 

Pét.) Sóló með píanó-undirspili. 

7. Barnabæn (Hallgr. Pétursson) Sóló 

og píanó undirs,pil. 

Ennfremur hefir Sigurbjörn útsett 
allmikið af íslenskum lögum í ýniis- 
konar raddskipun til söngs og hljóð- 
færasláttar fyrir beiðni eða til eigin 
þarfa. 

13. Thordis Louise Ottenson Gud- 
munds er fædd í Winnipeg 16. septem- 
ber 1896. Foreldrar hennar eru hjónin 
Nikulás Ottenson (össursson) og Anna 
Guðmundsdóttir, föðursystir Hjartar 
Lárussonar (sjá 
númer 6). Lo- 
vísa, eins og 
hún er oftast 
nefnd, fékk al- 
menna mentun 
í alþýðuskól- 
um borgarinn- 
ar og í hús- 
stjórnar deild 
b ú n aðarskóla 
Manitojba-fylk- 
is. Átta ára gömul fór hún að læra 
orgelspil, og þrettán ára píanó-stpil 
hjá Jónasi Pálssyni og síðar hjá Lyle 
Sweatman, sem lært hafði eins og 
Jónas, hjá frægum kennurum í 
Þýzkalandi. Síðar varð hún að hætta 
námi fyrir efnahagslegar ástæður. En 
brátt fór hún að kenna sjálf, og lærði 
þá jafnframt að leika á pípuorgel hjá 
Fred Gee, besta organleikara Winni- 



86 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


pegborgar í þá tíð. Þá var hún 18 ára 
og fór skömmu síðar til Minneapolis 
til frekara náms í organslætti. Eftir 
það tók hún að sér söngstjórn og organ- 
slátt í kirkju Tjaldbúðarsafnaðar og 
hélt þeirri stöðu þangað til séra Friðrik 
Bergman dó og kirkjan var seld. Auk 
þessa æfði hún barnasöngflokka og að- 
stoðaði við söngsamkomur frá því hún 
var 15 ára. 

Að læknisráði varð Lovísa að taka 
sér hvíld, og á því tímabili bauðst henni 
af hendingu atvinna í hljóðfæraflokki, 
sem lék á gildaskálum og í danshöllum. 
Hún var ekki sérstaklega hrifin af því 
starfi, en það var léttara en kenslan og 
gaf meira í aðra hönd. Við þetta var 
hún franr að jólum 1927, er hún flutti 
til Los Angeles, California. Ári síðar 
eða í byrjun ársins 1929 hóf hún nám í 
hærri tónfræði við “Olga Steeb” píanó 
skólann undir leiðsögn Dr. Mary Carr 
Moore, sem talin er fremsta tónskáld, 
meðal kvenna, í ópera-stíl, í Bandaríkj- 
ununr. Hún lauk þriggja ára náms- 
skeiði á ári og hálfu með kennaraprófi 
í tónfræði í júní 1930. Jafnframt nám- 
inu vann lrún í hljóðfærabúð og kendi. 
Skömmu áður, eða í nrarz 1930 giftist 
hún Steinthor Gudmunds, og fluttu 
þau brátt til Blaine, Wash., þar sem 
hún lrafði á hendi kenslu. Að hálfu 
öðru ári liðnu fóru þau suður til San 
Francisco og síðar til Berkeley, þar sem 
þau nú eiga lreima. Þau eiga tvo sonu 
stálpaða. 

Á síðari Winnipeg árunum mun 
Lovísa fyrst hafa farið að búa til söng- 
lög, þó þekking hennar í raddskipun 
væri lítil eða engin. Var eitthvað af 
þeim sungið á samkomum og þóttu 
góð. Og þegar lrún hóf tónfræðinám 
við skólann, voru henni veitt náms- 
verðlaun fyrir þessi fyrri ára lög. 


Þrátt fyrir heimilis annir, barnaupp- 
eldi og önnur nauðsynjastörf hefir hún 
gefið tilfinningum sínum lausan taum 
við og við í nýjum söngvum og hljóð- 
færa lögurn . Tónskálda samkunda 
Californíu hafði nokkur af tónverkum 
hennar á heimssýningunni i San Fran- 
cisco 1939-40, og í árssamkepni félags- 
ins vann hún fyrstu verðlaun 1940 fyrir 
“Spinners Song” og næsta ár fyrir 
“Mamma ætlar að sofa” við kvæði 
Davíðs Stefánssonar. En hið fyrnefnda 
er við kvæði eftir skáldkonuna Laura 
Goodman Salverson (Lára og Lovísa 
eru systkina dætur) í þýðingu eftir Dr. 
Sig. Júl. Jóhannesson. “Visnar vonir” 
við kvæði eftir Dr. Richard Beck var 
sungið í útvarp 1941. Reyndar hafa 
mörg lög Lovísu verið flutt í útvarp og 
á samsöngum víðsvegar í Canada og 
Bandaríkjunum og jafnvel úti á Is- 
landi. Að minsta kosti 40 tónverk 
liggja eftir hana, af ýmsum tegundum, 
svo sem einsöngvar og tvísöngvar með 
píanó undirspili, kórsöngvar, kantata, 
hljóðfæraslagir o.s.frv. Um eitt skeið 
skrifaði hún fáeina glenssöngva (jazz), 
meðan hún vann við og var snortin af 
þeirri tegund hljómlistar, en gaf það 
fljótt á bátinn. 

Meðal þeirra laga, sem flutt hafa 
verið í útvarpi og á almannafæri, eru 
þessi: 

1. The Spinners Song (Laura G. 

Salverson). 

2. Visnar vonir (Richard Beck). 

3. Mamma ætlar að sofa (Davíð Stef- 

ánsson) 

4. Dagarnir (Höf. ekki nefndur) 

5. Harmaljóð (Höf. ónefndur). 

6. Caprice. 

7. Sleep, Sleep. 

8. Slumber Song. 

9. Strange Flower (með upplestri). 





NOKKUR VESTUR-ISLENSK TÓNSKÁLD 


87 


10. High O’er Dune Hills. 

11. Jú, eg hefi áður unnað (Jakobína 

Johnson). 

12. Need. 

Meðal þeirra mörgu, sem enn hafa 
ekki verið flutt opinberlega, má nefna: 
L Love Scene — tvísöngur, Leifur 
hepni og unnusta hans, úr sög- 
unni “Lord of the Silver Dragon” 
eftir frænku hennar Laura Good- 
man Salverson. 

2. Simon the Cobbler (kantata) 

3. Intermezzo, og 

4. Icelandic Prelude, bæði fyrir píanó. 
Þau af lögum frú Gudmunds, er eg 

hefi kynst, eru frumleg og kveða nokk- 
uð við annan tón en íslensk lög yfir- 
leitt, án þess þó að sleppa sér út í fjar- 
stæður sunira nýtísku höfunda. 

14. Ragnar H. Ragnar var fæddur 
28. sept. 1898. Foreldrar hans voru 
hjónin Hjálmar Jónsson og Áslaug 
Torfadóttir á Ljótsstöðum í Laxárdal 
í Suður Þing- 
e y j a s ý s 1 u. 
Ragnar flutti 
vestur um haf 
í kringum ár- 
ið 1920 og sett- 
ist að í Winni 
p e g. H an n 
mun þá hafa 
haft lítilshátt- 
ar undirstöðu 
m e n t u n í 
hljómlist, og strax byrjaði hann á námi 
hér í píanóspili, fyrst hjá Jónasi Páls- 
syni og síðar um lengri tíma hjá Eva 
Clare, sem um langan tíma hefir veitt 
hljómlistardeild Manitoba háskólans 
forstöðu. Hann mun hafa tekið kenn- 
arapróf i píanóspili, raddskipun og 
söngstjórn undir leiðsögn kennara 


sinna. Jafnframt hafði hann ofan af 
fyrir sér með kenslu og söngstjórn, og 
vann sér mikið álit við hvorttveggja. 
Hann kendi lengst um í Winnipeg, 
æfði barnasöngflokk með góðum 
árangri og stýrði karlakór íslendinga, 
eftir að Iijörgvin Guðmundsson fór 
heim til íslands. Var flokkurinn í mjög 
miklu áliti undir stjórn hans. 

Skömmu fyrir síðasta heimsstríð 
flutti Ragnar suður til Norður Dakota 
og kendi þar þangað til að hann gekk 
í Bandaríkjaherinn. Var hann sendur 
til íslands og dvaldi þar þangað til 
hann var leystur frá herþjónustu. 
Hann kvæntist heima á Islandi Sigríði 
Jónsdóttur frá Gautlöndum við Mý- 
vatn. Settust þau aftur að í Islendinga- 
bygðinni í Norður Dakota. Síðar 
bauðst honum kenslustarf á Isafirði 
og fóru þau alfari heim árið 1948. 

Ekki liggur mikið að vöxtunum til 
eftir Ragnar frá veru hans hér vestra. 
En hann raddsetti talsvert af lögum 
fyrir karlakórinn og einkum þó fyrir 
barnasöngflokkinn, þjóðlög og ýmis- 
legt annað. Það af frumsömdum lög- 
um hans, er eg hefi undir hendi eru: 

1. Vikivaki — kvæði eftir Huldu 

skáldkonu. 

2. Island — kvæði eftir Kr. Jónsson. 

3. Leiðsla — kvæði eftir Grím Thom- 

sen. 

4. Liltu hjónin — kvæði e. Davíð 

Stefánsson. 

Því nriður hefi eg ekki getað náð 
sambandi við Ragnar í fjarlægðinni, 
og veit því eigi um áframhaldið. 

15. Elma Gíslason er fædd i Glen- 
boro, Manitoba, 28. febrúar 1910. For- 
eldrar hennar voru Ingólfur Árnason, 
nýdáinn, og kona hans María Frí- 
mannsdóttir, sem lengi bjuggu í Glen 




88 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


boro og Cypress River bygð. Elma fékk 
almenna uppfræðslu í barna og mið- 
skóla í Cypress River. Þrettán ára byrj- 
aði hún að læra píanóspil hjá Stein- 
grími Hall og síðar hjá fleiri kennur- 
um, en aðrar greinar söngfræðinnar 
hjá Gwenda 
Owen Davis. 
Tók hún kenn- 
arapróf undir 
umsjón “Tor- 
onto Conserv- 
atory of Mus- 
ic” með hárri 
einkum. Brátt 
kom það í ljós, 
að hún hafði 
fagra söng- 
rödd; og hefir hún nú í mörg ár stund- 
að söngnám og raddþjálfun hjá bestu 
kennurum borgarinnar. Mun fyrsti 
kennari hennar hafa verið hinn vel- 
þekti söngmaður Pétur Magnús, næst 
frú Sigríður Olson, Roberto Wood og 
nú seinast franska söngkonan Therese 
Deniset. Elma giftist árið 1932 og heit- 
ir maður hennar Ragnar Gíslason. Þau 
Ragnar og Elma hafa eignast 4 börn. 

Elmu má nú óhætt telja eina hina 
bestu söngkonu íslenska hér vestan 
hafs, þeirra er nú lifa og starfa. Hún 
heldur fastri stöðu í Sambandskirkj- 
unni íslensku hér í borg, og syngur 
auk þess iðulega á opinberum söng- 
mótum. Eigi als fyrir löngu söng hún 
aðal sópranó hlutverkið í hinni al- 
þektu og frægu Oratóríu Handels, 
Messiah, undir stjórn hins merka tón- 
fræðings Bernard Naylors, og fékk 
mjög vinsamleg umrnæli enskra blaða. 

Á síðari árum hefir Elma fengist dá- 
lítið við sönglagagerð, þrátt fyrir marg- 
víslegar annir dagsins. Fyrsta lag henn- 
ar var við kvæði eftir Bergþór E. John 


son, sem dó hér á síðastliðnum vetri. 
Lagið heitir “Dagsetur”. Annað lag er 
við kvæði Páls S. Pálssonar: “Þú söngst 
mér lag”. Hið þriðja er við kvæði Rich- 
ards Beck: “Sál minni vaxa vængir.” 
Fjórða lagið er við sálminn “1 Betle- 
hem er barn oss fætt,” þar sem öll vers- 
in eru tengd saman í einn hátíðasöng, 
fagurt lag og frumlegt. Fimta lagið, 
sem eg hefi frétt um, er við kvæði eftir 
tengdaföður hennar, Hjálmar Gíslason 
og byrjar svo: “Renni, renni rekkja 
mín”. Flest þessi lög hefir hún sungið 
sjálf á samkomum og við kirkju, og 
hafa vakið talsverða athygli, enda láta 
þau vel að rödd hennar og eru nokk- 
uð frábrugðin því, er almennt gerist. 
Þess má geta, að lög hennar hafa feng- 
ið mjög lofsverð ummæli merkra söng- 
fræðinga. 

Auk þessara fimmtán, sem að fram- 
an eru taldir, eru óefað einhverjir, sem 
mér er ekki kunnugt um, og aðrir sem 
ekki hafa fengist upplýsingar frá. Svo 
eru og einhverjir af yngri kynslóðinni, 
sem ef til vill eru að reyna nýjar leiðir 
og kæra sig síður um að vera nefndir 
í sambandi við hina eldri, eða vera 
merktir neinum þjóðernislegum stim- 
pli. Samt er eitt mjög eftirtektar- 
vert í sambandi við þessi 15. tónskáld 
—og eru jafnvel þau, sem aldrei hafa 
Island séð, engin undantekning: Þau 
hafa svo að segja öll valið sér íslensk 
ljóð til meðferðar, eða látið jafnframt 
þýða þau ensku. 

Loks verður að geta þess, að tvö við- 
urkend tónskáld dvöldu um lengri eða 
skemri tíma hér vestan hafs og skrifuðu 
á því tímabili allmörg tónverk, en eiga 
þó ekki heirna í þessum hóp. Það voru 
þeir Helgi Helgason og prófessor 
Sveinbjörn Sveinbjörnsson. 



HÓLMFRÍÐUR DANIELSON 


NOKKRIR VESTUR-ÍSLENZKIR LISTAMENN 


I 

Bókmenntir og ritstörf liafa ætíð 
skipað háan sess í hugum Islendinga 
og til skamms tíma hefir almennt ver- 
ið álitið að listhneigð þeirra, bæði 
heima á Islandi og hér vestra hafi feng- 
ið eðlilega framrás í iðkun ritlistarinn- 
ar. 

Víst er um það að mikið hefir borið 
á ritstörfum Vestur-lslendinga og það 
starf verið tekið fram yfir alt annað 
menningarstarf þeirra á meðal. Þetta 
er eðlilegt þar sem almenningi er auð- 
velt að kynnast því sem út kemur á 
prenti, og því er oftast haldið á lofti 
sem hinni einu góðu og gildu menn^- 
ingarvöru. Vitanlega er þar að finna 
margt gullkornið þó að hitt og annað 
sem birzt hefir sé misjafnlega þungt á 
menningarmetaskálunum. 

Þó hefir tónlistin einnig megnað að 
vinna hér verðugt hlutverk og náð 
nokkrum tökum í hugum almennings, 
því það er með hana eins og ritstörfin, 
að hún hlýtur að ná að nokkru leyti 
almennings áheyrn þar eð tónverk eru 
sungin og leikin á opinberum samkom- 
um. 

Alt öðru máli er að gegna hvað 
myndlistinni viðvíkur! Starfið er þess 
eðlis að það er mestmegnis unnið í 
kyrþey og kemur aldrei fyrir almenn- 
ingssjónir. En Vestur-lslendingum, ekki 
síður en öðrum mönnum er margt til 
lista lagt. Ennfremur eiga þeir arfgenga 
útþrá, — löngun til þess að kanna nýjar 
brautir, — ný viðfangsefni! Þeir una 


ekki andlegri kyrstöðu og, þó bundnir 
séu hversdagsstörfunum, finnur andleg 
atorka þeirra framrás í iðkun allskonar 
lista. Eins og tónskáldin hafa þeir lán- 
að listinni haga hönd og hugvit sitt án 
nokkurs tillits til veraldlegs hagnaðar, 
aðeins knúðir af innri nauðsyn til þess 
að jDroska sjálfa sig andlega og verk- 
lega. Sarnt sem áður hafa þeir sýnt lofs- 
verðann skilning á gildi starfsins og 
hafa lagt mikið á sig til þess að öðlast 
fræðilega og verklega þekkingu í list- 
rænum efnum. Standa þeir að því leyti 
sízt að baki þeim sem iðkað hafa orðsins 
list, því flestir hafa þeir stundað nám 
við listaskóla, notað sér skemmri nám- 
skeið á kvöldskólum, og hafa einnig 
af sjálfsdáðum aflað sér tæknilegrar 
undirstöðu í fögrum listum með því 
að kynna sér góðar námsbækur. 

Öllu því starfi sem afkastað hefir ver- 
ið á myndlistasviðinu meðal Vestur- 
Islendinga verður ekki gerð sæmileg 
skil í stuttri ritgerð. Óefað mætti rita 
um það allstóra bók. Heillandi hefði 
það verið að hafa ofurlítinn undirbún- 
ingstíma til þess að afla sér upplýsinga 
í þessum efnum og mega rita um það 
ítarlega, en í þetta sinn er hvorki tími 
né rúm til þess. Verður því að nægja 
hér að minnast aðeins lítillega örfárra 
Vestur-lslendinga sem iðkað hafa mál- 
aralist eða aðrar hliðstæðar listir. 

II 

Eins og gefur að skilja eru þeir ekki 
ýkjamargir, sem gert hafa myndhögg 


90 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


eða málaralist að lífsstarfi sínu, enda 
lítil tækifæri fyrir syni og dætur fá- 
tækra frumherja til að öðlast menntun 
í þeirri grein. 

Nokkrir eru þeir þó, og rná þar fyrst- 
an telja landslags málarann fræga 
Emile Walters. Sigur hans á listabraut- 
mni má þakka góðum gáfurn hans, 
þrautseigju, og fórnfærslu í þágu list 
arinnar. En yfirnáttúrlegur kraftur 
virðist einnig hafa komið honum til 
aðstoðar þegar mest lá við, eins og þeg- 
ar miljónamæringurinn, Louis Comfort 
Tiffany tók hann undir sinn verndar- 
væng þegar hann hálfsvalt í þakher- 
bergisholu í New York. Hafði hann þá 
nýverið fengið $150 listamannastyrk 
til framhaldsnáms, en hafði ekki ráð á 
því að þiggja hann sökum þess að ekk- 
ert fé var fyrir hendi til þess að borga 
fæði og húsnæði. 

Pennsylvania Academy, sem veitt 
hafði honurn styrkinn, hafði einnig 
mælt með honum við Tiffany, er þá 
nýlega hafði stofnað ‘The Tiffany 
Foundation’, í Long Island til styrktar 
efnilegustu listamönnum Bandaríkj- 
anna. Veitti hann nú Emile $2,000 
styrk, en þó var vandinn ekki leystur 
enn, því fyrirtækið var aðeins í undir- 
búningi þá er Emile hafðist við í þak- 
herberginu við 57du götu, og hefði e. t. 
v. ævi hans og listaferill orðið öðrum 
þráðum ofinn, ef Tiffany hefði ekki 
komið til sögunnar í eigin persónu og 
tekið hinn unga listamann heim með 
sér. 

“Taktu saman töskur þínar drengur 
minn”, sagði Tiffany, “eg tek þig heirn 
til mín þar til Tiffany Foundation tek- 
ur til starfa”. Emile, sem varð að við- 
urkenna að hann átti alls engan farang- 
ur, varð nú heimamaður í 90-herbergja 
höll og kynntist brátt nágrönnum Tiff- 


any's sem allir voru vellauðugir hefð- 
armenn. 

Á meðal þeirra var fyrv. bandaríkja- 
forseti Theodore Roosevelt, og geymir 
Emile hugnæmar endurminningar frá 
þeim árum, er hann sat og málaði á 
óðalssetri þeirra hjóna og naut vin- 
áttu allrar fjölskyldunnar. 

Þá var það, að Emile málaði hina al- 
kunnu mynd sína, “Roosevelt Haunts, 
Early Autumn”, sem hefir e. t. v., eins 
og hin mikla ‘Jason’ myndastytta Thor- 
valdsens, orðið “hyrningarsteinninn 
undir frægð hans”. Fyrir þetta mál- 
verk hlaut hann verðlaun frá Art Inst- 
itute of Chicago, og var það eitt af 
þrjátíu málverkum eftir ameríska 
listamenn sem valin voru fyrir allsherj- 
ar sýningar er flutt skyldi stað úr stað 
milli allra helztu borga Bandaríkjanna. 
Síðan var það keypt af stjórninni og 
hengt í málverkasal þjóðlistasafnsins 
(National Collection of Fine Arts, 
Smithonian Institution) í Washington. 

Þó að Emile Walters sem listamaður 
hafi fetað sínar eigin leiðir hefir hann 
að jafnaði haldið sig að reyndum og 
traustum reglum listarinnar, og þeirra 
afkáralegu öfgastefna sem nú eru hæst 
móðins í málaralistinni gætir hvergi í 
starfi hans. Málverk hans bera Vitni 
um einlæga ást á náttúrunni í öllum 
hennar margvíslegu myndum. Því til 
dæmis má nefna Blossom Time; 
Birches in Winter; Early Spring; Day 
in May; og Depth of Winter. Næm til- 
finning fyrir jarðfræði og veðurfræði 
hefir einnig haft áhrif á sköpunargáfu 
hans, eins og sjá má af hinum sérkenni- 
legu myndum hans: The Advancing 
Glacier; Glacier Blink; Plains of Parli- 
ament, Iceland; The Storm; Morning 
Light; Winter Haze; og Sunset at Lag- 
arfljót. 



NOKKRIR VESTUR-ÍSLENZKIR LISTAMENN 


91 



The Harp o£ the Valkyries, e£tir Emile Walters 


Myndir eftir hann eru til sýnis í 
tuttugu og sex lista söfnum víðsvegar 
um Ameríku og Evrópu. Nýlega eign- 
aðist hið virðulega listasafn Skotlands 
(Glasgow Art Galleries) mynd hans: 
“The Harp of the Valkyries”, og 
Thomas [. Watson keypti “Southward 
View, Plains of Parliament, Iceland”, 
fyrir listasafn sitt (Llnited Nations Col- 
lection, New York). Fjórar myndir, 
“The Seasons”, eru í [rjóðlistasafni Is- 
lands, í Reykjavík; ein er í Municipal 
Gallery of Modern Art, Dublin, Ire- 
land; ein í þjóðlistasafni Finlands í 
Helsinki; tvær myndir eru í listasöfn- 
um á Frakklandi (The Luxemburg, Par- 
is, og Rouen). 1 Canada eiga þrjú lista- 


söfn myndir eftir hann: Winnipeg 
(Man.), Edmonton, (Alta.), og Univer- 
sity of Saskatchewan. 

Margvíslegan heiður og viðurkenn- 
ingu hefir Walters hlotið fyrir starf 
sitt. Árið 1924 hlaut hann hin rnjög 
svo eftirsóttu J. Francis Murphy verð- 
laun frá National Academy of Design, 
New York. Er hann annar í röð ís- 
lenzkra listamanna sem hlotið hefir 
jrann heiður, en hinn var myndhöggv- 
arinn frægi, Bertel Thorvaldsen. 

Walters er meðlimur í ýmsum lista- 
samtökum í Bandaríkjunum, (Pennsyl- 
vania Academy of Art; Louis C. Tif- 
fany Foundation Art Guild; Art Stu- 
dent’s League of Chicago), og lífstíðar 







92 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


heiðursfélagi í ‘The Canaclian Club of 
New York, og ‘Alpha, Kappa Pi Frat- 
ernity’. Einnig tilheyrir hann ‘The 
Explorers’ Club of New York’. Um sjö 
rnánaða tímabil dvalcli Emile á íslandi 
og málaði þar fjölda af landslagsmynd 
um. Hafa þær verið sýndar víða í 
Bandaríkjunum og hafa vakið aðdáun 
rneðal listamanna. Árið 1939 var hann 
sæmdur Riddarakrossi Fálkaorðunnar 
af konungi fslands og Danmerkur. 

Emile Walters er fæddur 31. janúar, 
1893 í Winnipeg, Manitoba. Foreldrar 
hans voru Páll Valtýr Eiríksson frá 
Bakka í Víðivíkursveit í Skagafjarðar- 
sýslu, og kona hans Björg Jónsdóttir 
frá Reykjum á Reykjarströnd. Rúm- 
lega fímm ára að aldri fluttist hann til 
Garðar, Norður Dakota. Það var af 
hendingu að hann komst yfir auglýs- 
ingakver gefið út af Art Institute of 
Chicago, og tveim árum síðar auðnað- 
ist honum að komast þangað til náms. 
Var hann þá seytján ára og blásnauður 
en fús til þess að leggja alt í sölurnar 
fyrir listina. Vann hann nú fyrir sér 
með því að fara á fætur fyrir dagmál 
og sópa skólastofurnar meðan aðrir 
sváfu, bera á borð í matstofunni, og 
fylgja samkomugestum til sætis við 
Chicago Operuna á kveldin. Þess á 
milli stundaði hann námið af kappi 
með þeim árangri, að hann hlaut hæstu 
verðlaun skólans þau þrjú ár sem hann 
var þar. Því næst lærði hann við Phil- 
adelphia Academy of Fine Arts og 
vann fyrir sér, m. a. með því að slá gras- 
flötinn í kring um skólann. Var það 
skömmu síðar, að hann fór til New 
York og kynntist Tiffany eins og að 
framan er getið. 

Emile og kona hans Thorstína (Jack- 
son) eiga heima á Lythend Farm, 
Poughkeepsie, New York. Er það æva 


gamalt og sögulegt landssetur og un- 
aðslegt að búa þar fyrir listamann sem 
í starfi sínu hefir fundið fullnægju 
lífsins, og gaf liann heimili sínu hið 
sögulega íslenzka nafn “Hlíðarendi”. 

Jón Magnús Jónson er annar mikil- 
hæfur Vestur-íslenzkur listamaður sem 
orðið hefir fyrir þeirn heiðri, að fá Tif- 
fany Foundation verðlaunin árið 1927. 
Hafði hann valið sér það hlutverk að 
ryðja sér braut á einhverju hinu allra 
erfiðasta sviði listarinnar, höggmynda- 
listinni. 

Jón Magnús fæddist í fátæklegum 
frumbyggja híbýlum nálægt Upham, 
Norður Dakota, 18. desember 1893. 1 
Foreldrar hans voru hjónin Stefán 
Jónsson frá Einfætlingsgili í Bitru- 
hreppi í Strandasýslu, og Hólmfríður 
Hansdóttir Hjaltalín frá Lilta Hrauni 
í Hnappadalssýslu. Faðir Stefáns var 
Jón Magnússon, póstur. 

Níu ára að aldri fór Jón Magnús að 
vinna ofurlítið fyrir sér sem nautgripa- 
hirðir hjá bónda þar í sveitinni, jafn- 
framt því sem hann gekk í barnaskóla. 
Að loknu miðskólanámi í Fargo, N. D. 
hóf hann dráttlistar- og myndamótun- 
arnáni við búnaðarskólann þar í bæn- 
um. Gekk hann svo í Bandaríkjaher- 
inn, varð hersveitaforingi og fór með 
sveit sinni til Frakklands. Er heim kom 
aftur, stundaði hann nám við Minne- 
apolis School of Art, Art Institute of 
Chicago og Beaux Arts listaskólann 
í New York. Á þessum árum kynntist 
hann frægum listamönnum, þar á með- 
al Lorado Taft og Ordway Partridge 
og varð samstarfsmaður margra þeirra. 
Skömmu síðar var honurn boðið til 
Utah til þess að vinna að hermanna- 
minnisvarða Mormóna sem verið var 


NOKKRIR VESTUR-ÍSLENZKIR LISTAMENN 


93 


að reisa á þinghúshæðinni í Salt Lake 
City. 

Eftir að hann hlaut Tiffany verð- 
launin, var hinum unga listamanni 
meiri gaumur gefinn og voru honum 
nú fengin í hendur ýms mjög vanda- 
söm viðfangsefni. Þar á meðal voru 
marmara gosbrunnar í listigörðum í 
Frankfort og Richmond, Indiana; út- 
höggnar myndir á International House, 
í Chicago, og ýmsum öðrum almenn- 
um byggingum. Minnisvarða hjó hann 
ýmist úr steini eða marmara í Vincen- 
nes, Indiana og víðar, Standmyndir 
hans hafa verið á mörgum merkum 
sýningum og hafa hlotið mikið lof og 
mörg verðlaun. Árið 1931 hlaut hann 
“The Garden Sculpture Prize” á Hoos- 
ier sýningunni og þrem árum síðar 
Hickox verðlaunin. Á Hoosier sýning- 
unni 1936 var honum veittur ‘The 
Prize for Merit’ fyrir framúrskarandi 
mynd úr marmara sem hann nefndi 
“Móðir og barn”. Árið 1937 hlaut hann 
“The Indianapolis Art Association 
Prize’ sem gefinn var það ár í fyrsta 
sinn, við Herron Art Institute. 

Um haustið 1944 hóf Jónson start' 
sitt sem kennari í höggmyndalist við 
Cranbrook Academy of Art í Michigan, 
sem er álitið einn hinn allra fullkomn- 
asti af listaskólum landsins. Hann and- 
aðist á heimili sínu í Bloomfiekl Hills 
21. janúar, 1947. 

Til minningar um hinn mæta kenn- 
ara og vin keypti Cranbrook skólinti 
tvær merkar myndastyttur eftir hann 
fyrir listasafn sitt og sérstök sýning á 
verkum hans var haldin, sem bar ótví- 
rætt vitni um fjölhæfni hans og fegurð- 
arsmekk. Þar voru sýndar myndir úr 
steini, marmara, alls konar harðviði, 
gipsmyndir og myndir mótaðar úr leir 
(plasticine og terra cotta). Mun hann 


hafa haft fágæta hæfileika til þess að 
velja að jafnaði þann efnivið fyrir lista- 
verk sín sem áhrifamestur var til að 
túlka hugsjónir hans. Þannig er hin 
hrikalega standmynd hans “Cargador”, 
höggvin úr Mexican Granite, en frá- 



Abraham Lincoln, ettir Jón M. Jónson 


bærlega fíngert og fágað brjóstlíkneski 
af konu listamannsins hefir hann meitl- 
að úr Ijósrauðum marmara (Pink 
Georgia marble). Er hann vildi láta 
andlitsmyndir sínar tákna einkum góð- 
mensku og göfgi sálarinnar skar hann 
þær úr áferðarfögrum hnetuviði, eins 
og t. d. höfuðlíkan það er hann nefnir 
“Sigrún”, og virðist heiðríkja hugans, 
og rósemi og staðfesta íslenzkrar kvenn- 
hetju geisla út frá myndinni. 

Af listaverkum Jónsons hefir e. t. v. 
vakið mesta athygli mynd hans af 
Abraham Lincoln, og er hún álitin ein 


94 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


sú allra bezta sem til er af honum. í 
þeirri mynd hefir efnisval og framúr- 
skarandi hagleiki listamannsins sam- 
einast fullkomlega til þess að framleiða 
meistaraverk. Myndin er skorin úr 
hnetuvið (African Walnut) og er sem 
hin rnjúka áferð, bjarmi og innri ylur 
efnisviðsins túlki fyllilega eiginleika 
hins göfuga og vitra forseta. 

Líf sitt alt helgaði Jón Magnús Jón- 
son listinni af einlægni og heilurn huga 
með það fyrir augurn, að hún ætti að 
fegra og betra hið innra líf mannsins. 
Hann trúði því, að hún gæti orðið 
göfugt verkfæri í höndum listamanns- 
ins til þess að bjarga mönnunum frá 
því að verða að endingu þrælar þeirrar 
yfirgnæfandi vélamenningar, sem þeir 
sjálfir höfðu skapað til að þjóna mann- 
kyninu, en sem væri að verða þeim 
yfirsterkari. Samverkamenn hans við 
Cranbrook listaskólann fundu því 
fljótt, að hann var vel til þess kjörinn 
að hrífa huga nemendanna og blása 
þeim í brjóst áhuga og ástundunar- 
semi, og hans er hvervetna minnst sem 
göfugs prúðmennis. 

Óhjákvæmilegt virðist vera að telja 
með í þessum flokki Vestur-íslenzkra 
listamanna, Nínu Sæmundson og Magn- 
ús Á. Árnason, þó að ungfrú Sæmuncl- 
son fengi menntun sina mest megnis er- 
lendis og Magnús sé nú fluttur aftur 
til Islands þar sem hann stundar list 
sína. 

1 Ameríku hefir Nína Sæmundson 
stundað höggmyndalist í rneira en 
tuttugu ár og unnið sér frægð og frama 
fyrir listaverk sín. Hún er dóttir Gunn- 
ars Sæmundssonar, bónda í Fljótshlíð, 
og konu hans Þórunnar Gunnlaugs- 
dóttur, og er yngst fimtán systkina. 
Stundaði hún listanám í Kaupmanna- 


höfn við Royal Academy of Beaux 
Arts, og útskrifaðist með heiðri. Voru 
myndir hennar þá sýndar víða og 
henni fengin í hendur ýms verkefni 
fyrir almennar stofnanir. Síðan fór 
hún til Parísar og Rómaborgar til þess 
að fullkomna sig í höggmyndagerð, og 
ferðaðist einnig til Tunis í Afríku. 1 
París hjó hún myndastyttuna “Móðir 
og barn”, sem ávann henni mikinn 
heiður og var sýnd í ‘Grand Palais’, og 
listakonunni veitt viðtaka sem meðlims 
þeirrar stofnunar. Mynd þessi stendur 



Nína Sæmundson við vinnu sína 


í listigarði í Reykjavík, og einnig 
keypti íslenzka stjórnin “Sofandi 
drengur”, en það var fyrsta mynct 
hennar gerð í fullri stærð. 

Eftir að til Ameríku kom hélt Nína 
Sæmundson nokkrar sýningar í New 
York, og hjó hún þar út brjóstlíkan af 
mörgum frægum mönnum og konum. 
Voru þar á meðal: Greta Nissen; rit- 
höfundurinn Fannie Hurst; leikonan 
Eva LeGallienne; og landkönnuðurinn 
Vilhjálmur Stefánsson. 

Ungfrú Sæmundson vann sigur úr 
býturn í samkeppni sem Waldorf Ast- 



NOKKRIR VESTUR-ISLENZKIR LISTAMENN 


95 


oria hótelið í New York efndi til, til 
þess að skera úr því, hver hæfastur 
myndi til að búa til vandasamt lista- 
verk við bygginguna. Hjó hún þá stand- 
mynd mikla sem stendur við útidyr hót- 
elsins og nefnist: “The Spirit of 
Achievement”. Er sú mynd fræg orðin 
og er notuð sem fangamark á skrif- 
pappír hótelsins og vörumerki á aug- 
lýsingaskrám þess. 

Nú í mörg ár hefir ungfrú Sæmund- 
son haft aðsetur sitt í Hollywood, Cali- 
fornia, og hefir hún þar nóg verkefni. 
Hún hefir höggvið þar brjóstlíkneski 
af kvikmynda “stjörnum”, og öðru 
frægu fólki og standmyndir fyrir listi- 
garða. Standmyndir hennar af Leifi 
Eiríkssyni, er Skandinavisk félagssam- 
tök í Los Angeles gáfu borgarstjórn- 
inni, stendur í Griffith Park. 

Nína Sæmundson heggur úr steini 
og marmara, sker úr tré og notar einn- 
ig leir og ‘terra cotta’. Nýverið hefir 
hún verið að gera tilraunir með leir- 
kerasmíði og hefir sett up leirbrennslu- 
ofn í vinnustofu sinni í Hollywood. 
Síðan hún kom til California hefir hún 
haldið margar sýningar á verkum sín- 
um, og þau er að finna á ýmsurn lista- 
söfnum. 

Magnús Á. Árnason er myndhöggv- 
ari, málari, ljóðskáld og tónskáld. 
Hann er fæddur 28. des. 1894 í Narfa- 
koti í Njarðvíkum, sonur Árna bónda 
og kennara, Pálssonar og konu hans 
Sigríðar Magnúsdóttur frá Miðkoti í 
Fljótshlíð. 

Árið 1912-13 stundaði hann nám við 
Den Tekniske Selskabs Skole í Kaup- 
mannahöfn en fór því næst til Ameríku 
og nam bæði málara- og höggmyndalist 
við California School of Fine Arts, í 
San Francisco í fjögur ár. Einnig stund- 
aði hann tónlistanám við Annilaga 


Musical College árin 1924-26. Málverk 
og höggmyndir Magnúsar hafa verið 
sýnd hjá California Art Association, 
East—West Gallery í San Francisco, og 
víðar á Kyrrahafsströndinni. 

Kvæði hafa birzt eftir Magnús í 
blöðum og tímaritum bæði á Islandi 
og hér vestra. Hann hefir þýtt kvæði 
úr ensku, þar á meðal.Ljóðfórnir (1919) 
og Farfugla (1922) eftir Inclverska 
skáldið Rabindranath Tagore. Tvö eða 
þrjú sönglagasöfn hafa komið út eftir 
hann: Our Songs, sex lög við ljóð eftir 
amerízku skáldkonuna Sara Bard Field; 
Steinsljóð, níu lög við ljóð eftir Stein 
Steinarr; og nokkur sönglög á lausum 
blöðum. 

Hann flutti aftur til Islands árið 1930 
og stunclar aðallega myndhögg, en mál- 
ar einnig landslagsmyndir. Hefir hann 
haldið 10—12 sýningar í Reykjavík og 
einnig nokkrar á Akureyri og víðar. 
Hann kvæntist enskri listakonu árið 
1937, og eiga þau heima á Lækjarbakka 
við Borgartún í Reykjavík. 

III 

Þeim fjölgar nú óðum sem fullnuma 
sig í dráttlist með það fyrir augum að 
stunda auglýsingateikningar eða kenn- 
arastöðu við háskóladeildir í verkleg- 
um listum (Architecture and Interior 
Design) eða æðri listum (Fine Arts). 

I þessum flokki er ung stúlka, Carol 
Feldsted að nafni sem nýlega hefir vak- 
ið sér athygli með margvíslegu starfi 
sínu á listasviðinu. Síðast liðin þrjú ár 
hefir hún verið dráttlistakennari við 
byggingarlistadeild (Faculty of Archi- 
tecture and Interior Design) Manitoba 
háskólans og er nýkomin út eftir hana 
bók sem fjallar aðallega um grund- 
vallarreglur dráttlistarinnar. Er bókin 
bein afleiðing af starfi hennar við há- 



96 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


skólann, sem hún sjálf varð að skipu- 
leggja að mestu, og semja lexíur fyrir 
nemendur sína, þar sem engin full- 
nægjandi kenslubók í þeim efnum var 
við hendina. 

Bókin heitir “Design Fundamentals”, 
og hefir hlotið góða dórna sérfræðinga 
sem hæfileg kennslubók í þeirri grein. 

Þá hefir Miss Feldsted einnig hlotið 
lof listamanna fyrir eirtöflur tvær — 
(bronze relief), er steyptar voru fyrir 
bókahlöðu sem nýverið var byggð við 
Swift Current (Sask.) Collegiate. Mynd- 
in sem nefnist, “Pioneer Mother”, er 
táknræn og gefur í skyn umhverfi og 
baráttu frumherjamæðranna í sléttu- 
fylkjunum. Verður hún hengd í bóka- 
salinn, en hin taflan sem er brjóstmynd 
af Charles Thoresen, manninum sem 
gaf féð til byggingarinnar mun sett til 
sýnis á útivegg bóhlöðunnar. 

Carol Feldsted er fædd og uppalin 
í Winnipeg, dóttir Eggerts Feldsted 
og konu hans Jónínu (Thomas). Egg- 
ert er sonur Sturlaugs og Soffíu Fjeld- 
sted frá Hvítárvöllum, og er kunnur í 
Winnipeg fyrir listfengi og smekkvísi 
í skrautmunagerð. Lærði hann gull- 
smíði fyrst hjá Guðjóni Thomas og síð- 
an í Montreal (Can.) og á Englandi. 
Einnig sótti hann tveggja mánaða nám- 
skeið við hið fræga Louvre í París og 
ferðaðist til Þýzkalands og Rómaborg- 
ar til þess að kynnast skrautmuna- 
munstrum. Sýnishorn af gullsmíðum 
hans voru birt í grein um málmiðnað 
(Metal Crafts in Canada) í Canadian 
Geographical Journal í maí 1944. Jón- 
ína, móðir Carol lærði málaralist um 
skeið við St. Mary’s Academy í Win- 
nipeg og hefir málað vatnslitamyndir 
og afar fíngerð munstur á postulíns- 
muni. 

Carol á því ekki langt að sækja list- 


ræni sína og á unga aldri fór hún að 
teikna og móta prýðilega gerðar mynd- 
ir úr leir (plasticene). Eftir að útskrif- 
ast við Manitoba háskólann stundaði 
hún nám við Art Institute of Chicago 
þar sem hún vann tvisvar námsverð- 
laun, og er útskrifuð þaðan sem 
Bachelor of Fine Arts og Bachelor of 
Art Education (1942). Því næst fór hún 
á New York háskóla og Columbia, og 
hlaut Meistargráðu í fögrum listum. 
Þar hjó hún út stúlkuhöfuð úr marm- 
ara, en aðeins tveir af nemendunum 
völdu sér svo erfitt viðfangsefni. 

Samtímis náminu iðkaði hún list 
sína á ýmsum sviðum. Meðan hún var 
í Chicago kenndi hún dráttlist við mið- 
skóla þar og teiknaði fyrir ‘World En- 
cyclopedia’, en í New York teiknaði 
hún munstur fyrir skrautmunafyrir- 
tæki. Áður en hún tók við stöðu sinni 
við Manitoba háskólann kenndi hún 
fagrar listir við Yorkton College Insti- 
tute í Saskatchewan. Árið 1949 kenndi 
hún dráttlist við sumarnámskeið er 
menntamálaráð Manitoba efndi til á 
Gimli. Notaði hún þá frístundir sínar 
til þess að rnála margar vatnslitamynd- 
ir af þessum sögustað Vestur-lslend- 
inga. 

Carol hefir sýnt frábæra atorku og 
elju í starfi sínu og enn heldur hún 
áfram að læra. Nú hefir hún fengið 
eins árs burtfararleyfi frá Manitoba 
háskólanum og stundar framhaldsnám 
við háskólann í Berkeley í Californíu. 

Önnur kona af íslenzkum ættum 
kennir dráttlist við miðskóla í Rock- 
ville Centre, Long Island, N. Y. Er hún 
Anna Johnson, systir myndhöggvarans 
sem að fyrr er getið. Útskrifaðist hún 
við Columbia háskóla sem Bachelor of 




NOKKRIR VESTUR-ÍSLENZKIR LISTAMENN 


97 


Fine Arts og síðar sem Master of Fine 
Arts. 

Einnig stundaði hún framhaldsnám 
við Cranbrook Academy of Fine Arts og 
var þá Jón Magnús Jónsson, bróðir 
hennar, kennari hennar í höggmynda- 
list. 1 lok skólatímabilsins var haldin 
sýning á listaverkum nemendanna og 
var málverk eftir Önnu dæmt bezt 
þeirra allra. 

1 sumarfríum sínum hefir Anna sótt 
listanámskeið til þess að fullkomna 
sig í ýmsurn hliðum listarinnar. Eitt 
sumarið stundaði hún algerlega vatns- 
litmyndir, og því næst leirkerasmíði 
(ceramics). Hefir hún miklar mætur á 
þeirri grein listarinnar og hefir aðgang 
að brennsluofni í vinnustofu vinkonu 
sinnar. 

Fyrir tveim árum fór hún til Guat-a- 
mala, Central America, og var þar í 
sex vikur við að mála og kynna sér mál- 
aralist. Myndir hennar hafa verið 
sýndar hjá Nassau Art League. 

Með þeinr sem verið hafa kennarar í 
fögrum listurn ber einnig að telja 
Helen Swinburne Lloyd. Hún er dóttir 
tónskáldsins Sveinbjörns Sveinbjörns- 
sonar og konu hans Eleanor (Christie) 
og er fædcl í Edinborg á Skotlandi 3. 
desember 1892. 

Helen útskrifaðist frá “Edinburgh 
College of Art” í fögrum listum og tók 
kennarapróf 1915. Einnig stundaði 
hún framhaldsnám við sömu stofnun 
og kendi síðan dráttlist í skólum á 
Skotlandi og í Winnipeg eftir að hún 
kom til þessa lands 1919. 

Árið 1921 gekk hún að eiga Ralph 
E. A. Lloyd, liðsforingja sem þá var ný- 
lega kominn heim úr fyrstu heimsstyrj- 
öldinni. Stunduðu þau hjón búskap 
nálægt Calgary (í Midnapore, Alberta) 


þar til maður henar lézt, 1943. Þrjú 
uppkominn börn, öll gift, á hún: eina 
dóttur og tvo syni sem voru í canadiska 
hernum í síðasta stríði. 

Helen hefir málað mikið af lands- 
lags- og mannamyndum með olíulitum 
og vatnslitum og er einnig útlærð i út- 
saumi, skrautritun og “Wood-block 
printing”. Myndir hennar hafa verið 
sýndar hjá “Society of Scottish Artists 
í Edinborg og víðar, og hafa margar 
þeirra verið seldar á uppboðum sem 
haldin eru í sambandi við þessar sýn- 
ingar. Fyrir nokkrum árum vann hún 
fyrstu verðlaun við ‘Calgary Stampede’ 
sýningu fyrir mynd sína: “Larch and 
Beetles”, (wood-block printing). 

Efni í myndir sínar sækir hún, oft 
í barna æfintýrasögur, eins og t. d. 
“Hans Anderson’s Fairy Tales”, og eru 
þær myndir sérkennilegar að mörgu 
leyti, fíngerðar í dráttum, og hafa 
yndislegan æfintýrablæ. Frá barnæsku 
hefir hún haft áhuga fyrir þesskonar 
efni, og byrjaði sjálf að skrifa barna- 
sögur er hún var aðeins sjö ára. Þess- 
ar sögur á hún enn og eru þær mynd- 
skreyttar af Þórði, bróður hennar, sem 
er einnig mjög listfengur og hefir mál- 
að töluvert þó hann ekki hafi lært mál- 
arlist. Hann er og píanisti og tónskáld, 
en er útskrifaður sem læknir frá Edin- 
borg háskóla. Hann hefir átt við mikla 
vanheilsu að stríða síðan hann kom 
heim úr fyrri heimsstyrjöldinni. 

Á búskaparárum sínum höfðu þau 
Lloyd hjónin marga erfiðleika við að 
etja, ekki sízt á krepputímunum, og 
hefir Helen eflaust haft lítinn tíma eða 
næði til jiess að sinna hugðarefnum 
sínum, en fjölhæfni hennar og gáfur 
gerðu þó vart við sig á ýmsum sviðum. 
Hún er skáldmælt vel og ljóð eftir hana 
hafa birst í ýmsum blöðum og tímarit- 



98 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


um, þar á meðal “The Calgary Her- 
ald”, “The Farm and Ranch Review”, 
“The Icelandic Canadian”, og í “Lög- 
bergi”. Fimm Ijóð hennar voru prent- 
uð í “The Alberta Poetry Year Book”, 
og höfðu þrjú þeirra hlotið viðurkenn- 
ingu (honorable mention) í samkeppn- 
urn er “Canadian Authors’ Association” 
heldur árlega. Hún yrkir undir nafn- 
inu —Helen Swinburne. 

Helen hefir samið ljóðasafn fyrir 
börn og sömuleiðis er hún nú að safna 
efni í æfintýra sögur handa börnum. 
Hefir hún í huga að teikna myndir fyr- 
ir þessar bækur og láta gefa þær út. 

Til Calgary flutti hún árið 1948 með 
rnóður sinni sem dvalið hafði hjá þeim 
hjónum síðan Sveinbjörn, faðir henn- 
ar dó, 1927. Einnig eru til heimilis hjá 
henni bróðir hennar, Þórður og sonar- 
dóttir hennar. 

Meðal vestur-íslenzkra listamanna er 
Charles Thorson einstæður. Lagði 
hann fyrir sig auglýsingadráttlist og 
skopmynda teikningar, (cartoons). En 
það var starf hans fyrir kvikmyndafé- 
lögin í Hollywood sem sýndi bezt hina 
frjóu sköpunargáfu hans og gerði hann 
frægan. 

Eftir að vinna allmörg ár við aug- 
lýsingateikningar í Winnipeg lagði 
hann leið sína til Hollywood árið 1934. 
Æfintýrakvikmyndir fyrir börn, sem 
kallaðar eru “animated cartoons”, voru 
þá að byrja að koma fyrir almennings- 
sjónir. Varð nú Thorson starfsmaður 
hjá Walt Disney, sem var aðal hvata- 
maður þessarar nýju kvikmyndagerðar, 
og var sem starfið hefði verið skapað 
fyrir Thorson eða hann fyrir starfið. 
1 hugmyndaheimi hans skópust nú 
nýjjar myndir og teiknaði hann þær af 
mikilli snilld. Hefir hann upphugsað 


og teiknað myndir af þessu tagi fyrir 
meira en hundrað kvikmyndir. Eru 
Jaar á meðal fjöldi af Joeim myndurn 
sem mest og best hafa skemt fullorðn- 
um jafnt sem börnum, um margra áræ 
skeið eins og t. d. hinn kúnstugi og úr- 
ræðasnjalli héri, “Bugs Bunny“ sem all- 
ir þekkja. 

Einnig teiknaði Thorson fyrir kvik- 
myndafélög í Culver City; Miami, 
Florida, og New York. 

Eftir þrettán ára dvöl í Hollywood 
kom hann aftur til Winnipeg. Þá um 
haustið 1947 kom út eftir hann afar 
skrautleg barnabók. Var það saga af 
litlum Indíána dreng sem hann nefncli 
“Keeko”, og vinum hans og óvinum í 
clýraríkinu. Samdi Thorson söguna og 
teiknaði af mikilli list þann fjölda 
mynda sem henni fylgja á hverri síðu 
bókarinnar. Er hún prentuð á vandað- 
an, gljápappír og flestar eru myndirn- 
ar prentaðar í litum, (chromolitho- 
graphs). Sala á bókinni náði hámarki 
bæði í Canada og Bandaríkjunum og 
voru 60,000 eintök seld fyrsta árið, og 
fyrir hana var Thorson gerður heiðurs- 
meðlimur í "The Mark Twain Fellow- 
ship”. Er sú sæmd veitt aðeins Jieim, 
sem unnið hafa fágætt afrek á ein- 
hverju sviði menningarinnar. 

Charles Thorson er fæddur á Gimli, 
árið 1890. Er hann sonur Stefáns Thor- 
son og konu hans Sigríðar Þórarins- 
dóttur. Foreldrar Stefáns voru Þórður 
og Sigríður Jónsd., hjón í Ásakoti í 
Biskupstungum. Síðast liðið ár hefir 
Charles verið í Winnipeg að vinna að 
því að semja fleiri barnabækur. Verður 
sú næsta í röðinni sagan um “Oogie”, 
litla Eskimóann, og svo mun koma 
Zulu-drengurinn “Zookie”. 

Þó að maðurinn sé gæddur frum- 
skapandi frjóviði í landnámi andans 



NOKKRIR VESTUR-ÍSLENZKIR LISTAMENN 


99 


getur það eitt ekki gert hann ‘meistara’ 
í sinni list. Sögur hinna heimsfrægu 
snillinga bera vitni um það, að þeir 
eiga frægð sína mest að þakka stöðugri 
iðjusemi og ótrauðri starfsemi. Michael 
Angelo sagði, að alt sem maðurinn gæti 
hugsað sér gæti hann smíðað úr mar- 
mara, ef höndin væri vanin á að hlýða 
huganum. 

Charles Thorson er áreiðanlega 
“perfectionisti” hvað starfi sínu við- 
víkur, og það er hin stöðuga æfing og 
óþreytandi kostgæfni hans, sem hefir 
gert hann að afburða snillingi í sinni 
sérstæðu listagrein, því ‘hönd hans var 
vanin á að hlýða huganum’. 

1 Winnipeg er nú sem stendur að 
minnsta kosti tveir aðrir Islendingar 
sem hafa unnið við auglýsingateikn- 
ingar. Eru það Gissur Eliasson og 
Helga Miller. Þau eru bæði fædd í 
Winnipeg og útskrifuð við Winnipeg 
School of Arts eftir þriggja ára nám 
þar (Diploma Course). 

Gissur er fæddur 13. október, 1912. 
Foreldrar hans eru Elias Eliasson ætt- 
aður úr Vestur Skaptafellssýslu, og 
kona hans Guðbjörg Sæmundsdóttir, 
komin af Isafirði. Þau hjón komu frá 
Islandi árið 1910. Gissur fluttist ungur 
með foreldrum sínum til Árborg, 
Manitoba og þar gekk hann á barna 
og miðskóla. Hneigðist hugur hans 
mjög að listrænum efnum og hafði 
hann teiknað og málað rnyndir heima. 
tilsagnarlaust. Þá er hann var við nám 
í Jóns Bjarnasonarskóla í Winnipeg 
sýndi hann Charles Thorson nokkrar 
af myndum sínum, og varð það til þess, 
að Thorson bauðst til þess að veita 
honum tilsögn í dráttlist, í vinnustofu 
sinni. Eftir eins árs nám hjá Thorson 
hóf Gissur nám sitt við Winnipeg 


School of Art. Síðan hann útskrifaðist, 
árið 1937, hefir hann verið skráhaldari 
og kennari við þá stofnun. Síðast liðið 
haust var listaskóli þessi sameinaður 
háskólanum og verður framvegis starf- 
ræktur undir nafninu: ‘Universtiy of 
Manitoba School of Art’, Gissur heldur 
áfram sama starfi við þessa nýju deild 
háskólans, og kennir hann stafagerð, 
(Lettering) og ‘Applied Design’. Hefir 
hann lagt sérstaka stund á þessa grein 
dráttlistarinnar, og fengið feikna mikla 
æfingu í þeim störfum, því frá byrjun 
kennararstarfsins hefir hann verið 
mjög eftirsóttur af félögum og einstakl- 
ingum til þess að búa til skrautrituð 
skjöl og skírteini, einnig smá auglýs- 
ingaspjöld, munstur fyrir bókakápur og 
ýmislegt fleira af því tagi. Við þess kon- 
ar starf þarf einstaka nákvæmni og 
mikla æfingu, og er Gissur nú orðinn 
snillingur við þessa vinnu. Utan skóla 
starfsins hefir hann því mikið að gera, 
og einnig kennir hann á skólanum tvö 
kvöld í viku. 

Frístundir hans eru því fáar, en samt 
sem áður hefir liann málað þó nokkuð 
af myndum sem eru álitnar ágætar. 1 
Árbotg, um það leyti sem hann var að 
byrja listaferil sinn málaði hann leik- 
sviðstjöld fyrir “Æfintýri á Gönguför”, 
og báru þau glöggan vott um listræni 
hans og smekkvísi. Hann lék og einnig 
í þeim leik og öðrum leikjum áður en 
hann fór alfarinn frá Árborg, og var 
góður leikari. 

Gissur er kvæntur Elvíru Benjamins 
son, dóttur Skúla Benjamínssonar í 
Winnipeg, og konu hans Setselju (ög- 
mundsonar). 

Helga Miller er dóttir séra Guð- 
mundar Árnasonar og konu hans Sig- 
ríðar Sæmundsen. Hún er fædd 16. des. 
1911, stundaði nám við Manitoba há- 



]00 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÆLAGS ÍSLENDINGA 


skólann og útskrifaðist þaðan sem 
Bachelor of Art. Eftir að hafa lokið 
námi við Winnipeg School of Art vann 
hún við auglýsinga teikningar fyrir 
ýms iðnaðar- og verzlunarfélög í Win- 
nipeg, þar til er hún giftist Thomas 
Miller árið 1943. 

Þau hjón eiga fjóra unga syni, en 
Helga gefur sér samt sem áður stund 
og stund til þess að sinna málaralist- 
inni. Hún tilheyrir “The Winnipeg 
Sketch Club” og mætast meðlimir þess 
félags vikulega til þess að mála 
persónumyndir eftir fyrirmynd (model) 
sem fengin er til þess að sitja fyrir. Á 
Helga mikið af þesskonar myndum, 
sem eru einkar fallegar, þó auðvitað 
séu þær teiknaðar og málaðar í mesta 
flýti á einni kveldstund. 

Helga hefir málað margar fallegar 
landslagsmyndir, og mynd hennar af 
Knox kirkjunni í Winnipeg, teiknuð að 
haustlagi og máluð með vatnslitum, 
hefir frábæra lita- og línufegurð, sem 
gefur henni sérstaklega aðlaðandi blæ. 

Myndir Helgu hafa verið sýndar í 
Winnipeg Art Gallery og á hinum ár- 
legu sýningum ‘Manitoba Society of 
Artists’, og hafa einnig verið valdar 
fyrir umferðasýningar sem sendar eru 
til ýmsra barnaskóla í fylkinu. 

Sigríður, móðir Helgu lærði einnig 
málaralist, þá er hún var eitt ár á 
Englandi, hjá Eiríki Magnússyni í 
Canibridge og konu hans, sem var föð- 
ursystir hennar. Séra Guðmundur var 
þá við nám í Þýzkalandi og er hann 
kom til Englands, sumarið 1909 giftust 
Jiau og fluttu svo aftur til Winnipeg. 
Sigriður kenndi mörgum unglingum 
að mála bæði í Winnipeg og í Lundar 
og Oak Point byggðunum þar sem séra 
Guðmundur var þjónandi sem prestur. 
Einnig hefir hún málað töluvert af 


landslagsmyndum bæði með olíulitum 
og vatnslitum og eru þær gerðar í þeim 
stíl sem tíðkaðist í Englandi snemma á 
þessari öld, þá er hún var við nám. 

IV 

Sem listamenn skipa Friðrik Swan- 
son, Árni Sigurdsson og Snæbjörn Pols- 
son sérstakan sess í hugum vestur- ís- 
lendinga, því þeir hafa málað svo að 
segja öll tjöld sem notuð hafa verið við 
íslenzkar leiksýningar í Winnipeg og 
nýlendunum í Manitoba, Saskatch- 
ewan og Norður Dakota. Þeir höfðu 
allir mikinn áhuga fyrir leiklist, og 
voru góðir leikarar. Var þeim því eðli- 
legt að lána leiklistinni starfskrafta 
sína, listfengi og góðar gáfur. 

Friðrik Swanson (Sveinsson) var 
fæddur 4. nóvember 1864, að Möðru- 
völlum í Hörgárdal. Foreldrar hans 
voru þau Sveinn Þórarinsson, amts- 
skrifari og umboðsmaður, og kona hans 
Sigríður Jónsdóttir frá Vogum við Mý- 
vatn. Bróðir Friðriks var séra Jón 
Sveinsson ('Nonni’), kaþólskur prest- 
ur, og kunnur rithöfundur. 

Friðrik ólst upp hjá frænda sínum 
Ólafi Ólafssyni frá Espihóli í Eyjafirði 
og Ólöfu Jónsdóttur frá Lóni í Keldu- 
hverfi. Með þeim kom hann til Ame- 
ríku 1873, fyrst til Milwaukie, en síð- 
an til Nýja Islands (1875) og Norður 
Dakota (1879), og Jiaðan kom hann til 
Winnipeg þar sem hann dvaldi þar til 
er hann andaðist 25. maí 1942. Hann 
var kvæntur Sigríði, dóttur Jóns Lax- 
dals frá Akureyri. 

Friðrik var framúrskarandi athafna- 
maður og félagslyndur mjög. Lagði 
hann óspart fram krafta sína til stuðn- 
ings góðum málefnum, og við skemt- 
anir var hann ‘hrókur alls fagnaðar’. 

Hann var lyfjafræðingur en hætti 



NOKKRIR VESTUR-ÍSLENZKIR LISTAMENN 


101 


því starfi, því hugur hans hneigðist 
mjög í aðra átt. Lærði hann þá lista- 
málningu og upp frá því vann hann við 
auglýsingateikningar (sign painting). 
Teiknaði hann einnig og málaði alls 
konar myndir, ýmist af mönnum, bæj- 
um eða landslagi. Á mörgum heimil- 
um í Winnipeg skreytti hann stofu- 
veggi með málverkum (murals). En að- 
allega er hann kunnur fyrir þau ágætu 
leiksviðstjöld er hann hefir málað. 
Hann taldi ekki eftir sér að vaka langt 
fram eftir nóttu, oft að loknum æfing- 
um, við að mála tjöldin, og er það ó- 
metanlegt starf í þágu leiklistarinnar. 
Að öllum líkindum hefir hann málað 
lang-flest af leiktjöldum vestur-íslend- 
inga í Winnipeg og mega sum þeirra 
teljast veruleg listaverk, eins og t. d. 
“Álfheimar”, í "Nýársnóttinni”. 

Málverk eftir Árna Sigurðsson var 
sýnt á “Art Gallery” í Winnipeg í marz, 
1948, á hinni árlegu sýningu sem hald- 
in er af “Manitoba Society of Artists”. 
Við þessi tækifæri eru sýningargestir, 
sem koma í hundraðatali til þess að 
skoða listaverkin, beðnir að greiða at- 
kvæði um það hvert málverk þeim 
finnist vera bezt. 1 þetta sinn varð 
mynd Árna fyrir valinu og var hún 
dæmd bezt af þeim níutíu og fimm 
málverkum sem sýnd voru. 

Má þetta teljast mikill sigur fyrir 
mann sem að mestu er sjálfmentaður í 
málaralistinni, og sannast það á Árna 
að “sigursæll er góður vilji”, því með- 
fæddar gáfur sínar hefir hann notað 
sér og öðrum til gagns og gleði. 

Árni er fæddur 12. nóvember 1884, 
á Hálsi í Svarfaðardal. Foreldrar hans 
voru Sigurður Sigurðsson, orðlagður 
sjómaður við Eyjafjörð og Ásta Ant- 
onsdóttir frá Arnarnesi, Sigurðssonar, 


Benediktssonar. Hann ólst upp hjá 
Antoni, afa sínum, í Arnarnesi og bar 
snemrna á því að hann var hagur til 
handa og gáfaður til bóknáms. Tré- 
smíði lærði hann hjá þeim félögum 
Jónasi Gunnarssyni og Sigtryggi Jóh- 
annessyni, á Akureyri og mun hafa 
fengið sveinsbréf 1905 eða 6. 

Að loknu iðnnámi sigldi hann til 
Kaupmannahafnar og Bergen og dvaldi 
þar í eitt eða tvö ár við framhaldsnám 
í fagteikningu, en ekki hafði hann 
tækifæri til þess að afla sér tilsagnar í 
málaralist þótt hann hefði mikla löng- 
un til þess. 

Sumarið 1910 flutti hann með konu 
sinni, Hallfríði Stefaníu Stefánsdóttur, 
til Winnipeg og gerðist skjótt dugandi 
meðlimur í ýmsum samtökum Islend- 
inga þar, sérstaklega þeim sem rækt 
lögðu við íslenzka leiklist. Á því sviði 
komu hæfileikar hans og listfengi að 
góðum notum. Var það mikið fyrir 
dugnað hans og áhuga að Goodtempl- 
arar og Ungmennafélag únítara héldu 
uppi leiksýningum á árunum 1911-18. 

Þegar íslenzki klúbburinn ”Helgi 
Magri” réðist í það að fá Guðrúnu 
Indriðadóttur frá Reykjavík, 1912, til 
þess að leika Höllu í “Fjalla-Eyvindi”, 
og stjórna æfingum, þá lék Árni Ey- 
vind af mikilli snild. Auk þess hafði 
hann umsjón með öllum leiksviðsbún- 
aði og var það vandasamt verk sem 
hann leysti af hendi af mestu prýði. 

Vorið 1922 flutti Árni til Wynyard 
og gerðist þá strax forvígismaður að 
íslenzkum leiksýningum þar. Stjórnaði 
hann þar sýningum á “Óskastundinni”, 
sem varð víðförlasti leikur Islendinga 
vestan hafs, og var hann sýndur í flest- 
öllum byggðum þeirra í Manitoba og 
Saskatchewan. 

Eftir að hann missti konu sína, árið 



102 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


1937 flutti Árni aftur til Winnipeg, 
varð þá stoð og stytta Leikfélags Sam- 
bandssafnaðar. Æfði hann leiki á 
hverju ári, þar til hann flutti til Seven 
Sisters Falls sem er um sjötíu mílur 
norðaustur fra Winnipeg. Fyrir þessa 
leiki flesta málaði hann tjöldin, og 
einnig lék hann sjálfur. 

Sumarið og haustið 1946 safnaði 
hann gögnum urn leiksýningar meðal 
vestur-lslendinga frá fyrstu tíð og 
samdi um það mál allítarlega ritgerð 
sem birtist í “Tímaritinu”, XXVIII 
árg. Síðast liðið ár sæmdi fsland hann 
Riddarakrossi Fálkaorðunnar fyrir 
starf hans í þágu leiklistarinnar vestan 
hafs. 

Myndir sínar málar Árni í kyrþey 
og lætur lítið yfir þeim, en vinir hans 
og kunningjar segja að þær séu bæði 
margar og góðar. Nýlega lauk hann við 
málverk í olíulitum sem sýnir land- 
töku íslendinga við Viðitangann fyrir 
sunnan Gimli, 1875. í myndinni er 
sem hin ískyggilegu ský sem grúfa sig 
yfir kaldranalegan kolgráan vatnsflöt- 
inn og visnuð strá á ströndinni, sé for- 
boði þeirra þungu þrauta er biðu 
frumbyggjanna. 

Á hinum allra fyrstu árum íslend- 
inga í Winnipeg var svo sem ekki við 
það komandi að fátækur drengur færi 
að læra málaralist. Enda hefir þá að 
öllum líkindum enginn kennari í þeirri 
grein verið í borginni. Þó varð listiðk- 
un Snæbjörns Polssonar að mörgu leyti 
merkileg og sérstæð í sögu vestur ís- 
lenzkra listamanna. Einnig er nokkur 
æfintýrablær yfir lífi hans og starfi, 
því hann hefir verið á stöðugu ferða- 
lagi um alla vesturströnd Bandaríkj- 
anna og víðar, og málað leiksviðstjöld 
og auglýsingar (Pictorial and Scenic 


Signs), í öllum helztu borgunum á því 
svæði. 

Snæbjörn Polson (Pálsson) er fædd- 
ur á Austurgörðum í Kelduhverfi, í 
Þingeyjarsýslu, árið 1872. Faðir hans 
var Gunnar Pálsson, sonur Páls Jóns- 
sonar hreppstjóra í Viðvík í Skagafirði; 
en móðir hans Jóhanna dóttir séra 
Ingjaldar Reykjalíns. Kom hann með 
foreldrum sínum til Canada 1879, fyrst 
til Gimli og skömmu síðar til Winni- 
peg. 

Á unga aldri fór Snæbjörn að teikna 
og mála munstur á dúka og sessuver, 
alveg tilsagnarlaust. Var hann ráðinn 
i vinnu hjá skósmiði og átti nú að bæta 
skó. En þetta þoldi hann illa og útveg- 
aði sér því sjálfur vinnu sem umboðs- 
sali fyrir “Singer” saumavélafélagið, 
hefir víst hugsað að ferðalagið myndi 
vikka sjóndeildarhring sinn. Og sú von 
brást honum ekki! Var hann þá ungl- 
ingur á tvítugs aldri. 

Heimsótti hann nú fjölda af heimil- 
um í Winnipeg og nærliggjandi sveit- 
um og útbreiddi sölu á saumavélum. 
Sýndi hann þá húsfreyjum hvernig 
sauma mætti rósir og ýmisskonar út- 
flúr með vélinni, og gaf þeim auk þess 
ofurlitla tilsögn í að teikna munstrin. 
Það er því ekki ólíklegt að honum hafi 
gengið vel að selja vöru sína. 

Ferðaðist hann þá vestur á bóginn 
og seldi saumavélar alla leið til Van- 
couver. Datt honum þá í hug að 
skreppa suður til Seattle og Portland 
(Oregon) og varð sú ákvörðun til þess 
að koma honum á rétta hillu á iðnaðar- 
sviðinu. 1 Portland kyntist hann Ernest 
Muller, listmálara af þýzkum ættum, 
sem starfrækti leiksviðsmálaralist. Átti 
Muller þá hina allra stærstu “Theatre 
Scene Studio”, sem til var á ströndinni 
að undanskildri San Franciscoborg. í 



NOKKRIR VESTUR-ÍSLENZKIR LISTAMENN 


103 


félagi með honum voru margir lista- 
menn og fékk Snæbjörn vinnu hjá 
þeim og lærði jafnframt af þeim að 
mála alls konar leiksviðstjöld. Málaði 
hann þá fyrir Metropolitan leikhúsið 
og Mascott ‘Vaudeville’ sýningar. Nóg 
var verkefni, því þess konar sýningar 
skipta um tjöld a. m. k. einu sinni í 
viku. 

Eftir sex ár við þennan starfa í 
Portland fór Snæbjörn að færa sig suð- 
ur með ströndinni, og endaði það 
ferðalag eftir langa hringferð, suður, 
austur, og svo norður aftur til Port- 
land. Vann hann stöðugt við að mála 
tjöld í mörgum stórborgum í Calif- 
orniu, Mexico, New Mexico, Arizona, 
Colorado, Utah, Wyoming, Idaho, 
Washington og Oregon. 

Vann hann nú fyrir annan ágætan 
listamann, J. Serngibell að nafni, sem 
hafði með höndum auglýsinga málverk 
(Commercial Art Displays). Máluðu 
þeir stórar auglýsingamyndir í ýmsum 
borgum suður með strönd. 1 San 
Francisco var Snæbjörn þegar jarð- 
skjáltinn mikli og eldur eyðilagði stór- 
an hluta af þeirri borg, árið 1906. 

Lagði hann þá aftur í austurátt og 
málaði í ýmsum borgum í miðfylkjun- 
um þar til hann kom til Park River, 
Norður Dakota, um 1908. 

“Eg auglýsti starf mitt”, segir Snæ- 
björn, “með því að hafa útisýningar á 
málverkum mínurn og flytja stutta fyr- 
irlestra um leið. Þyrptist þá fjöldi fólks 
í kring um mig, og grunar mig að oft 
muni einhver í hópnum hafa sagt, ‘Nei, 
sjáið þið Eksimóann sem er að mála’, 
því eg sagði ætíð til ætternis míns, tal- 
aði mikið um Island, og sýndi málverk 
mín af Gullfossi, Geysi og Víkinga- 
skipum.” 

Er Snæbjörn var að mála tjöld fyrir 


operahúsið í Park River, komu nokkr- 
ir Islendingar að heilsa upp á hann. 
Voru það Eggert Erlendson, ritstjóri í 
Park River, Dr. Morits Halldórsson, 
séra Friðrik Bergman og séra N. S. 
Thorlaksson. Höfðu þeir allir fyllst 
undrun er þeir heyrðu um Islending- 
inn sem var að mála tjöld við operu- 
húsið. Tók Dr. Halldórsson hann heirn 
með sér, ‘Og þar fékk eg íslenzkt kaffi’, 
segir Snæbjörn. 

Nokkru seinna fór Dr. Halldórsson 
með honum um íslenzku byggðirnar í 
N. D., og málaði Snæbjörn þar tjöld 
fyrir mörg samkomuhús og lék einnig í 
íslenzkum sjónleikjum. Að Garðar út- 
vegaði Ármann Halldórsson Snæbirni 
stofu þar sem hann sýndi nokkrum 
unglingum undirstöðuatriðin í málara- 
list og var Emile Walters einn á meðal 
þeirra. 

Snæbjörn hefir málað fortjöld og 
önnur leiksviðstjöld fyrir um tuttugu 
samkomuhús i Nýja Islandi og íslenzku 
byggðunum í Saskatchewan og Norður 
Dakota. Einnig skreytti hann stofu- 
veggi með málverkum (murals) bæði 
í prívat húsum og matsöluhúsum í 
Winnipeg og Gimli, t. d. Wevil Cafe 
í Winnipeg og Falcon Cafe í Girnli. t 
Mexico málaði hann rnikið af þesskon- 
ar myndum fyrir matsöluhús og hótel. 

í Winnipeg vann Snæbjörn fyrir 
‘Boris Outdoor Display Advertizing 
Co. , (1919) sem var stærsta auglýsinga- 
fyrirtæki í borginni. “Fred Swanson og 
eg unnum oft hjá sömu félögum í Win- 
nipeg”, segir Snæbjörn “til dæmis hjá 
Martel Stuart og Syme Sign Co., við 
vorum góðir kunningjar og gerðum 
okkur oft gaman að því, að þegar 
hann, sem var nýguðfræðingur og únít- 
ari, var að mála lútersku kirkjuna, þá 
var eg, harð-lúterskur, upp á gamla 



104 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


móðinn, að skreyta únítara kirkjuna á 
Sherbrook stræti. Starf okkar var einn- 
ig nokkuð ólíkt þar eð Frecl teiknaði 
‘practical signs’, en eg vann rneira á 
því sviði að mála ‘ornamental signs”. 

Snæbjörn giftist árið 1914 Guðrúnu, 
dóttur Daniels Sigurðssonar, pósts, sem 
þá var nýlega kornin frá íslandi. Árið 
1926 fór hann frá Winnipeg í annað 
sinn, og kona hans með honum. Var 
hann nú lengi á leiðinni suður og mál- 
aði í ýmsunr borgurn. “Stærstu auglýs- 
ingamálverk mín voru gerð í Santa Fé, 
er við vorum á leiðinni til San Diego 
þar sem Mrs. Curry systir Guðrúnar 
átti heima”, segir Snæbjörn. “Þaðan 
fórum við alfarin til Vancouver, 1931.” 

Nú eru flest öll leikhús orðin að 
kvikmyndahúsum svo ekki er mikið 
gert af því að mála leiksviðstjökl. En 
Snaebjörn liefir nóg að gera. Hann 
hefir skreytt samkomuhús í Vancouver 
og mörg hótel, þar á meðal Patricia 
hótelið. Á stofuveggi þess málaði hann 
margar islenzkar landslagsmyndir. Sum- 
ar af þeim myndum eru tólf fet á lengd 
og átta fet á hæð. 

Fyrir ungmennafélag í Vancouver 
(Icel. Luther League) málaði hann ný- 
lega tíu myndir af íslenzku landslagi, 
sem félagið hefir gefið gamalmenna 
heimilinu “Höfn”. 

Óefað er Snæbjörn eini Vestur-Is- 
lendingurinn sem hefir haft það fyrir 
ativnnu að mála leiksviðstjöld. 

V. 

Fjöldi Vestur-lslendinga hefir iðkað 
fagrar listir í tómstundum sínum. Af 
þeim var óefað Dr. Ágúst Blöndal mik- 
ilvirkastur. Eftir hann munu liggja 
meira en hundrað myndir fyrir utan 
fjölda af allskonar teikningum. Mál- 
verk hans prýða stofuveggi á heimilum 


kunningja hans og ættmenna í Winni- 
peg og víðar. 

Dr. Blöndal var óvenjulega fjölhæfur 
og listfengur. Frá bernsku hafði hann 
yndi af því að teikna og mála myndir. 
Ekki veittist honum tími né tækifæri 
til þess að fara í listaskóla og var hann 
því að öllu leyti sjálfmentaður á því 
sviði. Bera þó myndir hans vott um 
ágæta tæknilega kunnáttu og eru mjög 
fullkomnar að formi, stíl og litavali. 
Virtist svo sem alt efni léki í höndum 
hans. Hann hefir málað landslags- 
rnyndir, og jurta- og blómamyndir með 
vatnslitum, olíulitum og duftlitum 
(pastels). Blekmyndir (India ink brush- 
work) gerði hann af snild og frábærlega 
góðar mannamyndir teiknaði hann með 
penna eða krít (charcoal). Skopmyndir 
hans (caricatures) voru annálaðar fyrir 
ágæti þeirra. 

Ágúst var fæddur 8. júlí 1889 í Edin- 
burg, N. D. Voru foreldrar hans 
Björn Blöndal frá Hvammi í Húna- 
vatnssýslu, og Björg Halldórsson, (syst- 
ir Magnúsar B. Halldórssonar læknis í 
Winnipeg). Foreldrar Bjargar voru 
Björn Halldórsson og kona hans Hólm- 
fríður sem bjuggu að Úlfsstöðum í 
Norður Múlasýslu. Frá Norður Dak- 
ota fluttu þau Björn og Björg til Port- 
land, Oregon, og síðar til Winnipeg, 
og þar ólst Ágúst upp. Hann tók lækn- 
ispróf við Manitoba háskólann 1913, 
og stundaði læknisstörf að Lundar í 
fimrn ár. Árið 1915 kvæntist hann 
Guðrúnu, dóttur Stefáns Pjeturssonar 
og Geirþrúðar Jónsdóttur, sem bjuggu 
í Argyle- (Man.) nýlendunni. Ágúst 
stundaði framhaldsnám í læknisfræði í 
London, Glasgow, Edinburg og París. 
Eftir það hafði hann læknisstörf með 
höndum í Winnipeg þar til er hann 




Málverk, (Pastels), eftir Dr. Ágúst Blöndal 


lézt 6. janúar 1948, þá aðeins fimmtíu 
og átta ára. 

Þrátt fyrir sí-vaxandi læknisstörf og 
einlæga ræktarsemi hans við málara- 
listina miðlaði Dr. Blöndal óspart 
kröftum sínum og hæfileikum samtíð 
sinni. Söngmaður var hann góður og 
var um eitt skeið forseti íslenzka söng- 
félagsins í Winnipeg (The Icelandic 
Choral Society). Hann var stofnandi oe 
fyrsti forseti listasambands er nefndist 
“The Winnipeg Folk Art Society”, og 
tók mikinn þátt í starfi Fyrsta Lút- 
erska safnaðarins. Ekki eru taldar all- 
ar þær stundir er hann eyddi til þess að 
útbúa skemtilegar og mjög óvenjuleg- 
ar sýningar fyrir skemtisamkomur ís- 
lenzkra félagssamtaka í Winnipeg. 
Frumlegar hugmyndir hans, listfengi 
og smekkvísi á því sviði auðguðu and- 


legt líf íslendinga hér og gerðu fjöl- 
breytilegra og svipmeira samkvæmis- 
lífið þeirra á meðal. 

Stéttarbræðrum sínum vann Blöndal 
ómetanlegt starf með því að teikna 
fyrir þá myndir til útskýringar fyrir- 
lestrum er þeir fluttu um læknisfræði, 
sem síðar voru prentaðir í læknisrit- 
um. Þetta var afar vandasamt verk og 
seinlegt, og kom þá að fullum notum 
lækniskunnátta hans, nákvæmni og 
vandvirkni. 

Ef til vill eru það beztu launin sem 
manninum getur hlotnast að hafa not- 
að hæfileika sína í ríkum mæli samtíð 
sinni til heilla! 

Það er mjög skemtilegt og lærdóms- 
ríkt að kynna sér starf íslenzku kon- 
unnar er margir kannast við undir 


NOKKRIR VESTUR-ISLENZKIR LISTAMENN 105 


106 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


nafninu “Ásta málari”. -Þetta viður- 
nefni fékk hún sökum þess að hún varð 
fyrsta íslenzka konan, og óefað fyrsti 
kvenmaður í heimi, til þess að full- 
komna sig í málaraiðn (húsamálningu). 
Tók hún sveinspróf í þeirri iðn í Kaup- 
mannhöfn vorið 1907 og fékk bronse- 
medalíu fyrir prófsmíð sína. Fékk hún 
þá leyfi til að ganga í teikniskóla, og 
var þá veittur ofurlítill hluti af iðnað- 
armannastyrknum, af því hún var 
fyrsta konan sem fékk aðgang að þess- 
konar skóla. 

Frú Ásta Árnadóttir Norman er systir 
listamannsins Magn. Á. Árnasonar, sem 
að frarnan er getið. Á meðal þeirra 
systkina eru auk Magnúsar, Ársæll 
Árnason, listabókbindari og bókaút- 
gefandi í Reykjavík, og Þórhallur Árn- 
ason, fyrsti “celloisti” Islands. Systurn- 
ar, sjö að tölu, eru einnig listfengar 
hver upp á sinn máta. 

Þetta var nú meira uppátækið af 
konu að fara að mála hús! En hana 
langaði til þess að hjálpa móður sinni 
til þess að ala upp og mennta yngri 
systkinin. Föður sinn missti hún á unga 
aldri og var hún næstelst systkinanna. 
Eftir að vinna í vist fyrir tíu krónum á 
ári, reyndi hún að fá vinnu við að mála 
hús því það starf var sæmilega vel 
borgað. Þetta var árið 1903. 

“Eg fór til Jóns Reykdal”, segir 
Ásta, “og bað hann að taka mig í vinnu. 
Hann tók því fjarri fyrst í stað, skildi 
ekki hvað eg, kvenmaðurinn, hefði 
með það að gera að læra að mála. Hann 
lét sig að lokum og eg var hjá honum 
í tæpt ár. Fyrsta húsið sem eg málaði 
var Ingólfshvoll.” 

í Kaupmannahöfn jafnframt nám- 
inu í teikniskólanum vann Ásta fyrir 
sér með því að mála hús en fór svo til 
Hamborgar í Þýzkalandi, “með tvær 


hendur tómar, og kunni ekki orð í 
þýzku”, segir hún. En hún fékk fljótt 
vinnu og lauk þar meistaraprófi 1910. 
Blöð og tímarit í ýmsum löndurn fluttu 
greinar um Ástu og starf hennar. 

Hún ferðaðist mikið um í Þýzka- 
landi, fór til Berlínar og Dresden og 
skoðaði listasöfn. Að því loknu fór hún 
til Reykjavíkur og starfaði þar í tíu ár. 
Oft hafði hún marga rnenn í vinnu og 
nokkra lærlinga, pilta og stúlkur. 

En útþráin bar hana ennþá lengra út 
í heiminn og skundaði hún nú til Vest- 
urheims. Ætlaði hún sér að vera aðeins 
eitt ár, en það fór á annan veg. Árið 
1920 giftist hún í Washingtonríki 
svissneskum manni, Jakob Thöni, en 
missti hann af slysi eftir þriggja ára 
sambúð. Flutti hún Jrá til Seattle og 
fór aftur að mála til Jress að vinna fyrir 
sér og ársgamalli dóttur. Síðar giftist 
hún Jóhanni Norman og eiga þau 
Jtrjú uppkomin börn. Heimili J^eirra 
er í Point Roberts, Washington. 

Ásta hefir gefið sig nokkuð að æðri 
málaralist. “Eg var nú komin yfir 
fimtugt”, segir hún, “Jregar eg gekk í 
listaskóla í Seattle, en hef síðan málað 
þó nokkuð af myndum bæði landslags- 
og andlitsmyndum. Þegar maður lærir 
handverk í Evrópu, þá verður maðtir 
jafnframt að læra að teikna, og eg 
gekk ætíð á kveldskóla þau ár sem eg 
vann í Evrópu, en mátti ekki hugsa til 
æðra listnáms í þá daga.” 

Árið 1946 heimsótti Ásta Island og 
tók nokkrar af myndum sínum með 
sér til þess að sýna heima. Síðan gekk 
hún aftur á listaskóla í Seattle, og 
hafði með höndum mörg af fögum 
skólans, svo sem vatnslitamyndir, olíu- 
málningu, og andlistmyndir (portraits) 
eftir lifandi fyrirmynd. 

“Og þar við situr sem stendur”, seg- 



NOKKRIR VESTUR-ÍSLENZKIR LISTAMENN 


107 


ir Ásta, “nú eru dæturnar giftar og son- 
urinn ungi farinn í herþjónustu. Og 
svo tek eg stærsta stökkið bráðum, hefi 
ákveðið að fara á University of Wash- 
ington listaskólann til þess að full- 
komna mig í andlitslist (portraiture). 
Sjálfsagt er eg að fullkomna mig fyrir 
hið æðra líf, því nú er eg orðin 67 ára. 

Hvað sem aldrinum viðvíkur geta 
þeir átt glaða daga sem svona eru ung- 
ir í anda og athafnasamir! 

1 Long Beach, California, er kona af 
íslenzkum ættum sem mikið og gott 
starf hefir unnið í sínu umhverfi í 
þágu listarinnar. Starf hennar er mest 
megnis fólgið í því að efla og styðja 
listiðkun og listasmekk meðal almenn- 
ings, en einnig hefir hún málað fjölda 
af myndum. 

Kona þessi er Ólöf Swanson. Foreldr- 
ar hennar komu frá Húnavatnssýslu 
til Norður Dakota sumarið 1894, og 
er Ólöf fædd í Pembina héraðinu, 24. 
september sama ár. Faðir hennar var 
Gunnar Júlíus Guðmundsson, en móð- 
ir hennar Ingibjörg Guðmundsdóttir. 
Anna ólafsdóttir, móðir Ingibjargar 
var föðursystir séra Kristins K. Ólafs- 
sonar. 

Eftir nokkur ár í Dakota fluttu þau 
Gunnar og Ingibjörg til Winnipeg, og 
þar giftist Ólöf árið 1915 Sumarliða 
Swanson (Sveinson) sem þá var nýlega 
kominn frá íslandi. Til San Francisco 
fluttu þau hjón, 1918, en hafa nú bú- 
ið í Long Beach í rúm tuttugu ár, þar 
sem Sumarliði er fasteignasali. 

Frá barnæsku hafði Ólöfu langað til 
að læra málaralist, en ekki var það fyr 
en börn þeirra, drengur og stúlka, voru 
uppkomin, að hún leitaði sér formlegr- 
ar menntunar í þeirri grein. Síðan 
hefir hún stundað nám hjá mörgum 


ágætis kennurum, og kynnt sér ýmsar 
hliðar á málaralistinni. Hún hefir lagt 
stund á landslagsmyndir, blómamyndir 
(still life), og þó einkum myndir sem 
sýna líf og hreyfingu (figures in move- 
ment). 

Myndir hennar hafa verið sýndar á 
mörgum sýningum meðal máNerka 
eftir “prófessional” listamenn, og hefir 
a. m. k. ein þeirra, (The Ballet Danc- 
ers) fengið viðurkenningu (honorable 
mention). Myndir hennar af því tagi 
eru olíumálverk en hún notar einnig 
vamsliti og duftliti. 

Ólöf Swanson er viðurkennd í Long 
Beach og víðar sem kvennskörungur á 
sviði almennra félagsmála, bæði á með- 
al hérlendra manna og Vestur-lslend- 
inga. Hafa þau hjón bæði lagt drjúgan 
og heillaríkan skerf til íslenzkra menn- 
ingarmála þar syðra. En einkum hefir 
hún öðlast hylli og aðdáun samborgara 
sinna fyrir starf sitt í þágu listarinnar. 

Árið 1942 var hún kosin forseti lista- 
mannafélagsins í Long Beach (The 
Long Beach Art Association), og er það 
mikið fyrir framtakssemi hennar og 
dugnað að starf félagsins hefir blómg- 
ast og vaxið á síðari árum. f nafni fé- 
lagsins stofnaði hún listanámskeið fyr- 
ir almenning og fékk kunna listamenn 
til að kenna þar; hún setti á stofn 
námssjóð til styrktar ungum og efni- 
legum listanemendum; og einnig efndi 
hún til árlegra sýninga á frægum lista- 
verkum sem send voru víðsvegar að 
í þeirn tilgangi; og sjálf var hún 
formaður þeirrar nefndar er sá um 
allan undirbúning þessu viðvíkjandi. 

Mrs. Swanson var beðin, árið 1946, 
að starfa sem ráðunautur (Art Adviser) 
í nefnd þeirri í Long Beach sem sá um 
tilbúning á skrúðvagni þeim er borgin 
sýndi í hinni árlegu skrúðgöngu, 



108 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÆLAGS ISLENDINGA 


“Tournament of Roses” í Pasadena. 1 
samkeppni þessari taka þátt svo hundr- 
uðum skiptir af skrautvögnum frá öll- 
um helztu borgum Suður-Californíu. 
Koma þar fram á sjónarsviðið hinar 
undraverðustu og æfintýralegustu sýn- 
ir, sem hver um sig er algerlega fóðruð 
að utan með lifandi blómum í öllum 
litum regmbogans. 1 þetta sinn hlaut 
Long Beach hæstu verðlaun sem veitt 
eru í þessari samkeppni, og það er ó 
neitanlega ánægjulegt að vita að þarna 
var Vestur-lslendingur að verki með 
beztu listamönnum borgarinnar. 

Ólöfu hefir hlotnast margvísleg við- 
urkenning fyrir starf sitt á listasviðinu 
og nýlega hefir henni verið veitt inn- 
ganga í félag í Beverley LIills er nefn- 
ist “The Musselwhite Foundation”, og 
samanstendur af listamönnum og vegg- 
skreyturum. Má kalla þetta mik- 
inn heiður því ekki hefir Ólöf útskrif- 
ast úr nokkrum listaskóla, en liefir 
engu að síður getið sér góðann orð- 
stýr við innanhússkreytingar (Interior 
Decorating). 

Þar sem starfskraftar hennar og 
dugnaður virðist vera óþrjótandi er 
ekki að furða þó oft sé leitað til Ólafar 
ef einhverju þarf að koma í fram- 
kvæmd, en hún harmar það að sívax- 
ancli félagsstörf gefa henni lítinn tíma 
afgangs til að sinna málaralistinni. 
Samt sem áður liggja eftir hana fjöldi 
af myndum sem hún á sjálf eða hefir 
gefið vinum og vandamönnum. 

Um aldamótin er ólíklegt að mikið 
hafi verið um listaverk eða listiðkun 
að ræða í Gimli nýlendunni til þess að 
uppörfa huga lítillar stúlku sem þá 
var þar í uppvexti. En samt sem áður 
hafði Kristín Valgarðsson alveg brenn- 
andi löngun til þess að nema eitthvað 


í þá átt. Varð því úr að foreldrar henn- 
ar sendu hana til náms til ‘St. Mary’s 
Academy’, í Winnipeg, og þar kynnti 
hún sér málaralist. 

En þetta var aðeins eitt lítið spor .í 
rétta átt. Kristín vildi helzt læra alt 
sem fagurlega er hægt að gera í hönd- 
unum. 

Eftir að hún giftist, árið 1914, Guð- 
mundi [ohnson, fluttu þau hjón til 
Winnipeg og nú hafði Kristín tækifæri 
til þess að gefa fegurðartilfinningum 
sínum lausan tauminn. Það er ekki 
ol'sagt, að hún hefir sótt svo að segja 
öll námskeið í fögrum listurn og listiðn- 
aði (handicrafts) sem haldin hafa ver- 
ið fyrir almenning í borginni síðan 
hún kom hingað. Hún hefir málað 
myndir, málað á sessur, dúka og silki- 
klúta; hún hefir heklað, prjónað og 
gert alls konar fagran útsaum; hún 
hefir mótað myndir, gert upphleyptar 
myndir, og nú síðustu tvö árin hefir 
Iiún lært “koparmyndamótun” (upp- 
hleyptar myndir á þunnar kopar plöt- 
ur), “leðurskraut” og leirmyndagerð. 
Óðara varð hún miklu fullkomn- 
ari í þessum greinum en kenn- 
ararnir (þesskonar starf er haft um 
hönd til ánægju og uppbyggingar fyr- 
ir almenning, og kennarar eru alls ekki 
útskrifaðir frá háskóla, en nema hver 
af öðrum). Og er hún nú að kenna 
þessar listir við kvöldskóla, og hefir 
marga nemendur í hverri grein. 

Margur kynni að hugsa að eitthvað 
hlyti að fara forgörðum hjá þeim sem 
svona hafa mörg járn í eldinum. En 
fyrir Kristínu er það síður en svo, enda 
starfar hún ekki að öllum þessum hlið- 
um listarinnar í senn. Þegar áhuginn 
vaknar fyrir nýju efni, leggur þún hitt 
á hilluna. Listfengi hennar og hand- 
lægni er alveg óyggjandi. Þó hún sé 



NOKKRIR VESTUR-ISLENZKIR LISTAMENN 


109 


ákaflega hraðvirk þá er vanclvirkni 
hennar og nákvæmni svo mikil að alt 
sem hún gerir er vel gert! 

Mesta afrek sem Kristín hefir unnið 
er það að rnóta margar stærðar mynd- 



Víkingur (snjómynd) eftir Kristínu Johnson 

ir úr snjó! Það var árið 193/ að annað 
dagblaðið í Winnipeg bauð verðla,un 
fyrir snjómyndir, og Kristín var ekki 
lengi að hugsa sig um! Mótaði hún 


það ár tvær eftirlíkingar úr snjó í 
garðinum fyrir framan hús sitt. Var 
önnur Jreirra eftirmynd af hinni undra- 
verðu Indversku byggingu, “The Taj 
Mahal at Agra” með öllum hennar 
turnum, pílárum og útflúri, Jretta var 
alveg meistarleg smíð, sérstaklega sök- 
um Jress að verkið var svo fíngert. 
Hlaut nú Kristín önnur verðlaun fyrir 
þetta verk. Árið eftir hlaut hún einnig 
önnur verðlaun fyrir snjómyndina af 
Norrænum Víking í meira en fullri 
stærð. Fimm snjó-myndir bjó hún til 
í alt, og það þarf bæði hreysti og þraut- 
seigju til þess að standa úti í nístings- 
kulda og hnoða með berum höndum 
myndir úr snjó! 

Síðar sótti Kristín í þrjá vetur nám- 
skeið í höggmyndalist og hefir mótað 
og steypt úr gips mörg ágæt höfuð'uk- 
ön og aðrar myndir. 

Kristín er fædd í Winnipeg 18. des- 
enrber 1892. Foreklrar hennar, Ketill 
Valgarðsson frá Gröfum í Eyrarsveit í 
Snæfellsnessýslu, og Soffía Sveinbjörns- 
dóttir frá Saurum í Laxárdal í Dala- 
sýslu, fluttu skömmu síðar til Gimli 
og ólst Kristín þar up.p. 

Guðmundur, maður Kristínar hefir 
rakarastofu í Winnipeg. Hann er son- 
ur Björns Jónssonar og Guðrúnar 
Grímsdóttur, bæði ættuð úr Vopna- 
firði í Norðurmúlasýslu. 

Frá unga aldri hefir Kristrún Sig- 
vaUlason átt að etja við ólæknandi 
sjúkdóm. En líf hennar er fagurt dæmi 
Jress hvernig einstaklingurinn, Jrrátt 
fyrir langvarandi Jrrautir og Jrjáning- 
ar, getur þroskað hæfileika sína og 
skapað sér lífsgleði með uppbyggjandi 
starfi. 

Kristrún kom með foreldrum sínum 
frá Islandi 1892. Faðir hennar er Sig- 





110 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


tryggur Sigvaldason frá Þórustöðum á 
Svalbarðsströnd, en móðir hennar sem 
nú er látin, hét Guðný Friðbjarnar- 
dóttir, ættuð úr Flateyjardal í S.-Þing- 
eyjarsýslu. Settist fjölskyldan að í 
Argyle-byggðinni fyrir norðan Baldur 
en flutti síðar í það þorp. 

Eftir að hafa sótt barnaskólanám í 
nokkur ár veiktist Kristrún af liðagift 
(arthritis). Ágerðist veikin ár frá ári og 
urðu allar lækningartilraunir árangurs- 
lausar. 

Kristrún hafði ákafa löngun til þess 
að læra málaralist, og nokkra tilsögn 
fékk hún í heimahúsum. Síðar er hún 
var tímunum saman undir læknishendi 
í Winnipeg naut hún frekari tilsagn- 
ar í málaralist og fór henni fljótt 
fram, því hún var bæði námfús og frá- 
bærlega listfeng að eðlisfari. 

Síðan hefir lífsgleði hennar verið í 
því fólgin að mála myndir og gera alls- 
konar prýðilega handavinnu, svo sem 
útsaum og skeljamyndir (shell craft). 
Flún er einnig rnjög bókhneigð, les 
mikið og hefir ánægju af því að tala 
um bókmenntir við vini sína. 

Myndir Kristrúnar eru álitnar frá- 
bærlega góðar, hefir hún selt töluvert 
af þeim og nokkrar hafa verið sýndar 
í ‘Winnipeg Art Gallery’. Meðan hún 
gat, nreð aðstoð góðra vina, ferðast of- 
urlítið um héraðið í bíl, málaði hún 
fjölda af landslagsnryndunr, en síðari 
árin hefir hún orðið að sitja heima í 
hjólastólnunr sínum og láta sér nægja 
að mála blóm sem vinir hennar færa 
henni, eða teikna eftir öðrum mynd- 
um (copies). Hendur hennar eru nú 
svo krepptar að hún naumast getur 
höndlað málburstann, en hún lætur 
ekki bugast, brosir, gerir að gamni 
sínu og heldur áfram að mála. 


Guðrún Bíldfell var ein af þeim 
Vestur-lslendingum sem alt af vildi 
halda áfram að menntast. Hún var 
barna- og miðskóla kennari í Winni- 
peg í meira en tuttugu ár og þess á 
milli stundaði hún framhaldsnám í 
ýmsum listagreinum. 

Hússtjórnarstörf lærði hún við Cri- 
umbia háskóla og Minnesota háskól- 
ann og einnig stundaði hún nám við 
tónlistaskóla í Lake Forest, Ulinois. 

Þegar Guðrún var ung byrjaði hún 
að mála jólakort og ýmislegt af því 
tagi, og naut síðar formlegrar mennt- 
unar í málaralist við listaskóla í King- 
ston, Ontario, og í Stillwater, Minn- 
esota. Tvisvar sótti hún sumarnámskeið 
það er halclið er árlega í Banff, Alberta 
(Banff Scool of Fine Arts). Hún var 
einnig meðlimur listamannafélagsins í 
Winnipeg, “The Winnipeg Sketch 
Club”. 

Einlægan áhuga hafði Guðrún fyrir 
öllum góðurn og göfugum málefnum 
og var framúrskarandi afkasta mikil á 
öllum sviðum er hún lagði sig eftir. 
Alt sem hún tók að sér að gera fórst 
henni vel úr hendi. Hún stjórnaði 
barnasöngflokkum og hljómsveitum 
við ýmsa skóla þar sem hún var kenn- 
ari og tók mikinn og góðan þátt í 
menningarstarfsemi íslendinga í Win- 
nipeg. 

Guðrún Þjóðbjörg Bildfell var fædd 
í Seattle, Washington, 19. júlí 1899. 
Ögmundur faðir hennar, er lézt fyrir 
tveim árurn, var sonur Jóns Ögnruncls- 
sonar, frá Bíldsfelli í Grafningi í Ár- 
nessýslu, og Þjóðbjargar Ingimundar- 
dóttur frá Króki í sörnu sveit. En Sig- 
ríður, móðir hennar er dóttir Jóns Jón- 
atanssonar, Þorkelssonar frá Flautafelli 
í Þistilfirði. Kona Jóns var Guðrún 
Sveinungadóttir, Jónssonar Halldórs- 



NOKKRIR VESTUR-ÍSLENZKIR LISTAMENN 


111 


sonar úr Kelduhverfi. Þau hjón Ög- 
mundur og Sigríður fluttu aftur til 
Winni,peg er Guðrún var á fyrsta ári. 

Guðrún ferðaðist víða um lönd og 
var næm fyrir öllurn listrænum áhrif- 
um er þessi ferðalög veittu henni. Árið 
1930 fór hún til Islands og víða um 
Evrópu. Skoðaði hún þá listasöfn og 
kynnti sér frægustu listaverk. Einnig 
fór hún til New York, Chicago og 
tvisvar til Californiu. Á bíl sínum 
ferðaðist hún um þvert og endilangt 
Manitobafylki og einu sinni eða tvisvar 
lengst norður í óbyggðir með bát 
(canöe). Málaði hún þá myndir af ýms- 
um fögrum og aískektum stöðum. 

Myndir sínar hefir hún bæði selt og 
sýnt á sýningum í Winnipeg. Árið 
1948 var henni boðið að senda nokkrar 
myndir á sýningu í Toronto en ekkert 
gat orðið af þeirri ráðagerð því þá var 
Guðrún orðin rnjög þjáð af sjúkdómi 
þeim er varð henni að banameini. Hún 
andaðist í Winnipeg 24. október, 1950. 

Síðustu sjö ár ævinnar bjó hún við 
mikla vanheilsu en hún lagði ekki árar 
í bát, meira að segja eftir að hún varð 
rúmföst. Árið 1948 fór hún til Cali- 
forníu, að nokkru leyti sér til heilsu- 
bótar en notaði um leið tækifærið til 
þess að stunda málaralist í listamanna- 
þorpi er nefnist, “Carmel by the Sea”. 
Þar rnálaði hún margar undursamlega 
fallegar myndir, og má segja að hún 
nyti til æíiloka þeirrar lífsgleði sem 
veitist þeim er vinna í einlægni að því 
að efla og styðja fegurð tilverunnar. 

Ingvar Haukur Stefánsson fæddist 
3. júní 1901 á Rjúpnafelli í Vopnafirði. 
Tveggja ára að aldri kom hann með 
móður sinni, Önnu Guðmundsdóttur, 
til Winnipeg. Anna er systir tónskálds- 


ins, Björgvins Guðmundssonar, á Ak- 
ureyri. 1 Winnipeg gékk Anna að eiga 
Sigbjörn Sigbjörnson og fluttu þau 
hjón á bújörð í íslenzku nýlendunni 
nálægt Leslie, Saskatchewan. Það var 
þar í litlu bjálkahúsi sem Haukur, þá 
sjö ára drengur, fór að teikna á papp- 
írsblöð og kríta myndir á fjósveggina, 
því þeir voru úr timbri! 

“Árin liðu”, segir Anna, móðir hans, 
“og loks fékk Haukur myndabók, með 
litmyndum, í jólagjöf og einnig svo- 
lítinn stokk með vatnslitum. Þetta 
þótti honum mikil dýrð, og vildi hann 
nú endilega kornast á listaskóla í Win- 
nipeg”. 

Er Haukur var um tvítugt rættist sá 
draumur hans og stundaði hann nám 
við Winnipeg School of Art í þrjá vet- 
ur en vann fyrir sér á sumrin með því 
að mála hús. Árið 1925 fór hann á lista- 
skólann í Chicago og vann fyrir sér á 
sumrin eins og áður. Var hann þar við 
nám í þrjá vetur. 

Til Islands fór Elaukur 1930, en kom 
aftur til Vesturheims sama ár. Með 
honum kom ung íslenzk stúlka, Ásta 
Jósefs, að nafni og giftust þau er vest- 
ur kom, voru hér í tvö ár og fluttu svo 
til íslands árið 1932. Þau eru búsett á 
Akureyri, þar sem Haukur hefir húsa- 
málningu með höndum og marga 
menn í vinnu. Hann er einnig, að sagt 
er afburðagóður listmálari, hefir mál- 
að fjölda af myndurn og leiksviðstjöld- 
um, og sagt ungmennum til í málara- 
list. Hann hefir selt mikið af myndum, 
en gæti eflaust selt miklu fleiri ef hann 
kærði sig um það. Hann er mjög upp- 
tekinn við dagleg störf sín en ef menn 
panta hjá honum myndir þá neitar 
hann þeim ekki, þó hann sé líklegur 



112 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÆLAGS ÍSLENDINGA 


til þess að neita að taka borgun fyrir 
þær. 

Mynd hans af Snorra Sturlusyni er 
ntikið iofuð af mörgura sem hafa séð 
hana, og nýlega hefir Haukur málað 
aðdáanlega mynd af Rjúpnafelli, æsku 
heimili Björgvins, og prýðir hún káp- 
una á hinni nýju bók tónskáldsins, 
‘Minningar’. 

Anna, móðir Hauks býr enn í Leslie 
og er ein dóttir hennar heima hjá 
henni. 

Mrs. Halldóra Bjaniason hefir óefað 
verið fyrsta íslenzka stúlkan í Winni- 
peg sem sótti námskeið í málaralist. 
Þetta var rétt um aldamótin og voru 
þá nýlega komin til borgarinnar Frank 
M. Armington og kona hans sem bæði 
kenndu æðri listir. 

Einstaka manni þótti all-undarlegt 
að hin unga stúlka skyldi eyða því litla 
sem hún hafði aflögum af lágu kaupi 
til þess að læra að mála, en Halldóru 
fannst starfið ekki vera óþarft, og 
aldrei hefir hún séð eftir þeim pen 
ingum sem í það fóru. f rúm tvö ár fór 
hún í skóla til Armington einu sinni í 
viku og þótti kennaranum rnikið koma 
til hæfileika hennar, og eggjaði hana 
rnjög til þess að halda áfram listanámi. 
En fátæktin aftraði þvíl 

Foreldrar Halldóru voru Flalldór 
Jónsson frá Littla Bakka í Hróarstung- 
um í N. Múlasýslu og Sigurbjörg Jóns- 
dóttir frá Berunesi í Fáskrúðsfirði, S.- 
Múlasýslu. Komu þau til Gimli með 
‘stóra hópnum’ 1876. Eftir fjögur erf- 
ið ár þar fluttu þau til Norður Dakota 
og gengu þá alla leið frá Pembina til 
Grafton. Þar fæddist Halldóra þrem 
mánuðum síðar, 6. ágúst 1880. En til 
Winnipeg flutti fjölskyldan 1889. 

Halldóra giftist, árið 1906, Guð- 


mundi, syni Bjarna Jónssonar frá Hrís- 
um í Helgafellssveit, og Ingibjargar 
Helgadóttur frá Breiðabólsstað á Skóg- 
arströnd. 

Ekki er líklegt að Halldóra hafi 
haft margar stundir aflögum frá hús- 
móðursstörfunum, því þau hjón hafa 
alið upp átta mannvænleg börn. Einn- 
ig hefir verið mjög gestkvæmt á heim- 
ili þeirra, því þau eiga marga vini og 
hafa auk þess starfað mikið í íslenzk- 
um félagsmálum. Ætíð hafa börn 
þeirra verið hvött til þess að koma 
heim með vini sína og kunningja, og 
oft hefir verið glatt á hjalla á hinu 
stóra heimili þeirra. Það er því órækt 
vitni um dugnað Halldóru og ráðdeild 
við hversdagstörfin, að hún hefir öll 
þau ár sem börnin voru í uppvexti 
fundið stund og stund til þess að mála 
myndir sínar. Eru þær nú orðnar 
fjökla margar að tölu, og prýða þær 
heimili hennar og barna Jreirra hjóna. 
Mikla unun hefir Halldóra haft af 
þessu starfi, og margskyns handavinnu 
sem hún hefir haft með höndum til 
þess að prýða og fegra í kring um sig. 

"Ó, eg mála ofurlítið enn”, segir 
Halldóra hressilega, ‘‘það yngir mann 
upp að gefa sig við listiðkun.” 

Thomas yngsti sonur þeirra hjóna, 
er nú um það bil að útskrifast frá lista- 
skóla (Meinsinger School of Art) í 
Detroit, Michigan. Mun hann ætla sér 
að stunda auglýsingateikningar og er 
sagður efni í ágætis listamann. 

Hlaðgerður Kristjánson var orðin 
vel fullorðin er hún fór árið 1913 á 
listaskóla, (The Art Institute of Chi- 
cago) og stundaði málaralist í þrjú ár. 
Hefir hún málað þó nokkuð af mynd- 
utn en mest gefið sig við postulínsmáln- 
ingu. Setti hún upp kennslustofu er 


NOKKRIR VESTUR-ÍSLENZKIR LISTAMENN 


113 


hún kom aftur til Winnipeg og kenndi 
ungum stúlkum að mála, einkum post- 
ulín. Við þetta starf var hún í nokkur 
ár en vann jafnframt sem saumakona, 
því áður hafði hún gengt því starfi. 
Einnig sagði hún stúlkunum til við 
saumaskap. 

“Svo hætti eg kennslustarfinu”, seg- 
ir Gerða, “eg hafði alt of mikið að 
gera, og svo var nú ekki mikið upp úr 
málaralistinni að hafa,” bætir hún við 
brosandi. Hún málar í frístundum sín- 
um og á fundum hjá Winnipeg Sketch 
Club sem hún sækir reglulega. 

Hlaðgerður er fædd 29. janúar 1883, 
í Hraunkoti í Aðaldal í Suðurþingeyj- 
arsýslu. Hún er systir Hólmfríðar, 
ekkju Dr. Rögnvaldar, heitins Péturs- 
sonar, og voru foreldrar hennar Jónas 
Kristjánsson og Guðrún Þorsteinsdótt- 
ir. Níu ára kom Gerða frá Islandi til 
Winnipeg og fór snemma að vinna fyr- 
ir sér. Hún er prýðilega að sér sem 
saumakona, og hefir fjölda af föstum 
viðskiptavinum. 

Enn eru óupptaldir fjöldi af V.-ís- 
lendingum sem meira eða minna hafa 
gefið sig við málaralist um eitthvert 
skeið ævi sinnar. í því sambandi má 
minnast á skáldkonuna, Láru Goodman 
Salverson sem á síðari árum hefir mál- 
að myndir sér til gamans og afþreying- 
ar, en ekki stundað nám formlega. Þá 
er Þ. 1». Þorsteinsson, skáld og rithöf- 
undur. Gaf hann sig um tíma þó nokk- 
uð að dráttlistarstarfi og gerði framúr- 
skarandi vandasama og fíngerða skraut- 
ritun. Einnig hefir hann málað mynd- 
ir. 

Mrs. Kristín Johnson, ekkja fiðlu- 
leikarans, Thorsteins Johnson, er mjög 
gefin fyrir alls konar fíngerða handiðn, 
og hefir málað mikið á postulín. 


Helga Holm (Mrs. }. Sigurdson, að 
Lundar, Man.) er með afburðum list- 
feng. Hefir hún málað myndir, saum- 
að út og skorið út myndir. Foreldrar 
hennar eru Sigurður og Sigríður Holm, 
að Lundar, bæði listfeng mjög. Faðir 
Sigurðar var Daniel, sonur Sigurðar 
Jónssonar, hreppstjóra á Tjaldbrekku, 
en móðir hans Kristjana Jörundardótt- 
ir frá Hólmlátri á Skógarströnd. í 
þeirri ætt hefir borið mikið á listfengi 
og handlægni á ýmsum sviðum listar- 
innar. 

En svona mætti telja upp fólk í það 
óendanlega því að kunnugt er að list- 
ræni, fegurðarsmekkur og handlægni 
eru erfðir sem Islendingar eiga í ríkum 
mæli. 

VI. 

Þegar Islendingar komu til þessa 
lands fluttu þeir með sér ríkulegan 
bókmenntalegan arf, en á þeim tírna 
var ekki um neina myndlist að ræða á 
Islandi og átti því þjóðin engar sam- 
eiginlegar erfðir á því sviði. Það er 
því undravert hve snemma á árum 
frumbyggjanna myndlistin gerði vart 
við sig. Vitanlega eru andleg menning 
og fegurðarskyn eiginleikar sem eiga 
sér djúpar rætur með þjóðinni, og hér í 
Vesturheimi hafa þeir hæfileikar þróast 
ekki einungis á bókmenntasviðinu; 
heldur hafa þeir jafnframt blómgast á 
öllum sviðum; myndlistinni, tréskurði, 
vefnaði og útsaum; skartgripasmíði og 
í annari listiðkun. 

Þegar yngri og eldri eru óðfluga að 
sogast inn í hina ólgandi hringiðu 
“grammófónsmenningar” vorra tíma þá 
er gott til þess að vita að enn er fjöldi 
manns á öllum sviðum mannfélagsins 
sem finnur nautn í því að þroska sköp- 
unargáfu í heimi andans eða á hinu 


114 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÆLAGS ISLENDINGA 


verklega sviði. Þeir menn og þær konur 
sem alla ævi sína hafa fundið ánægju 
í því að auðga anda sinn með alls 
konar listiðju geta ekki sagt eins og 
Sinclair Lewis lætur ‘Babbit’ segja í 
sögunni nteð því sarna nafni: “Eg hefi 


eiginlega aldrei alla mína ævi gert neitt 
sem eg hefi haft löngun til að gera”. 

Og óneitanlega hafa þeir með starfi 
sínu auðgað einnig samtíð sína og upp- 
fyllt með því að minnsta kosti að 
nokkru leyti tilgang tilverunnar. 


BÆKUR 


Richard Bcck: 

History o£ Icelandic 
Poets, 1800 - 1940 

Þessi Ijóðskáldasaga íslenskra bókmenta, 
sem kom út á vegum Cornell háskólans á árinu 
1950, er systir Ijókarinnar um Icelandic Prose 
Writers, sem áður ha£ði komið út frá sömu 
pressu eftir jafnaldra Ríkarðar og embættis- 
bvóður, St. Einarsson. — Svo margt gott og 
verðskuldað hefir verið sagt um þessa bók nú 
þegar, að það væri að bera í bakkafullan læk- 
inn að bæta miklu við það. Bókin er skrifuð 
af mikilli þekkingu og skilningi; og starfsgleði 
höfundarins skín svo að segja í hverri línu. 
Einhver hefir sagt, að dr. Beck hrósaði öllum. 
sem hann skrifaði um. Náttúrlega er það nú 
ekki satt, því hann bendir líka á það, sem 
miður fer. En þó svo hefði verið, þá er það á- 
valt betra og gagnlegra, að sýna betri hlið- 
ina, því þegar öllu er á botninn hvolft, þá er 
hver maður jafnan metinn eftir því besta, 
sem eftir hann liggur, en ekki hinu lakasta. 
Vingjarnleg aðfinsla getur að vísu orðið byrj- 
endum að liði, en hinir dauðu hafa sinn dóm 
með sér, og taka sér ekki fram. Svo er enn 
annað; þessar bókmentasögubækur eru báðar 
skrifaðar fyrir þá, sem lítið eða ekkert þekkja 
til íslenskra bókmenta, en eiga það fremur í 
vonum. Það yrði því lítt til uppörvunar, ef 
minna væri úr flestu gert og kaldrænni gagn 
rýni beitt. — Ekki getur hjá því farið, að kunn- 
ugir sakni einhverra úr hópi skáldanna, þar 
sem óneitanlega verður að fara fljótt yfir sögu, 
en vanalega eru það menn, sem líka hafa 
skrifað eitthvað i lausu máli og eru nefndir í 
bók Stefáns; svo er t. d. um Guðm. Magnús- 
son (Jón Trausta). Af skáldkonunum sakna eg 
helst Guðfinnu Þorsteinsdóttur sem yrkir 
undir kenninafninu Erla. Eftir hana hafa kom- 


ið út a.m.k. tvær kvæðabækur. Hún stendur 
áreiðanlega ekki að baki Guðfinnu frá Hömr- 
um eða Margréti Jónsdóttur, sem báðar eru 
taldar. Guðmundur Finnbogason, sem reynd- 
ar var stundum misvitur á ljóðagjörð, komst 
svo að orði um Erlu, að eftir hana lægi, e. t. 
v tvö bestu kvæði, sem nokkur íslensk kona 
hefði ort. 

Aftast í bókinni er kafli um Vestur-lslend- 
inga, og er hann að tiltölu fyllri en aðalbók- 
in, þótt fráleitt sé, að hægt væri að telja alla. 
Saknar maður ýmsra nafna, og þó ekki síst 
hófundarins sjálfs, sem yrkir fögur lýrísk ljóð, 
íhugul og persónulegs eðlis. Eftir hann hefir 
komið út bókin Ljóðmál, meðal annars; og 
síðan vitanlega margt ágætra kvæða. 

Fyrir tveimur árum, þar sem eg mintist á 
bók Stefáns um prósa-höfundana, sló eg fram 
þeirri ósk, að gott væri að geta eignast svona 
bók á íslensku. Þetta rættist að nokkru leyti 
fyi en eg bjóst við. Fyrir einstaka velvild 
þessara manna til Tímaritsins hafa þeir nú 
báðir þýtt og endursamið kaflana um Vestur- 
íslendinga, sem sjá má hér framar í ritinu. 
Fyrir beiðni ritstj. færðu þeir söguna niður 
til ársins 1950, og gjörðu hana með því að 75 
ára bókmentasögu okkar. 

★ 

1 tilefni af framan nefndri bók sendi skáldið 
Þ. Þ. Þorsteinsson bókarhöfundi eftirfylgjandi 
slöku: 

Hlýr þinn vakir andi yfir 
allri vorri fórn til Braga. 

Skáldatal þitt lipra lifir 
lofi þjóðar lslands daga. 

Richard Beck: 

Ættland og erfðir 

Fyrri hluti þessarar bókar eru samkomu er- 


BÆKUR 


indi ýmisleg frá fslendingadögum og öðrurn 
þjóðræknissamkomum hér vestra, og eru því 
mörg hver gamlir kunningjar. Flestar sam- 
komuræður eru þess eðlis, að maður kærir sig 
ekki mjög um að heyra þær oftar en einu 
sinni. Um þessar ræður verður það þó ekki 
sagt; þær eru jafn hressilegar og skemtilegar 
aflestrar eins og þær voru áheyrnar. Enda er 
það ekkert skrum, að sem samkomuþul, stend- 
ur enginn dr. Beck á sporði. Auk þess sem 
hann skreytir ræður sínar dýrustu perlurn ís- 
Ienskra Ijóða—stundum kannske fullmikið—eru 
þær sjálfar fullar af eldmóði og hrynjanda. 
Tökum til dæmis af handahófi upphaf ræð- 
unnar á bls. 94: - - - Við minnumst hins 

svipmikla og hrikafagra ættlands okkar á þess- 
um degi: Lands hinna miklu andstæðna, elds 
og íss; Iands blárra fjalla, grænna dala og 
hlíða, blikandi fjallavatna, fjarða og sunda, 
hrynjandi fossa og hraðstreymra fljóta, Iækja 
og linda; lands hinna bragandi norðurljósa á 
heiðum vetrarkveldum og á sumrum lands 
hinna björtu nátta, sem heilla hugann með 
þeim undramætti, að engum gleymist, sem 
undir það áhrifavald hefir komizt". Geri aðrir 
betur. Auk hinna djörfu þjóðræknishugvekja, 
sem í þeim felst, eru erindin full af þessum 
hrynjandi stíl. 

Síðari hluti bókarinnar er aftur á móti bók- 
mentaritgjorðir ýmislegar; og hefir réttilega 
verið bent á greinarnar um skáldin og prest- 
ana Jón Þorláksson og Matthías Jockumsson 
sem eftirtektarverðastar. En hinar eru líka 
allar vcl ritaðar og af fræðimannalegri ná- 
kvæmni. Mætti benda á ýrnsar greinar, sem 
birtst hafa í þessu tímariti, þótt það sjáist 
hvergi—og veit eg eigi hvers prentarinn lét 
það gjalda, nema ef vera skyldi ritstjórans— 
má þar til nefna Huldu skáldkonu, Davíð 
Stefánsson skáld, og fleiri. En þetta eru ekki 
nærri því allar bókmentaritgjörðir Becks, enda 
kvað önnur bók vera í vændum innan skamms. 
Bókin er snyrtileg útlits. Kann eg þó hálf-illa 
við, að greinarnar renna saman í eina bendu; 
ein byrjar þar sem annari lýkur, eins og kap- 
ítulaskifti í samanhangandi skáldsögu. Á þar 
ekki við - - - eyðurnar eg þakka þér,” o. s. 
frv. Og svo eru prentvillurnar—en höf. bók- 
arinnar á enga sök á þeim. Þær eru erfðasynd 
okkar prentaranna og sjónsljórra prófarkales- 
ara. 


115 


20th Century 
Scandinavian Poetry 
General Editor 
Martin S. Allwood 

• 

Swedish Songs and Ballads 
Editor: Martin S. Allwood 

• 

Ainerica-Svensk Lyric 
Genom 100 aar 1848-1948. 

Martin S. Allwood, M. A. 

Rétt þegar tímaritið er að fara í pressuna 
berast mér þessar þrjár bækur til umgetning- 
ar, og kann eg útgefandanum, professor Mar- 
tin S. Allwood í Geneva, New York, kærar 
þakkir fyrir. Prófessor Allwood er fyrirlesari 

1 Ensku og enskum fræðum, en sýnist hafa 
lagt sérstaka rækt við skandinaviskar bókment- 
ir Hann er kvæntur konu af norskum ættum 
og hefir hún unnið að þessu verki með hon- 
um ásamt öðru ágætu fólki. 

Fyrsta bókin, 20th Century Scandinavian 
Poetry, er sýnisbók, í enskum þýðingum, ljóð- 
skálclskapar allra fimnr skandinavisku land- 
anna: fslands, Danmerkur, Noregs, Svíþjóðar 
og Finnlands. Þar er jafnvel kvæði eftir Græn- 
lending, sem eiginlega gjörir þjóðirnar sex, 
eða sjö, því Finnar yrkja og tala á tveimur 
óskyldum tungum. 

f kaflanum frá fslandi eru 18 skáld, og hef- 
ir Magnús Á. Árnason málari og skáld í Reykj- 
avík, gert langflestar þýðingarnar, eða 18 als, 
þá er Watson Kirkconnell með 6, Jakobína 
Johnson, James Binder og Skúli Johnson með 

2 hvert og Páll Bjarnason með 1. Langt um 
stærri eru ljóðaflokkarnir frá hinurn löndun- 
um—mest frá Svíunum—og eru þýðingarnar á 
þeim yfirgnæfandi flestar eftir útgefandann, 
Martin S. Allwood, eða als 285. Finnsku ljóð- 
in eins og þau íslensku, eru þó öll þýdd af 
öðrum. Nafngreindir fræðimenn frá hverri 
þjóð skrifa innganga að kvæðunum, og er 
prófessor Stefán Einarsson fyrir hönd fslands. 

Varla er hægt að segja, að bókin sé ríg- 
bundin við 20. öldina, nema að þvl er fsland 
snertir. Ekkert af íslensku kvæðunum gat hafa 
verið ort fyrir aldamót. En sama verður ekki 
sagt um hinar þjóðirnar. Sum skáldin, sem 
kvæði eru eftir, voru búnir að sjá sitt fegursta 
um aldamót, og eitt sá jafnvel aldrei 20. öldina 
rísa úr hafi tímans. Að vísu rýrir það ekki á- 


116 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


gæti kvæðanna, sem öll eru af bestu tegund. 
Innan um eru einstök kvæði á frummálunum 
ásamt þýðingunni—líklega til að gefa lesend- 
uuum hugmynd um nákvæmni þýðarans, og er 
það góð nýbreytni. Bókin er um 400 bls. að 
stærð. 

Næsta bókin, Swedish Songs and Ballads, er 
aðeins um 50 síður. Kvæðin eru fyrst á Sænsku 
með einrödduðum lögum, og svo þýðingar á 
Ensku. Þar rekur maður sig á gamla kunn 
ingja innan um—lög og vísur Bellmans, Otto 
Lindblads, Gunnar Wennerbergs, o.s. frv. Jafn- 
vel er þar logandi spengileg ensk útgáfa af 
Gamla Nóa (Gubben Noah) eftir þau hjón- 
in Martin og Inga Allwood. 

Þriðja bókin, Ameríka-Svensk Lyrik, á sið- 
ustu 100 árum (1848—1948), er um 200 bls. á 
stærð. Ef til vill er það sú bókin, sem vakti 
mest forvitni mína, einmitt núna, þegar tíma- 
ritið er að rifja upp, hvað okkur Vestur-fs- 
lendingum hefir orðið ágengt á sama sviði síð- 
ustu 75 árin. Þetta eru vitanlega aðeins sýn- 
ishorn af því sem Svíarnir hór vestan hafs 
hafa verið að yrkja á móðurmálinu á síðustu 
hundruð árum, og sem próf. Allwood hefir eft- 
ir vandlega athugun álitið mest einkennandi 
þessa starfscmi— ekki nauðsynlega altaf það 
besta. Hór eru ljóð eftir 86 skáld, og viður- 
kcnnir hann það, að óefað séu margir fleiri. 
sem komið gætu til greina. Nokkrar konur 
eru í hópnum. Allur fjöldinn var vel mentað 
fólk, og að tveimur eða þremur undantekn- 
um, fæddir í heimalandinu. 59 eru nú dánir. 
Nálega allir af öðrum eða þriðja ættlið, hafa 
gert enskuna að sínu móðtirmáli; má þar til 
nefna hið vel þekta skáld Carl Sandburg. 
Kvæðin eru flokkuð eftir efni, svo setn: Móð- 
urmálið, Föðurlandið, Nýi heimurinn, konan 
og ástir, trúarljóð, lífspeki, kýmni, o. s. frv. 
Eg reyndi að líta yfir eitt eða fleiri kvæði í 
hverjum flokki, og fann þar margt vel ortra 
kvæða; en jafnvel þó eg verði að játa, að 
Sænskan liggi mór ekki eins létt á tungu og fs- 
lenskan, get eg ekki varist þeirri hugsun, að 
við höfum þar fátt að öfunda. Eins og við er 
að búast frá svo löngu tímabili, eru hættir, eigi 
síður en efni, ólíkir—frá hreinu rími niður í 
rímuleysu. Hér er sýnishorn af seinni ára hátt- 
leysu—gott kvæði að efni: Höfundurinn, Axel 
Fredenholm, bjó í Winnipeg utn tíma, fór svo 
til Bandaríkjanna, en er nú búsettur í föður- 


landi sínu. Annars hafa, að honum og einum 
öðrum undanteknum, allir hinir verið búsett- 
ir í Bandaríkjunum; margir ekki unað þar, og 
því horfið heim, eftir lengri eða skemri tíma. 

Hjartað í vcfnaðinum 

I dag vefur hún, í gær óf hún. 

I milli tunglsins nýja og niða 
situr hún við vefinn. 

Með mjúkum fingrum greiðir hún þræðina; 
og milli fagurra litaskifta 
hnýtir hún ósýnilcga hnúta. 

Helgimyndir ættstofns sins 
vefttr hún í dúkinn; 

gleði sína og sorg táknar hún í litum— 
dagmálabjörtum og dökkum sem nótt. 

Leggirðu eyra við vefinn, 
heyrir þú hjarta hennar slá; 
það syngttr og titrar 
í litum og blæbrigðtnn. 

Einn dag ber gest að garði, 
scm kattpir hinn dýra dúk; 
leggur liann á glerhart gólf 
fyrir fótaþurku. 

Hann kannast ekki við sál hennar, 
sem lifir í verkinu. 

Hann veit ekki sársauka hjartans, 
sem troðið er framandi fótum. 

Við lestur kýmniskvæðanna komst eg að 
þeirri niðurstöðu, að enginn kemst þar í hálf- 
kvisti við okkar eina og óviðjafnanlega Káinn. 
Hér kemur dálítið sýnishorn af kýmninni hjá 
Svíunum, frítt útlagt: 

f sporvagni sátu þau saman— 
sveinn og hans væntanleg frú. 

Þatt höfðu víst haft sitt gaman, 
og heim á leið voru þau nú. 

Eg horfði á varirnar hrærast, 
sem hvers annars mælttt þau til; 
og hljóðlaust sá höfuðin bærast, 
en heyrði ei orðaskil. 

Eg undraðist einn þar í hljóði, 
en úrlausn að lokum þó fann: 

Hún "gum” tugði af miklum rnóði, 
en munntóbak jórtraði hann. 

G. J. 



Þrítugasta og fyrsta ársþing Þjóðræknisfélags 
íslendinga í Vesturheimi 


var sett í Good Templarahúsinu á Sargent 
Avenue í Winnipeg, 20. febrúar 1950, af for- 
seta þess, séra I’hilip M. Péturssyni, kl.9.30 f. 
h. og hófst með því að sunginn var sálmur- 
inn n. 38 í sálmabókinni, “Guð minn þér eg 
þakkir segi.” Svo las séra Jóhann Friðriksson 
Biblíukafla og flutti bæn. Að því loknu var 
sálmurinn númer 23, “Faðir andanna” sung- 
inn, ineð aðstoð Gunnars Erlendssonar sem 
spilaði lögin. Forseti kvaddi ritara til að lesa 
þingboðið, sern birt hafði verið í blöðunum. 
Að því loknu setti forseti þingið, og flutti svo 
ávarp sitt. 

ÁVARP FORSETA 

Eg vil bjóða alla gesti og fulltrúa velkomna 
á þetta 31. þing Þjóðræknisfélags Islendinga í 
Vesturheimi og láta í Ijósi ánægju mina og 
fögnuð yfir því, að þrátt fyrir örðugleika af 
ýmsu tagi í sambandi við rekstur félagsins og 
deilda þess, er félagið enn við góðu lífi og 
margt í sambandi við starf þess, deilda og ein- 
staklinga innan þeirra, bendir til þess að þó 
að oss finnist að mörgu sé ábótavant, geti 
framtíðin verið oss björt og giftudrjúg er einu 
takmarki á fætur öðru er náð. Aldrei verður 
hægt að framkvæma alt, sem vér setjum oss 
f einu. Vér verðum heldur, eins og gert hefir 
verið, að vinna hægt og stöðugt, standa í skil- 
um við menn og málefni, og missa aldrei sjón- 
ar á aðalmarkmiðinu, sem er ræktarsemi við 
þá þjóð, sem sér erum orðin partar af, og sem 
margir á meðal vor eru innfæddir borgarar í. 

Á þessu miðaldar ári höldum vér þrítugasta 
og fyrsta ársþing félags vots, og horfum fram 
til ókomins tíma til að rýna eftir því, sem mun 
verða á hinuin síðari helmingi tuttugustu ald- 
arinnar. 

Ot á við í heiminum eru framtíðarhorfur 
bjartar eða dimmar eftir því hvernig menn 
túlka það, sem er að gerast meðal þjóðanna. 
Það má segja með sanni, að möguleikar til ills 
í heiminum hafi aldrei verið meiri, eða ógnað 
heiminum meir en nú, en á sama tíma hafa 


möguleikarnir til góðs aldrei verið meiri en 
einmitt á þessum tímum. Það fer allt eftir 
því hvernig mcnn og þjóðir beita þeim kröft- 
um og þeiin völdum, sem þær nú ráða yfir. 
Og eins fer í öllum málum. Mikill sannleikur 
er í því fólginn, sem einn maður sagði einu 
sinni, að einstaklingar í hverju þjóðfélagi gætu 
trygt framtíð heimsins bezt, ekki með því að 
lifa óttafullu lífi vegna þess, sem gæti orðið, 
en með því að vinna það verk, sem þeim er 
falið að vinna, þó lítið sýnist stundum vera 
og ómerkilegt, með trúmensku og dugnaði, i 
anda kærleika og einlægni. Og þá, er fjöldinn 
fylgir þessari reglu, og hefir unnið það verk, 
scm honum hefir verið falið, með trygð og 
einlægni, hefir hann gert það, sem í hans valdi 
stendur til að tryggja framtíðina, og enginn 
getur heimtað meira, hvorki guð né mennirn- 
ir því hver einstaklingur getur unnið aðeins 
eftir meðsköpuðum hæfileikum og gáfum. 
Meira getur hann ekki gert. 

Gjörum við þetta í starfsemi vorri, sem fé- 
lagsmenn og konur Þjóðræknisfélags vors, inn- 
an og utan félagsins, þá gjörum við ekki að- 
eins alt, sem heimtað getur verið af oss, en 
vér tryggjum á sama tíma framtíð félagsins, 
og þar að auki, sem nýtir borgarar þjóða 
vorra, hvort sem er Canada eða Bandaríkjanna, 
eða Islands, tryggjum vér framtíð þeirra og 
líka fraintíð heimsins. 

Stofnendur félags vors lögðu sinn skerf til 
málanna. Vér, sem nú erum við störfin verð- 
um að fara eftir dæmi þeirra, svo að vér, á 
vorum tíma, getum gefið þeim í arf, sem á eft- 
ir koma, stofnun, stefnu og eftirdæmi, sem 
verði þeim hvatning til göfugs starfs í frarn- 
tíðinni. Vér vitum ekki hvernig hún verður. 
En með bjartsýni og góðri von um hana get- 
um vér haldið áfram því verki, sem vér nú 
vinnum kvíðalausir og án ótta, því trú vor og 
sannfæring um verðmæti þess, sem vér vinn- 
um að, hefir skapandi mátt. 

F.n þó að svo væri ekki, hvað hefði langl 
verið komist, þegar Þjóðræknisfélagið var 



118 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


fyrst stofnað, ef alt hefði verið gert með hang- 
andi hendi? Eg er sannfærður um að aldrei 
hefði félagið náð þcim aldri, sem það nú hefir 
IKIÖ, og aldrei verið við eins góðu lífi. 

Þeir hafa verið margir, sem unnið hafa að 
málum þess og stutt að þeim. Margir þeirra 
eru nú horfnir þessu lífi og vér minnumst 
þeirra í kærleika. Á hverju ári bætast aðrir 
við í tölu hinna framliðnu. Vér söknum þeirra 
altaf mikils. Þeir hafa unnið starf sitt vel og 
hafa reynst góðir og nýtir félagsmenn. 

Eg hefi nokkur nöfn manna, sem fallið hafa 
frá á liinu liðnu ári, sem eg vil lesa upp til 
minningar um þá, því þeir unnu vel og dyggi- 
lega að félagsmálunum og verðskulda að vera 
minst. 

Fyrst á listanum er nafn heiðursfélaga, séra 
Friðriks Hallgrímssonar, dómprófasts á fslandi. 
Hann var gerður að heiðursfélaga á þinginu í 
fyrra, en dó á árinu sem liðið er. 

Næst eru nöfn stjórnarnefndarmanna 
tveggja, sem störfuðu báðir í stjórnarnefndinni 
um nokkurra ára skeið, Sveinn Thorvaldson, 
M.B.E., fyrv. varaforseti aðalfélagsins og fyrv. 
forseti deildarinnar '‘fsafold’’ í Riverton, og 
séra Halldór Johnson, fyrv. ritari félagsins og 
fyrv. meðlimur deildarinnar á Lundar. Hann 
fórst, eins og menn vita, í sjóslysi við Vest- 
mannaeyjar 8. janúar s.l. ásamt níu mönnum 
öðrum. Minningarathöfn var honum haldin 
í gær í Fyrstu Sambandskirkju hér í bæ. 

Aðrir meðlimir Þjóðræknisfélagsins, sem dá- 
ið hafa á árinu eru: Gísii Sigmundsson, Gimli; 
Sigurður Sigfússon, Oak View; A. E. (Eldjárn) 
Johnson, Glenboro; Mrs. María Straumfjörð, 
Seattle; Guðjón Johnson, Winnipeg; Mrs. 
Kristín Erlendson, Winnipeg; Karl Jónasson, 
Winnipeg; Eiríkur Thorbergson, Winnipeg; 
Mrs. Ovída Sveinsson, Winnipeg; Eyjólfur 
Sveinsson, Winnipeg; Mrs. Guðrún Sólmund- 
son, Winnipeg. Og svo vil eg bæta hér inn í 
listann nafni, sem af einhverri ófyrirgefan- 
legri vangá, var ekki talið upp á listanum í 
fyrra, sem hefði þó átt að vera. Það er nafn 
skálds, sem víðþekt var bæði á fyrri og seinni 
tíð, hér og heima á íslandi, það er nafn Magn- 
úsar Markússonar ömrnubróður míns, sem dó 
20. október 1948. Eg vil nú bæta yfirsjónina 
upp og færa nafn hans inn á lista þessa árs. 

Félagið hefir haft margt með höndum á 
hinu liðna ári, síðan að við komum síðast 
saman, og þar á meðal þýðingarmikla starf- 


semi af ýmsu tagi og á ýmsum sviðum, sem 
margsannar gildi félagsins og réttlætir lilveru 
þess, bæði sem þjóðræknisfélags, þar sem menn 
og konur af íslenzku bergi brotin, ná saman 
og vinna í sameiningu að málum sem alla 
varða. Meðal þeirra mála var t. d. þátttaka ís- 
lendinga í 75 ára afmælishátíð Winnipegborg- 
ar. Fyrstu fundir í því máli, sem Þjóðræknis- 
félagið stóð fyrir, og sem fulltrúar annara fé- 
laga fslendinga i Winnipeg tóku þátt i, voru 
kallaðir saman í apríl-mánuði. Mörg voru ráð- 
in, sem lögð voru fram, og margir voru þeir, 
sem tóku þátt í verkinu, sem þcssi hátíðanefnd 
tók að sér að vinna. Eg varð að hverfa frá 
beinni þátttöku í þessari starfsemi snemma í 
maí, en verkið var í ágætum höndum og eins 
og raun ber vitni þurfti eg engar áhyggjur að 
hafa út af því að þurfa að ganga úr nefndinni. 
Skrifari félagsins lók formensku nefndarinnar 
og stóð vel í þeirri stöðu. Peningasöfnun var 
hafin og gengið var til verks að smíða stóran 
og veglegan skrautvagn, eða “Float”, sem átti 
að tákna þátttöku fslendinga í byggingu Win- 
nipeg-borgar. Gissur Elíasson sá um verkið og 
leysti hann það vel af hendi. Svo vel tókst hon- 
um, með hjálp og aðstoð nefndarmanna, að 
vagn íslendinga var talinn meðal hinna fyrstu 
tuttugu og fimm beztu skrautvagna, sem í 
skrúðgöngunni voru, sem námu alls eitthvað 
á annað hundrað. íslendingadagsnefndin, sem 
með hafði verið í þessari þátttöku og lagt t 
hátíðarsjóðinn nokkra upphæð af pcningum, 
notaði vagninn í sambandi við íslendinga- 
dagshátíðina á Gimli s.l. sumar. 

Hve vel íslendingutn tókst í þessu máli ætti 
að vera góðs vitni um hátíðahaldið, sem hakl- 
ið verður væntanlega seinna í sumar til minn- 
ingar um 75 ára hátíð Iandnáms fslendinga i 
þessu fylki. íslendingar settust fyrst að í Win- 
nipeg um haustið 1875 og fóru svo héðan sama 
haust norður til Nýja-íslands og setlust þar að. 
Nefndir hafa verið settar í þetta mál, bæði 
jijóðræknisnefnd, nefnd fslendingadagsins og 
nefnd Nýja-íslands. Þessum nefndum hefir 
ckki enn tekist að ná saman að fullu lcyti, eu 
það verður að vera meðal liinna fyrstu hlut- 
verka innan næstu daga eftir að þingið er bú 
ið. að halda fund og ráðstafa viðeigandi hátíð. 
Það getur verið, og væri viðeigandi, að menn 
tækju þetta mál fyrir hér á þinginu. Hér eru 
fulltrúar frá deildum norðan að og hér eru 
líka fulltrúar deildarinnar í Winnipeg. Það 



ÞINGTIÐINDI 


119 


væri gott að fá greinargerð frá þeim hvað 
þeir hugsa um málið, um ráðstafanir, sem 
þegar hafa verið gerðar og um hugmyndir sem 
hinir ýmsu fulltrúar kunna að hafa um mál- 
ið. 

Eitt mál, sem komið hefir fram á dagskrá 
þingsins á hverju ári nokkur undanfarin ár, 
verður ekki tekið upp þetta ár, því það mál 
er nú útkljáð. Það er námsstyrkssjóður Agnes- 
ar Sigurðson. Hún er nú búin að miklu leyti 
að fullkontna sig og ná því takmarki, sem lil 
var ætlast, og er ekki lengur nemandi, sem 
leilar styrks. Hún er orðin framúrskarandi 
góður pianisti, og hefir hlotið ágæta dóma í 
New York og víðar. Oss er heiður og sómi af 
að hafa þekt hæfileika hennar og að hafa 
styrkt ,hana til framhaldsnáms og hjálpað 
henni til að ná því stigi í píanóspili, sem hún 
nú er á. Nú er það mál hvað henni viðvíkur 
útkljáð. En þar sem að þetta félag er menn- 
ingarstofnun og hefir áður styrkt listafólk, 
væri það ekki úr vegi, að athuga möguleika 
til að veita öðrum ungum hæfileika piltum 
eða stúlkum styrk til framhaldsnáms, þeim, 
sem þess þurfa, til að fullkomna sig. Það er 
fátt sem gæti verið Isiendingum meira til heið- 
urs og sóma en að geta styrkt ungt hæfileika- 
fólk á einhverju listasviði, og hjálpað þeim til 
að fullkomna sig, eða að minsta kosti kvatt 
það til þess. 

Annað mál, sem verður að öllum líkindum 
ekki mikið meira cn drepið á, á þessu þingi, 
er sögumálið, nema ef það væri aðeins til að 
fa skýringar frá formanni eða skrifara þeirrar 
nefndar, um gang málsins. Á síðasta þingi bar 
ritari sögunefndar fram skýrslu um samning 
milli nefndarinnar og mcntamálaráðs á fs- 
landi. Hann útskýrði það, að mentamálaráðið 
hefði farið fram á að maður yrði fenginn hér 
tii að halda verkinu áfram. Milligöngumaður 
mentamálaráðsins fékk próf. Tryggva Oleson 
til að taka það verk að sér og er hann nú að 
draga saman fjórða hefti sögunnar. Þar stend- 
ur málið, að því er eg bezt veit. En ef að 
möguleikar eru á, og ef að nefndin hefir ein- 
hverja skýrslu til að bera fram, þá fær þing- 
ið hana til afgreiðslu áður en því lýkur. 

Svo eru tvö mál, sem liggja fyrir og sem til- 
kynt hafa verið stjórnarnefndinni á löglegan 
hátt. Annað þessara mála er um breytingu á 
þingtímanum, sem borið var fram fyrir þing 
fyrir einu ári. Nefnd verður sett í það mál 


ef nauðsyn þykir og tillaga borin fram. Hitt 
málið er í sambandi við ársgjald meðlima. 
Skriflegur fyrirvari um það mál var borinn 
fram á fundi stjórnarnefndar s.l. nóvember- 
mánuð, þ.e.a.s. með fullum þriggja mánaða 
fyrirvara eins og lög félagsins krefjast. Það er 
skoðun framsögumanns, að ársgjaldið sé altof 
lítið og ætti að vera ekki minna en tveir doll- 
arar á ári. En nefnd verður einnig sett í það 
mál og það rætt og afgreitt seinna á þinginu. 

En nú vil eg fara örfáum orðum um önnur 
mál, sem unnið hefir verið að á árinu, sum 
með góðum árangri, og sum sem betur hefði 
et til vill getað ræzt úr. En hvað sem á vantar 
að fullkomlega hafi verið gengið frá öllum 
málum félagsins í bjáverkum frá öðrtim störf- 
um. Nefndarmennirnir allir hafa mörgu öðru 
að sinna, og mér finst það stundum undra- 
vert, hve mikið er í raun og veru hægt að 
lcysa af hendi. En það er aðallega vegna hjálp- 
ar og aðstoðar margra góðra manna, sem eru 
oft ósparir á tíma og kröftum til þess að mál 
vor fái framgang. 

Eg hefi í huga hér meðal annars, er eg 
minnist á útgáfumál, útgáfu Tímaritsins, og 
ósérhlífni ritstjórans, hr. Gísla Jónssonar í því 
máli. Tímarit Þjóðræknisfélagsins jafnast á 
við hin beztu ársrit af líku tagi, sem gefin eru 
út, bæði að efni og frágangi. Það cr með 
sómti ágætum nú og það hefir ávalt verið á 
þessum þrjátíu árum, sem það hefir komið út. 
og vér eigum ritstjóra vorurn miklar þakkir 
skildar fyrir ágætlega og samvizkusamlega 
unnið verk. Eg vona að félagið fái að njóta 
hans unt margra ára skeið enn. Og svo fyrir 
auglýsingasöfnun í ritið, á Mrs. l’. S. Pálsson 
sérstakar þakkir, því án hennar og án auglýs- 
inganna væri það kostnaðarins vegna, oss ó- 
mögulegt að gefa ritið út. Ársgjald félaga 
hrykki aldrei lil þess. Þess vegna hefir því 
verið haldið fram, að hækka ætti ársgjald fé- 
laga, því það er ógjörningur að hugsa sér að 
íslendingar vilji halda félagi sínu við og starf- 
rækja það af ölmusugjöfum frá auglýsendum. 
En það mál verður nánar rætt siðar. 

Orð fá ekki lýst í hve mikilli þakkarskuld 
vér erum við kennara íslenzku skólanna, hvort 
sem er hér í Wpg., eða út um bygðir, þar sem 
slíkir skólar eru. Það er mikið og ábyrgðarfult 
starf, og þeint tekst að vinna það aðeins, sem 
hafa huga og sál við það. lig hefi ekki full- 
komnar upplýsingar um starfið út um bygðir. 



120 


TIMARIT ÞJÓÐRÆRNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


I dcildum þar, en eg veit, að tilraun var gerð 
f Selkirk í haust sem lcið til að koma á fót 
lfkri kenslu og þar hafði verið árið áður. 1 
því tilefni var samkoma haldin þar og flutti 
séra Valdimar J. Eylands, fyrv. forscti félags- 
ins, erindi um Island og fcrð sfna þangað og 
dvöl þar, og sýndi einnig hreyfimyndir. Til- 
raun hefir líka verið gerð á Gimli til að halda 
uppi íslenzku kenslu, og svo hér f Winnipeg. 
I Riverton hefir verið starfrækt "study group”, 
sem mætti teljast undir þessum lið, þó að 
eldra fólk liafi þar aðallcga tekið þátt í starfi 
þess hóps í stað unglinga. En starfið hcfir 
borið góðan árangur eins og skýrsla, sem 
scinna verður borin hér inn á þing, sýnir. 

I Winnipeg s. 1. vor var skólinn undir stjórn 
Miss Salóme Halldórsson og hélt skólinn loka- 
samkomu f I'yrstu Sambandskirkju, 30. apríl, 
sem ágætur rómur var gerður að. Miss Hall- 
dórsson vlidi losna úr skólastjórnaslöðunni I 
haust og tók Mrs. Ingibjörg Jónsson við af 
henni, en Miss Halldórsson er cnn einn kcnn- 
aranna. Skólinn liefir verið starfræktur f 
Fyrstu lútersku kirkju í haust og vetur. Kenn- 
arar við hann eru: Mrs. Ragnhildur Guttorms- 
son; Miss Stefanfa Eyford og Mrs. Helcn Guð- 
laugsson. Lítil stúlka, Miss Rulh Horn, spilar 
undir við söng.efingar skólabarnanna. Eg má 
ekki láta tækifærið sleppa að auglýsa þakklæti 
mitt og nefndarinnar fyrir hina ágætu starf- 
semi þcssara kennara ( skólanum. I'að eru þeir, 
meðal annara, scm eg á við, þegar eg segi að 
það er mörgum ágætum mönnum og konum 
að þakka, að nefndin hefir getað leyst það 
starf af hendi, sem hún hcfir getað gert á 
þessu liðna ári. Án þeirrar hjálpar væri starf- 
semin margsinnis minni og fátæklegri. 

I sainbandi við skólann bcr einnig að minn 
ast gjafar frá Birni ólati Pálssyni, sem var hér 
f Wpg., um tíma, er hann stundaði nám við 
kennaraskólann. Hann tók þátt f kennara- 
starfscini f fslenzku skólunum. Hann scndi 
hciman frá Islandi tvo árganga af barnarit- 
inu "Vorið”, fjögur eintök af hverjum árgangi, 
til notkunar í skólanum hér í Winnipcg. Fé- 
lagið er honuin þakklátt fyrir þcssa ágætu 
gjöf, og kennararnir með. heir hafa tilkynt 
nefndinni, að þetta rit geti orðið skólanum að 
ágætum notum. Með slfka hjálp og stuðning, 
sem vér njótum f skóla vorum, ætti enginn 
vandi að vera að starfrækja skólakenslu, enda 
hefir það enginn vandi verið, nema e. t. v. 


hvað vér vildum að fleiri börn sæktu skólann 
cn raun er á. En hvort scm þau eru mörg eða 
fá, þá er verið að vinna þarft verk og lofsam- 
lcgt, sem verður talið oss til ágætis. 

Frá skólamálum er eðlilcgt spor til út- 
breiðslumálanna, og f þcim efnum hefði meira 
mátt komast I framkva'md en reyndist. En 
samt höfum vér ekki legið f algjörðu aðgerðar- 
lcysi f þvf sambandi. Og hér aftur, hafa nokkr- 
ir góðir menn orðið okkur að liði. Mcðal 
þeirra má telja séra Valdimar J. Eylands og 
Dr. Richard Beck—auk annara. 

1 máímánuði f fyrravor var samkoma hald- 
in af deildinni “Brúin”, Selkirk, og kom eg 
jrangað og flutti örfá orð, sem kvcðju frá 
I’jóðræknisfélaginu, og sýndi hreyfimyndir. 
Og aftur í haust í septembcrmánuði, var sam- 
koma haldin í Selkirk, eins og búið er að 
minnast á, og fór þá séra Valdimar J. Eylands 
þangað með myndir og ræðu. 

Eg kom fram á Islendingadagshátfðum á 
Hnausum f júnf, og á Gimli f ágúst og flutti 
kicðjur fyrir hönd Þjóðræknisfélagsins á báð- 
um stöðum. 

Fimtánda júlf f sumar sem leið, var haldið 
upp á fimtfu ára afmæli Brown bygðar og eft- 
ir bciðni bygðarmanna var eg þar viðstaddur 
og talaði fyrir hönd Þjóðræknisfélagsins og 
fiutti kveðjuorð. Hátíðahaldið var hið ágæt- 
asla í alla slaði. Þar voru menn samankomnir 
úr bygðinni og aðrir langt að, frumbyggjar og 
ættingjar þeirra, sem fyrst settust þar að. 
Veður var gott og fólkið glatt, og að lokinni 
skcmtuninni, sem stóð yfir allan daginn og 
langt fram á nótt, voru allir samdóma um, 
að svona ættu bygðarafmæli að vcra. 

Seinna um sumarið fór eg ferð norður til 
Árborgar og hafði meðferðis Dr. Kristjönu 
ólafsson, séra Halldór E. Johnson og Ragnar 
Stefánsson, scm tóku öll þátt f skemtun, sem 
deildin "Esja” efndi til. Þar koin einnig fram 
Dr. A. H. S. Gillson, forseti Manitobaháskól- 
ans. Samkepni fór fram í framsögn meðal 
yngri drengja og stúlkna, og flutti forseti há- 
skólans erindi. Samkoman var hin bezta og 
eiga þjóðræknismenn í Árborg þakkir skilið 
fyrir ágæta frammistöðu í þjóðræknismálum. 

Seinna um haustið, 14. sept.. fór eg ferð 
norður til Riverton og Árborgar með Dr. 
Þorkel Jóhannesson og frú Hrefnu í heim- 
sókn til Guttorms skálds Guttormssonar, sem 



ÞINGTIÐINDI 


var farinn sama daginn upp eftir til Wpg., 
en við hittum hann þar næsta dag, og til 
Gunnars Sæmundssonar, forseta “Esjunnar”. 
Viðtökur voru hinar ágætustu. 

Aðrar Itygðir hefi eg komið (, cn ekki altaf í 
beinum þjóðrækniserindum, en samt blandast 
þau inál vanalega öll saman. Og lika hafa aðr- 
ir menn unnið þjóðræknisstörf bæði beinlínis 
og óbeinlínis. I>ar tcljast prestarnir allir með, 
því verksvið þeirra tekur inn þjóðræknina og 
heldtir hcnni við. Þar að auki hcfir Dr. Rich- 
ard Beck, fyrv. forseti, eins og altaf, með ýms- 
um hætti sýnt í verki, áhuga sinn fyrir starfi 
fólagsins og málslað. I tilcfni af 30 dra af- 
mæli félagsins ritaði hann um það ítarlega 
grcin, sem birtist ( stimar [ blaðinu “Akranes" 
á fslandi. Hann hefir einnig ritað greinar um 
Vestur-lslendinga og félagsmál vor ( önnur ís- 
lenzk blöð og timarit, meðal annars ftarlega 
ritgerð um heiðursfélaga vorn.-Dr. Joseph T. 
Thorson dómstjóra, ( rit Biskups tungna- 
manna, “Inn lil fjalla", cr út kom nýlega. Auk 
þcss hefir Dr. Beck haldið áfram þjóðræknis- 
og landkynningarstarfsemi sinni, bæði í ræðu 
og riti hérna mcgin hafsins, á fslenzku og 
ensku. Hann flutti meðal annars, aðalræðuna 
á 50 ára landnámshátíð íslenzku bygðarinnar 
f Brown, Man., scm eg mintist, sem Þjóð- 
ræknisdeildin “Island” stóð að, og á lýðveld- 
ishátíðinni að .Mountain, N. Dak., sem Þjóð- 
ræknisdeildin "Báran” efndi til. Loks má geta 
þess, að hann hcfir nú lokið við rit sitt um 
íslcnzk skákl, "Icelandic I’oets, 1880—1940", 
sem nú er ( prentun hjá Cornell University 
l’ress og kemur að öllu forfallalausu út scinna 
í vetur eða með vorinu. 

Dr. Beck vinnur með áhuga og elju fyrir 
málefnum félagsins og vil cg votta honum 
þakkir fyrir og vona að vér megum lengi 
njóta hans. 

I stirnar scm lcið ferðaðist gjaldkeri félags- 
ins, hr. Greltir Jóhannsson suður til Minne- 
apolis á lrátíð Norðmanna þar og var við af- 
hjúpunarathöfn Leifs styttu, sem Norðmenn 
stóðu fyrir og hann skilaði kveðju Þjóðrækn- 
isfélagsins til þeirra. Eins gcrði varagjaldkeri 
hr. Árni Eggertson, er hann fór suður til 
Mountain, N. Dak., og var staddur við vígslu- 
alhöfn gamalmenna heimilisins þar, þar sem 
að lesin var upp kveðja frá félaginu. 

Heillaóskaskeyli og bréf liafa í viðbót verið 
scnd víðsvegar til hátiðahalda og annara at- 


121 


hafna, og sambönd haldist mcð deildum og 
félögum. En samt er margt sem mátt hefði 
vinna ( viðbót, ef að tími og möguleikar 
hefðu leyft. En eins og eg gat um er tími 
nefndarmanna takmarkaður og öll starfsemin 
unnin f hjávcrkum. Verksviðið er stórt en 
tíini og kraftar oft mjög takmarkaðir. 

Háskólamál. 

Þetta mál gæti skoðast að nokkru leyti sem 
úlbreiðslumál, og unnið hafa að þvf með mikl- 
um áhuga og ágætum árangri, þeir, sem scttir 
voru í nefndina, sem átti að hafa það mál mcð 
höndum, Dr. P. H. T. Thorlakson, Walter 
dómari Líndal, Árni Eggertsson, K.C., Miss 
Margrét Pétursson, Grettir Jóhannsson, Lárus 
Sigurdson læknir og aðrir. Nefndarmcnn þess- 
ir hafa ferðast um íslenzku byggðirnar og ver- 
ið í bréflcgu sambandi við aðra Islcndinga, 
þar sem engar dcildir eru, og má telja það 
undravert og lofsamlegt hvc vel Islendingar 
hafa orðið við þessari fjárleitun að stofna 
kenslustól ( fslenzkum fræðum við háskóla 
Manitobafylkis, og helzt af öllu hve vel þjóð- 
ræknismenn hafa styrkt fyrirtækið. 

Eins og menn vita, er Þjóðræknisfélagið að- 
alstofnun íslendinga vestan hafs, og fleiri 
einstaklingar tilheyra félaginu en nokkurri 
annari félagsstofnun, er samt mikill fjöldi Is- 
lendinga enn utan félagsins, sem ekki tclja sig 
með ( mcðlimatölu þess. Fleiri Islendingar 
standa utan en innan félagsins. En samt sýnir 
fjársöfnunin til fræðslustólsins hvar aðalsam- 
tökin liggja og hverjir styðja bezt að málum 
þjóðarbrots vors, þó að í minnihluta séu. 

Háskólanefndin er nú búin að safna 
$154,000 (eitt htindrað fimmtfu og fjórum 
þúsundum dollara) í beinum fjárframlðgum 
og loforðum. En af þessari upphæð eru næst- 
um því nfutíu þúsundir frá þjóðræknismönn- 
tim og félögum, setn ( nánu sambandi standa 
við það. Flest allir hinir, sem gefið hafa, nema 
f örfáum tilfellum, hafa komið undir bein á- 
hrif Þjóðræknisl'élagsins, sem hefir gert það 
kleyft að ná þessari fjárupph.æð saman, sem 
hefði, án Þjóðræknisfélagsstofnunarinnar og 
deilda hennar verið ógerningur að safna. 

Stjórnarncfnd Þjóðræknisfélagsins liefir lít- 
itin beinan þátt tekið í fjársöfnuninni, því 
hún var undir timsjón nefndarinnar, sem sett 
var í það mál. En nefndin hefir haft aðstoð 



122 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


gjaldkera félagsins, og hefi eg setið tvo eða 
þrjá fundi á árinu. En aðal verkið hefir nefnd- 
in unnið ein, og erum vér öll í mikilli þakk- 
lætisskuld við hana fyrir að hafa skipulagt 
málið og haldið því vakandi,—svo vel vakandi, 
að líkur eru til þess, að hægt verði að byrja 
að starfrækja kenslustólinn næsta haust. Að 
minsta kosti hefir forseti háskólans, Dr. Gill- 
son, látið í ljósi að það væri ósk hans og von. 

Dr. Gillson kemur fram á þinginu á mið- 
vikudaginn kl. 2.30 og vill flytja þar nokkur 
orð til þingsins. Eg vona, að þingmenn hafi 
það í huga og verði sem flestir viðstaddir er 
hann kemur hingað. Einnig bera fjársöfnunar- 
menn frarn skýrslu um kenslustólsmálið í fjar- 
veru Dr. Thorlakson. Þeir koma með skýrslu 
sina á þriðjudaginn eftir hádegi. Og þá vona 
eg líka, að sem flestir verði viðstaddir. 

Hér vildi eg leyfa mér aðeins að minnast 
annars atriðis, sem kemur þessum lið ekki 
beinlínis við, en sem hefir aukið álitið, sem 
íslendingar njóta mcðal hérlendra manna, og 
er það gjöfin, sem Aðalsteinn sál, Kristjánsson 
gaf háskólanum hér í erfðaskrá sinni, sem 
nemur, að mig minnir, tuttugu þúsundum. 
Þessi upphæð gengur ekki i fræðslustólssjóð- 
inn, en verður fagurt minningarmerki í bók- 
um háskólans, ekki aðeins um þann, sem gjöf 
þessa gaf, heldur einnig um það þjóðarbrot, 
sem hann er af kominn. Mér þykir vænt um 
að minnast hans hér og viðurkenna með þess- 
um örfáu orðum, þakklætis vors við hann fyrir 
þessa höfðinglegu gjöf og ágæta frammistöðu. 

Byggingarmál. 

Þetta mál hefir staðið í stað síðan á þing- 
inu í fyrra. Nefnd var sett í málið, en þar 
sem að félagið og deildir höfðu annað fjár- 
mál með höndum, nefnilega háskólamálið, og 
öli félög Winnipegborgar voru að safna í há- 
skólasjóðinn hugðu þeir, sem fyrir þessari 
nefnd stóðu, að það hefði litla þýðingu, að 
hreyfa við öðrum fjárframlögum á rneðan á 
þessu stærsta fyrirtæki stæði. En mönnum 
verður leyfilegt að taka þetta mál upp aftur, 
og ræða það og gera nýjar samþykktir á þessu 
þingi, ef þeim svo sýnist. 

Samvinna við ísland 

Sambandið milli fslands og Vestur-fslend- 
inga hefir haldist á þessu undanfarna ári með 
sömu ágætum og áður. — Séra Halldór heit. 


Johnson, fyrv. skrifari félagsins, bar kveðju frá 
Vestur-íslendingum á fundum á íslandi, 
stuttu eftir að hann kom þangað s.l. sumar. 
Og síðasta hlutverk hans var að flytja kveðju, 
x útvarpið í Reykjavík, til íslenzku þjóðarinn- 
ai frá Vestur-íslendingum, og hefir sú kveðja 
fengið viðurkenningu heima. 

Tímaritið hefir útbreiðslu á íslandi eins og 
undanfarið. Bréfaskifti hafa haldist milli þjóð- 
ra'knismanna hér og manna á fslandi. Gestir 
frá íslandi hafa heimsótt oss og oss hefir veitzt 
tækifæri að taka á móti þeim á ýmsan hátt 
og sýna þeim góðhug og vinskap og trygð. 

í fyrra tókum við á móti sendiheria fs- 
lands, Thor Thors og frú Ágústu. f sumar sem 
Ieið kom hingað Dr. Thorkell Jóhannesson og 
frú Hrefna, og dvöldu hér fram eftir sumrinu. 
Og nú á þctta þing er væntanlegur gestur frá 
New Yoik, hr. Gunnar R. Paulson, formaður 
ferðafélagsins “Viking Travel Service”. Hann 
er söngmaður góður og auk þess að syngja fyr- 
ir oss gerir hann ráð fyrir að sýna hreyfimynd- 
ii á Frónsmótinu annað kvöld. 

Meðal samtaka milli íslands og Vestur-fs- 
lcndinga mætti teljast fjársöfnunin til minn- 
ingarmerkis, ímynd veglegi'ar kirkju, fyrir 
Jón biskup Arason í minningu 400 ára dán- 
aiafmælis hans. Veiið er að selja meiki, lík 
því sem eg ber á mér, og eiga peningarnir að 
ganga í minningarsjóðinn. Merkin eru til sölu 
hjá Davíð Bjöxnssyni í bókaverzlun hans og 
hjá ýmsum öðrum, sem verða e. t. v. sumir 
viðstaddir hér á þingi. 

Einnig ber að minnast undir þessum lið, 
gjafarinnar, sem Aðalsteinn sál. Kristjánssan 
gaf háskóla íslands í erfðaskrá sinni, og öðr- 
um stofnunum á ættjörðinni. Þær gjafir 
snerta ekki Þjóðræknisfélagið, — en þeirra ber 
samt að minnast sem heiðarlegra gjafa, frá 
íslendingi hér vestan hafs til heimalands síns, 
og vér þjóðræknismenn metum það mikils við 
hann. 

Svo ber að minnast gjafar fiá Soffaníasi 
Thorkelssyni, sem á undanförnu sumri gaf 
fæðingarsveit sinni, Svarfaðardalshreppi, 50. 
þúsund króna fjárupphæð, sem verja á til skóg- 
ræktar, og heitir frekari stuðningi sínum. 

Héðan til íslands hafa ekki ferðast maigir. 
Séra Halldór heitinn fór s.l. sumar eins og 
áður er minnst. Auk hans fór til fslands í 
haust ungur piltur, dóttursonur séra Alberts 



ÞINGTÍÐINDI 


123 


Kristjánssonar, fyrv. forseta félagsins, sem heit- 
ir Albert Sigurðsson, til náms við háskólann 
þar. Hann á að fá að njóta herbergisins í stúd- 
entagarðinum, sem gefið var háskóla Islands 
af Ásmundi l’. Jóhannssyni, er eg bezt veit, 
verður fyrstur stúdenta héðan að njóta þess 
herbergis. 

Svo ber að minnast ferðar sr. Sveinbjörns 
ólafssonar lil fslands og dvalar hans þar s.l. 
sumar. Hann kom fram á ýmsum fundum, 
sem haldnir voru, flutti kveðjur í útvarpið og 
ferðaðist um landið. Með ferð sinni varð hann 
enn annar tengiliður milli vors og fslands, 
sem styrkir böndin, sem binda oss við ætt- 
jörðina. 

Það má segja með sanni, að samböndin við 
fsland haldast enn, og allt bendir til þess, að 
þau haldist um rnörg ókomin ár, eins og að 
undanförnu, með bréfaskiptum og ferðum 
góðra gesta að heiman og manna héðan og 
heim. 

Samsaii og samkomuhöld 

Undir þessum lið telst fyrst og fremst sam- 
sætið, sem haldið var sendiherra Thor Thors 
og frú Ágústu að loknu þingi í fyrra. Þetta 
samsæti var án efa hið veglegasta og bezta, sem 
íslendingar hafa hér haldið. 1 því samsæti 
voru fylkisstjóri, R. F. McWilliams og frú: 
forsætisráðherra Campbell og frú; bæjarstjóri 
Winnipegborgar, Mr. Coulter og frú; forseti 
háskólans, Dr. Gillson og frú auk annara hátt- 
settra manna og kvenna og fjölda þingfull- 
trúa og vina. 

Eins og áður er getið var Dr. Thorkell Jóh- 
anuesson og frú Hrefna hér á ferð í sumar 
sem leið og hélt Þjóðræknisnefndin þeirn sam- 
sæti í sal hjá I-Iudson’s Bay-félaginu, 16. sept. 
Auk gestanna voru nokkrir aðrir vinir, sem 
heiðra vildu þessi mætu hjón frá íslandi. Vér 
fögnuðum komu þeirra hingað og minnumst 
þeirra hjóna með þakklæti. 

Til Lundar ferðaðist eg 14. ágúst s.l. til að 
taka þátt í samsæti, sem bygðarmenn héldu 
Vigfúsi Guttormssyni og frú í tilefni af 50 ára 
giftingarafmæli þeirra. Eg flutti þar kveðju 
Þióðræknisfélagsins, og fyrir hönd þess óskaði 
eg gullbrúðhjónunum allra heilla. 

Ellefta nóvember í haust átti rithöfundur, 
sagnirtari og skáld, Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 
sjötugsafmæli og komum við ritari Þjóð- 


ræknisfélagsins í heimsókn til hans til þess að 
minnast dagsins og að fagna honum með dá- 
lítilli minningargjöf frá félaginu, til að sýna 
honum virðingu og heiður, sem hann á marg- 
skilið fyrir ritstörf sín á hinum ýmsu sviðum, 
sem hann hefir unnið. Hans er minst í Tíma- 
ritinu þetta ár og veit eg að allir fslendingar 
hugsa til hans með hlýjum hug. 

Önnur mál. 

Undir þessum lið, held eg að eg hafi engu 
við að bæta, nema e.t.v. aðeins að benda mönn- 
um á það mikla starf, sem Þjóðræknisfélagið 
hefir með höndum, margbrotið og stundum 
flókið. Margt verður hér á þessu þingi að taka 
til íhugunar og umræðu og þingsamþykta. 
Látum oss því nú, er vér komum saman á 
þetta þrítugasta og fyrsta þing Þjóðræknis- 
félagsins, að ákveða með sjálfum oss, að ræða 
mál vor og afgreiða þau með það eitt fyrir 
sjónum að vinna félaginu hag og styðja að 
því, sem getur orðið heildinni sem beztur 
styrkur í þjóðræknisviðleitni hennar, þjóðar- 
broti voru hér vestra til heiðurs og sóma. 

Svo segi eg þetta þrítugasta og fyrsta árs- 
þing Þjóðræknisfélags íslendinga f Vestur- 
heimi sett. Eg þakka fyrir góða áheyrn og bið 
þingheim að taka til starfa. 

Philip M. Pétursson, forseti 

Dr. Beck gjörði tillögu um að ávarpi for- 
setans sé veitt móttaka með þökkum, að því 
viðbættu, að séra Sveinbjörn ólafsson, hefði 
verið einn þeirra manna sem til fslands hefði 
farið á árinu og getið sér þar hinn bezta orð- 
stír. G. J. Oleson studdi. Samþykt. 

J. J. Bíldfell stakk upp á að forseti skipi 
Jrriggja manna kjörbréfanefnd. Forseti skipaði 
í nefndina séra Egil Fafnis, Jón Ásgeirsson og 
frú B. E. Johnson. 

Þorsteinn Gíslason stakk upp á og Hjörtur 
Hjaltalín studdi, að forseti skipi þrjá menn í 
dagsrárnefnd. Samþykt. Forseti skipaði, Dr. 
Richard Beck, Böðvar Jakobsson og Þorstein 
Gíslason í þá nefnd. 

Féhirðir, G. L. Jóhannsson, las og skýrði 
skýrslu sína og lagði til að henni væri vísað til 
væntanlegrar fjármálanefndar. Frú P. S. Páls- 
son studdi. Samþykt. 



124 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Reikningur Féhirðis 

Yfir tekjur og útgjöld Þjóðræknisfélags ís- 
lendinga í Vesturheimi frá 16. fcbrúar 1949 
til 16. febrúar 1950. 

TEKJUR: 

Á Royal Bank of Canada 

16. febrúar, 1949_ $2,573.55 

Frá fjármálaritara fyrir 


meðlimagjöld _$ 

321.37 


Gjafir í Agnesarsjóðinn .. 

28.00 


Sala á íslenzkum krónum 

18.80 


Fyrir auglýsingar í XXX. 

árg. Tímaritsins _ 

Fyrir auglýsingar í XXXI. 

1,626.97 


árg. Tímaritsins .. 

161.00 



7.74 


652 Home Street..__ 

1,440.18 

3,604.06 

Samtals ___ 


..$6,177.61 


ÚTGJÖLD: 

Ársþingskostnaður $ 164.16 

Kostnaður við XXX. 

árg. Tímaritsins: 

Ritstj. og ritlaun $ 247.00 

Prentun _ 1,279.31 

Auglýsingasöfnun 406.75 

Fragt _ 8.21 

-1,941.27 

Kostnaður við XXXI. 
árg. Tímaritsins: 

Prentun _$1,000.00 

Auglýsingasöfnun .. 40.25 

- 1,040.25 

Til kenslumála: 

Til Laugardagsskólans 

í Winnipeg ..$ 140.90 

Ágóði af samkomu 
skólans, endur- 
greitt _ 55.70 


Tillag í “float” Islendinga 

í Winnipeg._ 257.00 

-$3,910.16 

16. febrúar 1950, á Royal 
Bank of Canada _ 2,267.45 


$6,177.61 


Inneign á tslandi: 

1. febrúar 1949, A Landsbanka 

Islands _Kr. 11,613.41 

(Fullnaðarskýrsla yfir viðskifti félagsins við 
Þjóðræknisfélag íslendinga í Reykjavík á árinu 
1949 er ókomin, og verður því að fresta skila- 
giein á þeim viðskiptum). 

Grettir Leo Johannson, féhirðir 

Framanritaðan reikning höfum við endur 
skoðað og höfum ekkert við hann að athuga. 

—Winnipeg, Canada, 16. febrúar 1950. 

Steindór Jakobsson 
J. Th. Beck 

Skýrsla fjármálaritara yfir árið 1949 

Fjármálaritari Guðmann Levy, lagði fram, 
las og skýrði skýrslu sína og lagði til að henni 
væri vísað til fjármálanefndar þingsins. G. L. 
Jóhannsson studdi. Samþykt. 

INNTEKTIR: 

Frá meðlimum aðalfé- 


lagsins_$ 83.00 

Frá deildum_ 245.50 

Frá sambandsdeildum 14.00 


ÚTGJÖLD: 

Póstgjald undir bréf og 

Tímarit_ 

Afhent féhirði__ 


$ 21.13 

321.37 


Nettó til skólans- .$ 85.20 

Til deildarinnar 

“Brúin” Selkirk..$ 50.00 

- 135.20 

Banka-, símskeyta- og annar 


kostnaður ___$ 37.57 

Prentun og skrifföng_ 40.77 

Þóknun fjármálaritara _ 34.25 

Til móttöku gesta, o. fl. 259.69 


Samtals .......$ 342.50 $ 342.50 

Guðmann Levy, fjármálaritari 

Skýrsla Skjalavarðar 

Skjalavörður og eignaumsjónamaður ólafur 
Pétursson lagði fram, las og skýrði sína skýrslu 
og lagði til að henni væri vísað til fjármála 
nefndar þingsins. Samþykt. 


































ÞINGTIÐINDI 


125 


652 Home Street 

RECEIPTS: 

Credit balanace January 


lst, 1949 _ $ 12.13 

Rents Collected _ 3,107.20 


EXPENDITURES: 

City of Winnipeg, Taxes $ 452.52 


Decorations, Repairs, 

Supplies _ 388.14 

Fuel_ 394.84 

Light & Power _ 175.21 

Water and Sewer Rates 109.06 

Re. Tímarit sent to Ice- 

land _ 23.38 

Managcment _ 120.00 

Sundry Expense _ 16.00 


Icelandic National League 1,440.18 

$3,119.33 $3,119.33 
Ó. Pétursson 

Yfirskoðað og rétt fundið, 16. febrúar, 1950. 

Steindór Jakobsson 
Jóhann Th. Beck 

Skýrsla kjörbréfanefndar 

Séra Egill Fafnis lagði fram eftirfylgjandi 
bráðalnrgða þingskýrslu þeirrar nefndar, svo- 
hljóðandi. Samkvæmt kjörbréfum sem að við 
höfum veitt móttöku, þá eiga þessir erind- 
rekar sæti á þinginu með fullum þingréttind- 
um. 

Frá deildinni "Báran”, Mountain, N. D. 

G. J. Jónasson, með 17 atkvæði 

H. T. Hjaltalín, með 18 atkvæði 
Haraldur Olafsson, með 17 atkvæði 
Dr. R. Beck, með 18 atkvæði 

1 rá deildinni “Esjan” í Manitoba. 

Gunnar Sæmundsson, með 19 atkvæði 
Böðvar Jakobsson með 16 atkvæði 
Þórarinn Gíslason, með 16 atkvæði 
Frú Svanbjörg Sveinsson með 16 atkvæði 
Sigurður Finnson með 16 atkvæði 

Frá deildinni “Lundar” í Maniloba. 

Séra Jóhann Friðriksson, 

Frú Hjörtur Pálsson 

Frá deildinni “Grund” í Argyle, Manitoba. 

G. J. Oleson, með 10 atkvæði 


Frá deildinni “Island” í Morden, Manitoba. 
Þorsteinn Gíslason, með 11 atkvæði 
J. B. Johnson, með 12 atkvæði 

Þingnefndarálit 

Dagskrárnefndin leggur til, að dagskrá þings- 
ins verði á þessa leið: 

1. Þingsetning. 

2. Ávarp forseta. 

3. Kosning kjörbréfanefndar. 

4. Skýrslur embættismanna. 

5. Skýrslur deilda. 

6. Kveðjur. 

7. Skýrslur milliþinganefnda. 

8. Otbreiðslumál. 

9. Fjármál. 

10. Fræðslumál. 

11. Samvinnumál við Island. 

12. Útgáfumál. 

13. Minjasafnsmál. 

14. Skýrsla háskólastólsnefndar. 

15. Ávarp forseta háskólans. 

16. Kosning embættismanna. 

17. Ný mál. Breyting á þingtíma, 
og breyting á ársgjaldi. 

18. Ólokin störf og þingslit. 

Framsögumaður nefndarálitsins, Dr. Beck 
lagði til að dagskráin sé samþykt. Þá tillögu 
studdi G. J. Jónasson og var hún samþykt. 

Fundi var svo frestað samkvæmt tillögu frá 
Tr. J. Oleson sem frú B. E. Johnson studdi, 
til kl. 1.30 e. h. 

Annar fundur þingsins settur af varaforseta 
þess, T. J. Oleson kl. 1.30 e. h. Fundargjörð 
frá fyrsta fundinum lesin og staðfest. 

Skýrslum deilcla veitt móttaka. 

Skýrsla deildarinnar “Báran”, 
á Mountain, N. D. 

Hér í sumar hefir verið starfað mikið í 
Báru. Það hafa vcrið haldnir fimm aðal fund- 
ir, og fimm nefndarfundir. Við héldum sam- 
komu 17. júní í sumar en vorum heldur ó- 
heppnir með veðrið. Það var kalsa rigning, svo 
að við urðum að halda hana inn í samkomu- 
húsinu, sem annars átti að vera haldin úti í 
skemtigarðinum og sóttu færri samkomugestir 
hana, en gert hefðu, ef veður hefði verið gott. 












126 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Samkoman fór að öllu leyti vel fram undir 
stjórn séra E. H. Fafnis. Skemtiskráin var ágæt. 
Aðal ræðufólk var, Dr. R. Beck og frú Hólm- 
fríður Danielsson og sagðist báðum ágætlega, 
og svo var almennur söngur. Tvísöng sungu 
þær frúnnar G. S. Goodman, og W. K. Hall- 
dórson, en Emily Sigmundson einsöng. Margt 
fleira var á skemtiskránni og var góður róm- 
ur gerður að því öllu. 

Þá fékk deiidin frú Hólmfríði H. Danielson 
til að kenna unglingum og börnum söng og 
íslenzku. Kom hún til okkar 7. júní og var 
ti! 17. júlí. Kenndi hún á þremur stöðum hér 
í bygðinni, tvo daga í hverjum stað. Á Garðar, 
á Mountain, og á Hallson. Á öllunt stöðun- 
um sóttu 63 börn kensluna, sem fór ágætlega 
vel fram og á frú Danielson þökk og heiður 
skilið fyrir frammistöðu sína. 

Hún hélt tvær samkomur með börnunum, 
áður en að hún fór til baka, aðra á Garðar, 
11. júlí, hina á Mountain 17. sama mánaðar, 
voru þær báðar ágætlega sóttar og þóttu mjög 
góðar. Voru þær samkomur bæði börnunum 
og frú Danielson til stór sónta. 

Á síðasta ársfundi Bárunnar var ákveðið að 
fá frú Hólmfríði til að koma aftur suður til 
N. Dakota og halda barnakenslunni þar áfram. 

Báran beitti sér fyrir að stofnaður var sjóð- 
ur til minningar urn Jóhannes læknir og 
Björgu konu hans, og lagði $250.00 í þann 
sjóð. Alls komu inn í sjóðinn $1,332.50, og 
þakkar framkvæmdarnefnd Bárunnar öllum 
sem þátt tóku og gjörðu það svo myndarlega. 
Kærar þakkir. 

Félagar í Bárunni teljast nú 88. Félagar dán- 
ir á árinu, Mrs. S. J. Hallgrimson, Mountain, 
Marða Mýrdal, Garðar, Mrs. María ólafson, 
Mounlain. 

Allt starfið í Báru hefir gengið vel á árinu. 
Virðist Báran vel lifandi. 

Við hér Bárufólk sendum ykkur kærar 
kveðjur okkar og vonumst eftir að allt starfið 
gangi vel á þinginu og óskum öllum Islend- 
ingum nær og fjær allrar blessunar. Líði ykk- 
ui öllum ætíð sem bezt. 

G. J. Jónasson, H. B. Grímsson 

forseti. skrifari. 

Skýrsla deildarinnar “Öldunnar” 
fyrir árið 1949. 

Árið 1949 hefir deildin “Aldan”, í Blaine. 
Wash. starfað á líkan hátt og undanfarin ár. 


Fjórir aðalfundir hafa verið haldnir, og tveir 
stjórnarnefndar fundir. 

Frelsisdags fslands var minst með almennri 
skemtisamkomu, sem haldin var að þessu 
sinni 18. júní. Aðsókn var góð og skemtiskráin 
velrómuð. Elliheimilið “Stafholt” sem Aldan 
hefir lagt kapp á að styðja, var eins og kunn? 
ugt er, opnað til afnota í janúar mánuði með 
fjölsóttu hátíðahaldi. Er það nú fullskipað og 
öli starfræksla gengur ákjósanlega. 

Aldan á ábak að sjá tveimur meðlimum sem 
dáið hafa á árinu, eru það Jónas Sveinsson og 
Guðrún Símonarson, móðir Einars Simonar- 
sonar lögfræðings og forseta Elliheimilisins. 
Aftur á móti hafa deilclinni bæzt fjórir nýir 
félagar og telur hún nú 50 meðlimi. 

A. E. Kristjánsson, Dagbjört Vopnfjörð, 

forseti. ritari. 

Skýrsla deildarinnar “Lundar” 
fyrir árið 1949. 

Meðlimatala fyrir árið 1949 var 41. 

Fundir ákveðnir þriðja hvern mánuð. 

Ekki var mögulegt að starfrækja kenslu í 
íslenzku sökum húsnæðisskorts og vöntun 
kennara, frekar en áhugaleysi unglinga. En 
svo vonum við, að úr því rakni með nýja skól- 
anum, og að kennara kraftar fáist á árinu. 

Á fundinum sem haldinn var í október var 
gerð fyrirspurn um hvort ekki væri gerlegt 
að fá íslenzkar hreifimyndir sýndar á Lundar, 
og var ritara deildarinnar, Mrs. L. Sveinsson 
falið að leita sér upplýsingar í því sambandi, 
en hún var ekki búin að fá svar, þegar að hún 
lagði upp í ferð um áramótin. Á ársfundi 
deildarinnar ,sem haldin var í húsi Mr. og 
Mrs. Kári Byron var stjórnarnefnd deildarinn- 
ar endurkosin. f henni eru: Ágúst S. Eyjólfsson, 
forseti; Mrs. L. Sveinsson, ritari; Mrs. S. Hof- 
teig, Torfi Torfason, Mrs. H. Björnsson og 
Mrs. K. Pálsson. 

Einnig voru erindrekar á þjóðræknisþingið 
kosnir og eru þeir Mrs. V. Rafnkellsson og 
séra Jóhann Friðriksson. Séra Jóhann og kona 
hans gengu í deildina á fundinum. Vara er- 
indreki Ágúst S. Eyjólfsson. 

Kristín Pálsson 

Skýrslur þessar, sem að ritari Þjóðræknis- 
félagsins las upp, voru allar viðteknar. 



ÞINGTIÐINDI 


127 


Skýrsla deildarinnar “Gimli” 1949 

Gimli deildin hefir aldrei verið eins vel 
starfandi síðan að hún var stofnsett. Aðsókn 
að fundum alltaf að aukast. 

Fjórir starfs- og skemtifundir hafa verið 
haldnir á árinu. Kensla x íslenzku er starf- 
rækt eins og að undanförnu. Kenslukonur við 
skólann eru sem hér segir: Mrs. Sylvía Kárdal, 
Mrs. Ingibjörg Bjarnason, Mrs. Kristín Þor- 
steinsson, Mrs. Lilja Kárdal og Mrs. Elín Ein- 
arsson. Frá 30—40 nemendur sækja skólann 
stöðugt einusinni í viku. 

Samkoma var haldin í vor, þar sem allir 
fslenzku nemendurnir komu franxá sjónaisvið- 
ið, með söng framsögn og upplestur, en aðal 
atriðið á skcmtiskránni var leikurinn “Hlini 
Konungsson”. Var þetta ágæt samkoma og vel 
sótt. 

Eintim af okkar starfsfélögum voru veittir 
$50.00 úr sjóði dciklarinnar. Það var söngvar- 
inn Ólafur N. Kárdal, sem nú er við söng- 
nám í Minneapolis í Bandaríkjunum. Sá mað- 
ur á það sannarlega skilið að við sýnum hon- 
um virðingar og þakklætis vott, því svo oft 
hefir hann skemt okkur með hinni fögru rödd 
sinni. Einnig gaf deildin $50.00 til skauta- 
skála bæjarins og þar höfum við oftast fundi 
okkar. 

Embættismenn deildarinnar fyrir komandi 
ár eru þessir: Forseti, Guðmundur Féldsted, 
vara-forseti, Sigurður Baldvinsson; skrifari 
Ingólfur N. Bjarnason; gjaldkeri, Elías Ólafs- 
son. 

Kærar kveðjur til þingsins. 

G. Féldsted Ing. Bjarnason 

forseti ritari 

Skýrsla þjóðræknisdeildarinnar “Esjan” 
í Arborg, Manitoba fyrir árið 1949 

Tveir fundir voru haklnir á árinu, var ann- 
ar þeirra ársfundur. Báðir þessir fundir voru 
allvel sóttir og bráð skemtilegir. Eina sam- 
komu hélt deildin á árintx og heppnaðist hún 
mæta vel. Til skemtana var framsögn á ís- 
lenzku. I henni tóku þátt um 20 unglingar á 
aldrinum frá 8—15 ára, engin dauðamerki 
voru á framburði þessara unglinga, enda var 
það dómur flestra samkomugestanna að sjald- 
an hefðu þeir hcyrt unglinga lesa betur, en í 
þetta sinn. Sex ungar stúlkur sungu nokkur 


íslenzk lög undir stjórn Mrs. Florence Bradley, 
og var það ágæt skemtun. Síðast en ekki síst 
hélt Mr. Gillson, forseti Manitoba háskólans 
ræðu, þrungna af mannviti og góðvild. Gesti 
líka honum væri gaman að hafa, þó ekki 
va*ri nema einusinni á ári hverju. Deildin tel- 
ur 99 meðlimi. 

Tekjur hennar árinu 1949 námu: 


7 ekjur 

Meðliinagjöld _ $99.00 

Arður af Samk. _ $133.25 

f sjóði _ $66.80 


Samtals _ $299.80 

Útgjöld 

Til Þjóðræknisfélagsins _ $39.00 ... 

Bækur keyptar fyrir .$105.65_ 

Kaup Bókv. . $25.00 

Frímerki _ 60 


Samtals _ $173.62 


f banka við áramót, 1949 og 1950 ....$125.68 

Bókasafn Esjunnar er að smá aukast, um 
og yfir $100.00 á ári er varið til bókakaupa. 
Deildin mun nú eiga um 1000 bækur, lang 
mesti hlutinn í góðu ásigkomulagi. Lesnar eru 
í kringunl 600 bækur árlega af félagsmönnum. 

Vinsamlegást 

T. Böðvarsson 

Skýrsla deildarinnar “ísland”, 

Morden, Manitoba, fyrir árið 1949 

Deildin, þó fámenn sé, er með góðu lífi. 
Fjórir almennir fundir voru haldnir á ár- 
inu og voi'u þeir allir vel sóttir. Ein kona féll 
frá á árinu, Miss Oddný Gíslason. 

Þar sem að fimtíu ár voru á þessu ári liðin 
frá því að fslendingar fyrst settust hér að, á- 
kvað deildin að standa fyrir fimtíu ára land- 
náms minningarhátíð og fór sú hátíð frani 
föstudaginn, 15. júlí 1949, í indælu veðri. 
Margt fólk var aðkomandi, einkum frá Dakóta, 
Winnipeg, Lundar og víðar, að. Forseti dagsins 
var Jón B. Johnson, en ræður fluttu séra 
Philip M. Pétursson forseti Þjóðræknisfélags- 
ins, sem flutti kveðjur frá félaginu. Séra Eg- 
ill H. Fafnis forseti kirkjufélagsins, flutti 
kveðjur frá þeim félagsskap, Guðmundur J. 














128 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Jónasson, forseti dcildarinnar "BAran” í N. 
Dakota kveðjur fr;'i deildinni, bæði i bnndnn 
og óbundnu mAli. Gamalíel Thorleifsson 
flutti kveðjur frá heimabygð sinni Garðar- 
bygðinni. Aðal ræðu dagsins, fyrir minni land- 
nemanna, og bygðarinnar, flutti Dr. Richard 
Beck, prófessor frá Grand Forks N. D. og var 
sú prýðilega ræða birt í íslenzku blöðunum. 
Mrs. J. Westberg frá Wallwood, Sask., flutti 
ávarp, en hún er dóttir eins landnemans í 
Morden-byggðinni (Árna Árnasonar) og ólst 
þar upp. Mrs. T. J. Glsfáson las frumort kvæði 
eftir Jóhannes H. Húnfjörð í fjærveru höf- 
undarins. Thorst. J. Gíslason einn af fyrstu 
landnemum byggðarinnar, rakti sögu hennar 
að nokkru, og lýsli frumbyggjalífinu. Einnig 
talaði Gísli ólafsson sonur Olafs Árnasonar, 
landnema og sem hafði komið á samkomuna í 
Tjaldvagni (covered wagon) ásamt bræðrum 
sínum og frændum. Fleiri minjagripir frá 
landnámstíð voru þarna til sýnis. A milli ræð- 
anna söng blandaður kór og einnig karlakór 
undir stjórn Mrs. T. J. Gíslason. Einsöngva 
sungu séra Egill H. Fafnis og Petrína Sigurðs- 
son, dóttir Tryggva O. Sigurðssonar land- 
nema. Söngur þeirra beggja vakti mikla hrifn- 
ing. Ánægjulegl og var að hlusta á barnaflokk 
syngja íslenzka söngva, undir stjórn Mrs. W. 
E. ólafssonar (dóttir Jóns Gillis landnáms- 
manns) mjög vel og skilmerkilega. Að lok- 
inni skemtiskránni, báru konur bygðarinnar 
fram ágæta máltíð undir beru lofti öllum að 
kostnaðarlausu og svo var dans stiginn fram- 
yfir miðnætti. 

Að endingu vil eg geta þess, að sömu em- 
bættismennirnir voru endurkosnir og voru 
árið sem leið. 

Með beztu óskum til þingsins 
Mcð virðingu 

T. J. Gíslason 

Skýrsla deildarinnar “Brúin” 
í Selkirk, Manitoba 

Yfirlit yfir gjörðir Þjóðræknisdeildarinnar 
“Brúin” í Selkirk. Á liðnu ári 1949. Það má 
fullyrða, að sjaldan eða máske aldrei i sögu 
deildarinnar hafi gengið eins vel og éinmitt 
nú. Nýir félagar alltaf að bætast í hópinn. 

Á Jiðnu ári héldum við 9 starfsfundi og auk 
þess nokkra spila-fundi. Betur þektir undir 
nafninu “Whist-Drive”. 


Á liðnu vori héldum við arðberandi sam- 
kcmu I sambandi við útbreiðslu fund. Á þeim 
fundi sungu ungmcnni þau, er notið höfðu til- 
sagnar í söng hjá hr. Gunnari Erlendssyni. 
Hlutu börnin hið mesta hrós fyrir frammi- 
stöðu sína. Forseti Þjóðræknisfélagsins, séra 
Philip M. Pétursson var með okkur þetta 
kvöld og skemti með ræðu og myndasýningu. 
Við erum honum innilega þakklát fyrir hans 
góðtt liðveizln. 

Síðast liðið haust héldum við samkomu sem 
að eldra íslenzka fólkinu i bænum var boðið 
á. Á þeirri santkomu flutti séra Sigurður ólafs- 
son fagurt erindi, sömuleiðis, séra Valdimar 
F.ylands sem sagði okkur hugljúfar fréttir frá 
Islandi og sýndi myndir. Við erum báðum 
prestunum þakklát fyrir þeirra góðtt aðstoð. 

Þess má geta að margir voru sóttir og flutt- 
ir heim til sfn f sambandi við þessa samkomu 
og þeim sem ekki gátu verið með, vegna las- 
leika var send glaðning heim til sín. Vér lítum 
svo á, að þetta sé vel viðeigandi og vonum 
að fleiri deildir noti þessa aðferð, að gleðja 
þá eldri er gæfa hvers manns og um leið er 
það traustur tcngiliður í okkar þjóðræknislcga 
starfi, eins er það líka áríðandi að glæða á 
huga hinna yngri á verðmætum íslenzkrar 
tungu. Við trúum því, að allar góðar vættir 
séu okkur hliðhollar og beri málefni okkar 
til sigttrs. f þvi trausti beitum við kneri á 
ókunnar öldur hins nýbyrjaða árs. 

Fjárhagttr deildarinnar “Brúin” er sem 
fylgir: 

Inntektir á árinu 1949_..._$329.93 

Útgjöld _ $277.72 

1 sjóði frá árinu 1948..$97.14 

1 sjóði 31. desember 1949___$ 146.36 

Einar Magnússon T. Isfeld 

forseti skrifari 

Skýrsla Þjóðræknisdeildarinnar “Grund” 

Þjóðræknisdeildin Grund f Argyle-bygð cr 
enn við liði, en lítil eru afreksverk hennar á 
árinu. Hún hefir samþykt að gefa $50.00 í 
sjóðinn til stofnunar kennara embættis i ís- 
lenzkum fræðum við Manitoba háskólann og 
mun gangast fyrir að gefa meira ef ástæður 
leyfa. Deildin hefir illa afstöðu með fundar- 
höld og er illmögulegt að hafa sameininlega 
fundi í hinutn 4 bygðarpörlum á vetrum, en 
á sumrum er annríki mikið. B. S. Johnson er 






ÞINGTÍÐINDI 


129 


Torseti deildarinnar, en G. J. Oleson ritari, 
Ingi Svainson er féhirðir. Einn bezti maður 
deildarinnar flutti til Winnipeg, á árinu og 
var það deildinni skaði. 

Á árinu kallaði dauðinn hr. A. E. Johnson, 
sem var ætfð tryggur íslenzkum félagsmálum 
og deildinni einlægur meðlimur. Skömmu fyr- 
ir S. þjóðræknisþing dóu þeir S. B. Gunnlaugs- 
son og Hans Jónsson, sem báðir voru góðir Is- 
lendingar og nú er nýlega dáinn hr. J. A. 
Walterson, sern lengi var með í Þjóðræknisfé- 
laginu. I deildinni vortt sfðasl liðið ár 33 með- 
limir, eru margir jrcirra ágætir þjóðræknis- 
iTicnn og konur sem eru ákveðnir fsiendingar 
cn við erum svo fámenn, að erfilt er að inna 
af hendi mikið starf, en f Argyle, á íslenzkan 
samt eins gott griðland og víðast hvar annar- 
staðar og við vonum að hún eigi eftir að lifa 
langan líma. 

G. J. Oleson 

skrifari 

Glenboro,l8. fcbrúar, 1950. 

Hr. G. J. Oleson flutti og kveðjur, frá Jón- 
asi Hclgasyni og Margréti Jósefsson sem eiga 
heima í Argyle-bygð til þingsins. 

Skýrslum þessum og árnaðar óskum og kveðj- 
um veitti jíingið móttöku mcð þakklæti. 

Þingmál sett í nefndir. 

Útbreiðslumál 

Dr. Beck lagði til og Haraldur ólafsson 
studdi, að forseti skipi fimm menn í það mál. 
Forseti skipaði þessa: Gunnar Sæmundsson, 
Þorstein Gíslason, Harald ólafsson, Elínu Hall. 
og séra Jóhann Friðriksson. 

Fjármál 

J. J. Bíldfell lagði til að þriggja manna 
nefnd sé sett í það mál, Sigurður Baldvinson 
studdi og var tillagan samþykt. Forseti skipaði 
þessa f nefndina: Grettir Eggertsson, Einar 
Magnússon og J. B. Johnson. 

Samvinnumál við ísland 

Dr. Beck lagði til og Miss Viðdal studdi, að 
fimm menn séu skipaðir í þá nefnd. Sam- 
þykt. Þessir voru skipaðir af forseta: G. L. 
Jóhannsson, Dr. R. Beck, Böðvar Jakobsson, 
séra Valdimar Eylands og Einar Sigurðsson. 


Útgáfumál 

Þorsteinn Gíslason lagði til og FI. Hjaltalin 
studdi, að forsetinn skipi jjrjá tnenn f þá 
nefnd. Samþykt. Forseti skipaði þessa: Jón 
Ásgeirsson, Mrs. Fríðu Lyons og Hjört Hjalta- 
lfn. 

Minjasafnsmálið 

Trausti fsfeld lagði til og Mrs. A Sigurðsson 
studdi, að skipaðir séu þrír menn f þá nefnd. 
Ssmþykt. Skipaðir voru B. E. Johnson, Þórar- 
inn Gíslason og Sigurður Baldvinsson. 

Málið uni breytingu á þingtíma 

S. Finnsson lagði til að í það mál sé skipuð 
fimm manna nefnd. Mrs. Svanbjörg Sveinsson 
studdi tillöguna og var hún samþykt. Forseti 
skipaði í þá nefnd: G. J. Jónasson, Mrs. Svan- 
björgu Sveinsson, ólaf Pétursson, Trausta Is- 
feld og Mrs. I’. S. Pálsson. 

Málið um hækkun á meðlimagjaldi 

Séra Egill Fafnis lagði til og Mrs. P. S. I’áls- 
son studdi, að forseti skipi fimm menn í þá 
nefnd. Samþykt. Skipaðir voru: Séra Egill 
Fafnis, Mrs. Ingibjörg Pálsson, G. J. Óleson, 
Mrs. B. E. Johnson og Sigurður Finnsson. 

Formaður kjörbréfanefndar, séra Egill Fafn- 
is skýrði frá að til þingsins væru þessir erend- 
rekar nýkomnir frá "Bnúnni” í Selkirk: Mrs. 
Ingibjörg Pálsson með 12 atkvæði, Mrs. K. 
Goodman mcð 12 atkvæði, Mrs. Fríða Lyons 
með 10 atkvæði og Mrs. Goodbrandson með 11 
atkvæði. Einnig frá Gimli Sigurður Baldvins- 
son með 20 atkvæði. 

Kvcðjur til þingsins 

Forseti las upp bréf frá Thor Thors sendi- 
herra, og frú Ágústu Thors þar sem að þau 
árna þinginu og Þjóðræknisfélaginu allra 
heilla og símskeyti frá Hclga Briem umboðs- 
rnanni í Svíþjóð. 

Dr. Richard Bcck flutti munnlega kveðjur 
frá John C. West, forseta háskólans í Grand 
Forks, N. D., og frá Society for Advancement 
of Scandinavian Study. Einnig las ritari upp 
árnaðar óskir frá þjóðræknis deildinni “Ald- 
an” í Blaine, Washington. 

Séra Egill Fafnis lagði til og Dr. Beck studdi. 



130 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÆLAGS ISLENDINGA 


að Arnaðar óskum þessum sé veitt móttaka 
með þakklæti og að ritara félagsins sé falið 
að viðurkenna þau á viðeigandi hátt. Samþ. 

Hr. Forseti Þjóðræknisfélags íslend- 

inga í Vesturheimi_ 

Séra Philip M. Pétursson. 

Þegar 31. þing Þjóðræknisfélagsins kemur 
saman verður okkur hjónunum hugsað til 
ykkar allra og þeirra ógleymanlegu ánægju- 
stunda, er við áttum með ykkur í fyrra, er 
við sóttum hið þrítugasta ársþing. Við viljum 
færa ykkur öllum okkar einlægustu þakkir 
f)rir ykkar miklu góðvild og gestrisni á meðan 
við dvöldumst meðal ykkar. Jafnfram flytjum 
við þjóðræknisþinginu einlægar árnaðaróskir og 
vonum að störf ykkar megi í framtíðinni bera 
glæsilegan ávöxt og gjöra böndin milli ykkar 
og ianda ykkar og vina hcima á fslandi órjúf- 
anleg á ölluin ókomnum tímum. 

Gæfan fylgi ykkur og ykkar störfum. 

Með einlægum kveðjum, 

Ágústa og Thor Thors 

Slockholm 18. febrúar 
forseti Þjóðræknisfélagsins, 

Séra Philip M. Pétursson, 

681 Banning St. Winnipcg Man. 

Bezttt árnaðaróskir til þingsins og allra 
landa vestra og þakkir fyrir ógleymanlega við- 
kynningu. 

Helgi P. Briem 

Study Group Report from Riverton sem að 
forsetinn las. 

First Year 1947—48 

Our ‘Study Group’ was organized Oct. 9, 
1947, by Mrs. Holmfridur Danielson, the 
cultural representative of the Icelandic Nation- 
al League. She explained the purposes of such 
groups and the work that had been done in 
Winnipeg during the last three years by the 
Icelandic Canadian club. 

The 9 ladies prescnt at the organization 
meeting all became members. Everyone was 
in favor of studying ICELANDIC THOUS- 
AND YEARS during the first yeár. A discus- 
sion leader was appointed to be in charge of 
each lecture, and at each meeting one lecture 
was read, discussed and supplemented with ad- 
ditional material by group members them- 
selves. The mcmbers took turns at having 


meetings in their homes, and the discussion 
period was followed with singing, a social 
period and delightful refreshments. 

Our enrollment increased to 18 members, 
which is too large a group, as there is not the 
saine possibility of giving each individual a 
chance to take part in discussions. Ten to 
twelve members seems to be about right. 
There were 14 meetings held the first year, 
and two of the members had a perfect attend- 
ance. 

We felt that we were much wiser, and better 
educated after having had the opportunity to 
Study ICELANDIC THOUSAND YEARS, 
and learning what our forefathers had to 
contend with, and we understood many things 
that had been very ‘foggy’ before. And it was 
the unanimous wish of the group members 
to continue this interesting experiment for 
another year. 

Second Year, 1948—49 

Eight members were present at the first 
meeting, Oct. 12, 1948. Several new organ- 
izations were under way in Riverton that fall 
and competition for people’s time and energy 
would be keen, but were determined to carry 
on. We had received from Mrs. Danielson, an 
outline of the work done by the Icel. Canad- 
ian club study group during their third and 
fourth years of study, which included study of 
some of thc Icelandic pioneer districts in this 
country, and a study of our Icelandic Canad 
ian authors. 

The majority of the members were in favor 
ot studying the history of the Icelandic pion- 
eers in our own country, and elsewhere. For 
source material we used Þ. Þ. Þorsteinsson’s 
book 3, Jackson’s book, and several issues of 
the Icelandic Canadian. At meeting we also 
took notes on interesting pioneer incidents re- 
lated by our older members. For these we 
are particularly indebted to Mrs. Sigrun Sig- 
valdason and Mrs. Valdheiður (Briem) Ford. 
Semetimes members were abie to correct errors 
appearing in one of these books: for example 
the statement that Ramsay, (well-known Ind- 
ian friend of the Icelanders) had not been able 
to speak much English. He was married to 
an English speaking woman, the daughter of 
a Hudson’s Bay Co. factor, and likely spoke 
much better English than any of the Iceland- 
ers. Many stories are told about Ramsay’s 



ÞINGTIÐINDI 


1B1 


worthy wife who lost her life in the small-pox 
cpidemic and is buried at Sandy Bar. 

At the second meeting Nov. 17, we studied 
about the 3 original village sites in the Icel. 
colony: Gimli, Sandvík (Sandy Bar) and Lun- 
dar, changed to Riverton in 1914 with the 
coming of the railroad. This was intensely int- 
eresting and we concluded by reading G. J. 
G ’s immortal poem ‘Sandy Bar’. During this 
lesson many stories about the Indians, never 
printed, were brought up and the name, White 
Mud River, now lcelandic River, brought to 
mind. There is not scope in this report to let 
you know how we apreciated, the interesting 
and informative discussions about our own 
community. 

Next we studied about the Icel. pioneers in 
Utah. At one of our meetings we had a guest 
a social welfare worker, who seemed most 
interested in our work. We were telling her 
about the Sacrcd Temple of the Mormons in 
Salt Lake City. While taking her holidays this 
lady went to Salt Lake City, and saw this 
fnmous Temple, and she gave us a fine account 
ol it. At this stage we used certain issues of 
the Icelandic Canadian a great deal, as it con- 
taincd a large number of excellent articles on 
the Utah pioneers, and especially on their 
descendants; and we certainly feel a lot closer 
to our kinsmen across the border in Utah, who 
would be completely lost to us if it were not 
for those articles. 

We studied the Icelandic pioneers of Brazil. 
As we had 2 non-Icelandic members, three of 
our group undertook to summarize and 
translate interesting facts from the available 
material (Saga Islendinga í Vesturheimi, and 
Æfintýri frá Islandi til Brasilíu, by Þ. Þ. Þ.). 
First we studied the reasons for choosing 
Brazil, and the conditions in Iceland which 
lcd to this emigration. At one of our meetings 
we used the National Almanac, 1916, and are 
grateful to the publishers for the loan of it. 
We really enjoyed our 'venture into Brazil’ 
but felt sorry that the few families from Ice- 
land were so soon engulfed in the mixed 
population of Brazil. 

We studied Washington Island next, and 
here again we wei'e helped out by the publish- 
ers of the National Almanac (1900). This 
article was summarized and enjoyed at thc 
last meeting of the second year. 


The course for the next year was left un- 
decided, but a resolution was adopted to try 
to memorize and recite some Icelandis poetry 
ai. some of the meetings. We would be most 
happy to get an Icelandic film, as Riverton 
has its own projector. 

Third Year, 1949-50 

The first meeting was held Nov. 2, and this 
time the members voted in favor of studying 
poetry and short stories by Icel. Canadian 
v/riters: J. M. Bjarnason, Dr. S. J. Johannesson, 
G. J. Guttormsson and Jón Runolfson. We 
were fortunate in getting ‘Sextíu Æfintýri’ 
by J. M. B. and later his first book of poetry. 
At the Decetnber meeting we read all the 
Christmas stories in this book. Poems of J. 
M. B. were also read, and “Halley’s Hala- 
stjarna” by ‘Þorskbítur’, which is very well 
written and took us back to the star-gazing of 
1911-12. 

At thc Jan. meeting the life story of J. M. 
E., by Dr. J. P. Palsson as read and discussed, 
and some of us added incidents from our own 
store of memory. 

At the February meeting (Feb. 1.), we had a 
very full program. Eleven members were 
present, in spite of the ladies’ curling. Two 
of the members arrived a little late and out 
of breath as they came from a curling match. 

We touched on the possibility of re-organiz- 
ing the "deild Isaföld”, and later an attempt 
was made to call a meeting, but without much 
success. Then there was some discussion of the 
possibility of the study group taking over the 
‘deild’, but we were not clear on whether that 
could be accomplished without injury to 
either organization, and there the matter rests. 

At this meeting two stories from ‘Sextíu Æf- 
iritýri’ by J. M. B. were read. ‘Ari litli fcr á 
skóla’, and ‘Drengurinn sem var altaf að gráta’ 
The author upholds the Icel. nationality and 
heritage in all his stories, and we are proud 
of this. Several of the author’s poems were 
also read, all very good and with an elcment 
ol kindness running through them. 

The real highlight of the evening was a 
travelogue by Miss Skúlason, on her trip to 
Miami, Florida, at the beginning of the year. 
This was very interesting and many of us 
wished we had been in the sunny south for 
at least two weeks of this coldest January in 75 



TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


132 


years. Our hostess had a number of pictures 
from Florida, which made it easier to under- 
stand the beauty of the vegetation and scen- 
ery. 

We now have an enrollment of 12 members, 
and the attendance is excellent. We hold our 
meetings once a month now. 

Kristin S. Benedictson 
Study Group Secretary 

Riverton, Man. 

G. J. Jónasson iagði til og Þorsteinn Gísla- 
son studdi að skýrslunni sé veitt móttaka með 
þakklæti, og var sú tillaga samþykt. 

Þegar að hér var komið málum, lagði G. J. 
Oleson til að fundarhlé væri tekið í 30 mínút- 
ur, eða til kl. 3.45 til kaffidrykkju og til þess 
að forsetanum ynnist tími til að skipa í nefnd- 
ir. Þorsteinn Gíslason studdi tilöguna og var 
hún samþykt. 

Formaður kjörbréfanefndar, skýrði frá að 
kcmnir væru til þingsins tveir erindrekar frá 
Gimli, Ffallgrímur G. Sigurðsson með 20 at- 
kvæði og Mrs. H. G. Sigurðsson með 20 at- 
kvæði. 

Dr. Richard Beck lagði til, að forseta og 
ritara sé falið að senda hluttekningar og sam- 
uðar bréf til ekkju séra Halldórs heit. Jóns- 
sonar út af hinu sorglega og óvænta fráfalli 
hans. Mrs. Sveinsson studdi tillöguna og var 
hún samþykt. 

Dómari Walter Lindal vakti máls á, hvort 
að ekki væri hyggilegt að setja til síðu svo sem 
klukkutíma af þingtímanum til þess að ræða 
um hið verulega ástand, eða afstöðu félagsins 
og framtíðarhorfur þess. Til máls tóku í því 
máli J. J. Bíldfell, Dr. Beck, Haraldur Ólafs- 
son, séra Jóhann Friðriksson benti á að hugs- 
anlegt væri, að ef hægt væri að koma á frétta- 
sambandi við menn í sveitum á íslandi, þá 
gæti það haft örvandi áhrif. G. J. Oleson, 
hélt að fréttir úr íslenzkum bygðum hér í 
landi yrðu áhrifameiri. Trausti Isfeld hélt að 
íslenzkar myndir, helzt hreifimyndir mundu 
hafa vekjandi áhrif hér vestra ef völ væri á 
þeim. Gísli Jónsson sagði að í kjallaranum 
hjá sér væri kassi fullur af myndaspjöldum 
(slides) sem að Þjóðræknisfélagið ætti og 
menn gætu sjálfsagt fengið til afnota ef þeir 
vildu. 


Trausti Isfeld gat um að í Selkirk væri ung- 
ur maður sem héti Lorny Stefánsson og væri 
sérstaklega efnilegur að því er hljómlistar- 
hneigð snertir, en gæti ekki notið hæfileika 
sinna sökum fjárskorts. Hann sagðist minnast 
á þennan efnilega mann til þess að draga at- 
hygli Þjóðræknisfélagsins að honum, og þörf 
hans. 

Þar sem engin önnur mál voru til umræðu 
og engin þingnefndarálit tilbúin lagði G. J. 
Oleson til og Dr. Beck studdi að fundi væri 
frestað þar til kl. 9.30 á þriðjudagsmorgun. 
Samþykt og fundinum svo slitið. 

Á þriðjudagskveldið hélt Icelandic Canad- 
ian Club sína árlegu samkomu í Fyrstu Lút- 
ersku kirkjunni á Victor stræti. Var það prýð- 
iieg samkoma og vel sótt. Skemtiskráin var 
sem fylgir: 

O Canada 

Chairmans Remarks ..W. Kristjánsson 

Daniel Mclntyre Operative Group 
Selection from Yeoman of the Guard 

___ Sullivan 

Piano Solo — Concerto Grosso _V. Beck 

Address, — Half a Century 

for Canada ..Sam Freedman, K.C. 

Daniel .Mclntyre Operatic Group 

Piano Accorian Solo _ Kenneth Brown 

(Kenneth Accordion School) 

Color Film — The Northern Manitoba Trap- 
pers Festival of 1949. 

God Save The King 

Fundur settur á þriðjudagsmorgun kl. 9.30. 
Fundargjörningtir frá síðasta fundi lesinn og 
staðfestur. Forseti lagði fram og las eftirfarandi 
skýrslu frá deildinni “Frón”. 

Ársskýrsla Þjóðræknisdeildarinnar “Frón” 

Síðasti ársfundur Fróns var haldinn í G.T. 
húsinu í Winnipeg mánudaginn 5. des. síð- 
astliðinn. Um 70 manns sóttu þennan fund, 
og gefur sú aðsókn allgóða hugmynd um tölu 
þeirra sem að jafnaði sækja fundi og samkom- 
ur deildarinnar, aðrar en Frónsmótið. Þetta 
ber ekki vott um mikinn áhuga fyrir þjóð- 
ra-knismálum, en sýnir þó að félagsskapur 
okkar á ennþá fullann rétt á sér, og mun svo 
verða, á meðan að tíu Islendingar finnast í 
þessari borg. 







ÞINGTIÐINDI 


1B3 


Deildin telur nú um 160 skuldlausa með- 
limi og má þar bæta við, öðrum tuttugu, eða 
þrjátíu, sem að fjármálaritari hefir enn ekki 
náð til. 

Síðasta Frónsmótið, var haldið á Marlbor- 
ough Hótel. Það var vönduð samkoma og all- 
vel sótt, þó fanst það á, að sumum þótti ekki 
vel við eigandi að fara austur fyrir Sherbrook 
str. og verður nú bætt úr því í ár og mótið 
haldið vestur á Downing St. Tvær aðrar sam- 
komur hafði Frón á árinu og stjórnarnefndar- 
fundir voru tíu. 

Stjórnarnefndin hefir verið næstum því ó- ' 
breytt síðast liðin þrjú ár og var hún endur- 
kosin á síðasta ársfundi, nema hvað einn af 
embættismönnunum baðst lausnar. Að jafnaði 
hefir einn maður gengið úr nefndinni á ári á 
umræddu tímabili. 

Nefndin er nú skipuð þessum mönnum: 
Forseti — Próf. Tryggvi J. Oleson 
Skrifari — Heimir Thorgrímsson 
Vara-skrifari — Davíð Björnsson 
Féhirðir — Jochum Ásgeirsson 
Vara-féhirðir — Pétur Pétursson 
Fjármálaritari — Jón Jónsson 
Vara fjármálaritari — örn Þorsteinsson 

Deildin hefir enn umsjón með bókasafni 
Þjóðræknisfélagsins. Safnið er opið á miðviku- 
dögum, bæði að morgni og kveldi. Bókavörður 
er nú Jón Jónsson. Hann tók við safninu í 
haust af Davíð Björnssyni sem til margra ára 
hafði lagt hina mestu rækt við það. Safnið er 
nú vinsælt af eldra fólki sérstaklega og eru 
um fimtíu bækur lánaðar út á viku. Kostnað- 
ur við safnið varð $280.50 á þessu ári og gekk 
langmestur hluti þess fjárs til að kaupa nýj- 
ar bækur. 

Þeim til fróðleiks sem vilja fylgjast betur 
með starfi deildarinnar læt eg hér fylgja 
skýrslu féhirðirs deildarinnar, dagsetta 30. 
nóv. s. 1. 


Inntektir 

6. des. Peningar í sjóði . $96.80 

30. nóv. Meðlimagjöld _ $128.00 

Innteklir á Frónsmóti - $370.50 

Samskot á fundum - $20.15 

Frá Þjóðr.fé. til bókakaupa - $100.00 

Samtals _ $715.45 


Ctgjöld 

Kostnaður við Frónsmótið - $232.90 

Kostnaður víð fundarhöld_ $20.00 

Til Þjóðræknisfé. meðlimagjöld - $79.00 

Nýjar bækur og bókband _ $280.50 

Innheimtulaun, frímerki o.s.frv. - $13.00 


Samtals_$625.50 

I sjóði _$89.95 


Total___$715.45 


Hér skal dregið athygli að því, að Þjóð- 
ratknisfélagið veitti deildinni $100.00 í ís- 
lenzkum krónum til bókakaupa árið sem leið. 
Sömu upphæð hefir það aftur veitt okkur á 
þessu ári. F’yrir þetta viljum við Frónsmenn 
þakka. 

Annað þarf ekki að athuga við skýrslu fé- 
hirðirs, nema þá kanske að benda á það, hve 
kostnaðurinn við miðsvetrarmótið er orðinn 
gífurlegur, en nú er ekki lengur hægt að borga 
bara með "thank you” eins og karlinn sagði. 

H. Thorgrímsson 
Ritari Fróns 

20. febrúar 1950 

Miss Elín Hall lagði til og Guðbjörg Sig- 
urðsson studdi að skýrslunni sé veitt móttaka. 
Samþykt. 

Einar Sigurðsson flutti munnlega skýrslu 
frá deildinni Snæfell í Churchbridge, Sask., 
er þannig hljóðaði: Eg stend nokkuð öðruvísi 
og ver að vígi, en fulltrúar frá öðrum deild- 
um, að því leyti, þó að eg væri meðlimur deild- 
arinnar “Snæfell” um langt skeið, og sé það 
raunar enn, þá hefi eg þó ekki verið búsettur 
innan vébanda deildarinnar né verið þátttak- 
andi í starfi hennar síðustu tvö, þrjú árin. 
Þegar að eg kom heim af þingfundi um há- 
degi í dag var þar fyrir bréf frá skrifara deild- 
arinnar sr. Sigurði Kristópherssyni og fylgdi 
því umboð til mín um að mæta sem fulltrúi 
deildarinnar hér á þinginu. En, því miður 
fylgdi því engin skýrsla um starfsemi félags- 
ins á árinu liðna. Hinsvegar sendir hann mér 
afrit af fundargjörð aðal fundar deildarinnar 
sem haldinn hefir verið 30. jan. s.l. og þó sá 
fundur fjallaði auðvitað fyrst og fremst um 
einkamál deildarinnar, má þó nokkuð af 
fundargjörðinni ráða hvernig högum hennar 
er háttað. 













134 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Af eðlilegum ástæðum hefir Snæfell alltaf 
verið ein af fámennustu deildum Þjóðræknis- 
félagsins, en eigi að síður mun hún vera ein 
af þeim elztu, var stofnuð í jan. 1923, er því 
fullra tuttugu og sjö ára . Séra Jónas A Sig- 
urðsson var þá prestur þar vestra. En hann 
var eins og kunnugt er cldheitur áhugamaður 
um þjóðræknismálin og hafði auk þess verið 
kosinn forseti aðalfélagsins árið áður. Hann 
mun því hafa sætt sig illa við það, að ekki 
væri nein skipulögð þjóðræknissamtök í sinni 
heimabygð. Að minsta kosti boðaði hann til 
fundar í jan. 1923, þar sem ræða skyldi um 
stofnun Þjóðræknisfélags deildar. Á þeim 
fundi var deild stofnuð og nefnd ”Snæfell”. 
Nafngefandinn mun hafa verið Austfirðing- 
ur, sem i æsku hafði oft séð Snæfells-tindinn 
“háa hreina”. 

Stofnendur voru 20 og aldrei mun meðlima- 
talán hafa orðið mikið hærri en það, og ekki 
heldur stórum minni, og mun svo enn vera. 
Því þó mikill meirihluti stofnendanna hafi 
nú safnast til feðra sinna, hefir tekist að fylla 
skörðin að mestu, með yngri mönnum og það 
spáir einmitt góðu um framtfð deildarinnar. 
Lestrarfélag hafði verið starfandi í bygðinni 
frá því á fyrstu landnámsárum, sem átti dá- 
litið safn af úrvals bókum, en var nú orðið svo 
fáment að erviðleikar voru á að starfrækja 
það. Það varð því að samningum, með lestrar- 
félaginu og hinni nýstofnuðu þjóðræknisdeild, 
að hún fengi bókasafn félagsins til afnota 
með því skilyrði, að ef deiklin félli niður og 
hætti störfum þá skyldi bókasafnið ganga til 
aðalfélagsins í Winnipeg. Þetta var hið mesta 
happ fyrir deildina, enda komst starfsemin 
brátt í það horf, að bókasafnið var aukið, eft- 
ir því sem tekjur leyfðu. Gengist var og fyrir 
árlegum þjóðminningar samkomum og öðr- 
um íslenzkum samkomum við og við, og mun 
sú starfsaðferð haldast við enn. 

Þess er því að vænta, að ef þeirra forustu- 
rnanna sem nú standa fyrir málum deildar- 
innar nýtur við, að þá muni hún geta hald- 
ið starfinu áfram, enn um hríð. 

Virðingafylst 
Einar Sigurðsson. 

Miss Vídal stakk upp á og Sigurður Bald- 
vinsson studdi, að skýrslunni sé veitt móttaka. 
Samþykt. 


Þingnefndarálit í samvinnu málum við ísland 

Framsögumaður G. L. Jóhannsson 

1. Þingið fagnar því, að þeir heiðursfélagar 
vorir, dr. Vilhjálmur Stefánsson og Guð- 
mundur dómari Grímson og frúr þeirra gátu 
þegið virðulegt boð Þjóðræknisfélags fslands 
og ríkisstjórnarinnar og heimsótt ættjörðina 
síðastliðið suniar; telur þingið, að með því 
hafi Vestur-fslendingum almennt verið sómi 
sýndur og að heimsókn þessi hafi styrkt ætt- 
arböndin yfir hafið. 

2. Þingið lætur í ljósi ánægju sína yfir 
komu góðra gesta heiman um haf á liðnu ári, 
og þá sérstaklega yfir heimsókn þeirra dr. 
Þorkels Jóhannessonar prófessors og Stein- 
gríms Jónssonar rafmagnsstjóra, ásamt frúm 
þeirra. Þá fagnar þingið því mjög, að hér er 
staddur sem gestur þess Gunnar Pálsson söng- 
vari frá New York til þess að skemmta oss með 
söng og myndasýningu, og vottar honum inni- 
lega þökk fyrir komuna. 

3. Þinginu er það ánægjuefni, að rnargir 
Vestur-fslendingar hafa á árinu heimsótt ætt- 
jörðina. Sérstaklega vill þingið þakka það 
kynningarstarf, sem sér Halldór E. Johnson 
vann á íslandi með kveðjufluttningi sínum í 
ræðum og útvarpi, og séra Sveinbjöm S. Ólafs- 
son með kirkjuræðum sínum og öðrum ræð- 
um. Er allt slíkt starf traustur þáttur í brúar- 
byggingunni yfir hafið. 

4. Þar sem vitað er, að undanfarið hafa 
verið gerðar eigi allfáar kvikmyndir af íslandi 
— landi og þjóð, atvinnu- og menningarlífi — 
vill þingið beina því til væntanlegrar stjórnar- 
nefndar, að hún leiti fyrir sér, í samráði við 
Þjóðræknisfélagið á fslandi, um útvegun á 
kvikmyndum af fslandi í litum, sem nota 
mætti á samkomum deilda Þjóðræknisfélags 
vors og gæti með þeim hætti orðið öflugur 
liður í útbreiðslu- og fræðslustarfi félagsins. 

5. Þingið vill halda vakandi þeirri hug- 
mynd, að æskilegt væri að bjóða hingað vest- 
ur á vegum félagsins skáldi eða fræðimanni, 
eða öðrum menningarfrömuði frá fslandi, til 
ræðuhalda eða upplesturs á samkomum, er 
félagið sjálft eða deildir þess stæðu að, eins 
og vel hefir áður gefist. 

Grettir Leo Jóhannsson. 
Richard Beck 
Böðvar H. Jakobsson 
E. Sigurðsson 

Á þjóðræknisþingi i Winnipeg 21. febr. 1950 



ÞINGTIÐINDI 


135 


Samþykt var að álitið lið fyrir lið. Allir lið- 
irnir samþyktir umræðulaust og svo nefndar- 
álitið í heild samkvæmt uppástungu G. L. 
Jóhannssonar sem var studd af Sigurði Bald- 
vinssyni. Samþykt. 

Fundarhlé var ákveðið í fimm mínútur til 
þess að gefa fréttariturum frá blaðinu Tribune 
tíma til að taka myndir af stjórnarnefnd 
Þjóðræknisfélagsins, að því loknu var fundur 
settur á ný. 

Forseti bað ritara að lesa upp nöfn þeirra 
sem að í nefndir hefðu verið settir. 

Forseti skýrði frá, að herra Gunnar Pálsson 
frá New York væri kominn tii þingsins og 
bauð hann velkominn. Ávarpaði gesturinn 
þingið vel og sköruglega, þakkaði fyrir sæmd 
þá sem sér hefði verið sýnd og árnaði þinginu 
allra heilla. 

G. J. Oleson vakti máls á að fallegt og æski- 
legt væri ef að Þjóðræknisfélagið sæi sér fært 
að leggja $100.00 í U.N.C.F. — United Nation- 
al Childrens Emergency Fund. Var því máli 
vísað til fjármálanfendar. Böðvar Jakobsson 
vakti máls á hve óþarft og óhæfilegt það væri 
fyrir fólk að vera alltaf að tala um að íslenzk- 
an hér hjá okkur í Vesturheimi væri að deyja. 
Taldi hann það tal ekki að eins hættulegt 
fyrir viðhald íslenzks máls og menningar, 
heldur blátt áfram rökleysu eina. 

Þingnefndarálit í litbreiðslumálum 

Framsögumaður Gunnar Sæmundsson. Séra 
Egill Fafnis lagði tii og Dr. Beck studdi að 
nefndarálitið, sem var í fimm liðum sé tekið 
fyrir lið fyrir lið. Samþykt. 

1. Þingið þakkar forseta og starfsnefnd 
þjóðræknisfélagsins starf þeirra á síðastliðnu 
ári. 

2. Þingið hvetur stjórnarnefndina til að 
gangast fyrir á eins öflugan hátt og unt er, 
að veita deildum félagsins tækifæri til að 
njóta aðstoðar eins góðs söngstjóra og völ er 
á. 

3. Þingið hvetur stjórnarnefndina til að at- 
huga ítarlega möguleika á að fá kvikmyndir 
hjá kvikmyndafélagi Islands til afnotkunar 
Þjóðræknisfélaginu og deildum þess. 

4. Nefndin leggur sérstaka áherzlu á, söng- 
kenslu, finnst að ekkert hvetji ungdóminn bet- 


ur til að læra íslenzka tungu en söngvar og 
ljóð. Nefndin þakkar viðleitni þá, er gerð var 
með ágætum árangri á síðastliðnu ári, eftir 
því sem skýrt var frá hér á þinginu. 

5. Þingið hvetur væntanlega stjórnarnefnd 
til að fá góða menn, að heimsækja deildir til 
fræðslu og skemtana. 

Gunnar Sæmundsson 
Þorsteinn J. Gíslason 
Jóhann Fredriksson 
Elín S. Hall 

H. Ólafsson 

Séra Egill Fáfnis lagði til, og Dr. Beck 
sLuddi að nefndar álitið sé ræ’tt lið fyrir lið. 
Samþykt. 

Allir liðirnir voru samþyktir umræðulaust 
og svo nefndarálitið í heild samkvæmt tillögu 
séra Egils og Dr. Beck. 

Formaður kjörbréfanefndar tilkynti, að til 
þings væri komin frú Veiga Jóhannesson frá 
deildinni "Esjan” með 16 atkvæði, og lagði til 
að henni væri veitt full þingréttindi. Dr. 
Beck studdi tillöguna og var hún saniþvkt. 
Svo var fundi frestað til kl. 1.30 e.h.. 

Fundur settur kl. 1.30 e. h. Fundargjörning- 
ur frá síðasta fundi lesinn og staðfestur. 

Fræðslumál 

Frú Ingibjörg Jónsson las álit nefndarinnar í 
fræðslumálum, sem var í sex liðum. Þorsteinn 
Gíslason lagði til Einar Magnússon studdi, að 
nefndarálitið sé rætt lið fyrir lið. Samþykt. 

1. Þingið felur stjórnarnefnd Þjóðræknisfé- 
lagsins að stuðla að því á allan hátt, að sem 
flestar deildir félagsins starfræki íslenzku skóla 
á komandi ári. 

2. Þingið telur æskilegt að stjórnarnefndin, 
í samráði við deildirnar, stofni til kennara 
fundar í Winnipeg í byrjun næsta skólaárs, 
þar sem kennarar geta rætt um vandamál sin, 
kensluaðferðir og fleira og að félagið borgi 
ferðakostnað eins kennara frá hverri deild. 

3. Þingið felur stjórnarnefndinni að panta 
sýnishorn af linguaphone kenslu-plötum í ís- 
lenzku strax og þær eru tilbúnar, og ef hún í 
samráði við kennarana álítur þær ákjósanlegar 
fyrir islenzku skólana, að útvega þá áminstar 
plötur til afnota í öllum skólunum. 


136 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÆLAGS ÍSLENDINGA 


4. Nefndin leiðir athygli að því, að Þjóð- 
ræknisfélagið hefir í vörzlum sínum mikinn 
forða lesbóka, við hæfi barna og unglinga og 
mælir sterklega með því að þær verði notaðar 
við íslenzku kensluna. 

5. Nefndin leiðir athygli stjórnarnefndar 
og deilda að því, að nú fæst bráðlega í íslenzku 
bókabúðinni, bók íslenzkra söngva tilvalin fyr- 
ir söngkenslu í íslenzku skólunum og mælir 
með því að hún verði útveguð til skólanna. 

6. Þingið telur æskilegt að útvegaðar séu 
skuggamyndir í litum til sýningar í skólunum. 

Ingibjörg Johnson 
Gunnar Sæmundsson 
Kristín Pálsson 
Egill H. Fáfnis 
John B. Johnson 

Þorsteinn Gíslason lagði til að nefndarálitið 
sé rætt lið fyrir lið, stutt af Einari Magnússyni. 
Samþykt. 

1. liður samþyktur. 

2. liður. Uppástunga frá G. J. Oleson og 
Einari Magnússyni um að hann sé samþyktur. 
Breytingar tillaga frá séra E. H. Fáfnis og 
Sigurði Baldvinssyni, um að liðnum sé skift. 
Breyting við þá breytingar tillögu frá J. J. 
Bíldfell og Þorsteini Gíslasyni um að liðnum 
se vísað til fjármálanefndar og var hún sam- 
þykt. 

3. liður. Uppástunga frá séra E. H. Fáfnis og 
Ólafi Péturssyni um að liðurinn sé samþyktur. 
Breytingartillaga, frá Mrs. Backmann sem að 
Miss Vídal studdi um að liðnum sé vísað til 
fjármálanefndar þingsins var samþykt. 

4. Liður samþyktur, 5 og 6 sömuleiðis. 

Jónbjörn Gislason flutti allangt erindi og 

mælti með því að Þjóðræknisfélagið styrkti 
Óla ICárdal fjárhagslega við söngnám hans. 

Útgáfumál 

Nefndin í útgáfumálum leyfir sér að gera 
eftirfarandi tillögur. 

1. Þingið þakkar Gísla Jónssyni ritstjóra 
Tímaritsins Þjóðræknisfélagsins ágætt starf 
hans að ritinu. 

2. Þingið vottar Mrs. P. S. Pálsson þökk fyr- 
ir áhugasamt og árangursríkt starf hennar, við 
söfnun auglýsinga og sömuleiðis tjáir þingið 
þakkir sínar til allra þeirra sem stutt hafa rit- 
ið með því að auglýsa í því. 


3. Þingið þakkar Þjóðræknisfélaginu á Is- 
landi fyrir ágæta samvinnu og mikilvæga að- 
stoð við litbreiðslu Tímaritsins sem að félagið 
kaupir í hundruðum eintaka og útbýtir til 
meðlima sinna. 

4. Þingið felur væntanlegri stjórnarnefnil 
að annast útgáfu ritsins á komandi ári, eins 
og að undanförnu, ráða ritstjóra og sjá um 
framkvæmdir allar í því sambandi. 

Jón Ásgeirsson 
H. T. Hjaltalín 
Mrs. F. Lyons 

Stungið var upp á að nefndarálitið væri 
rætt lið fyrir lið og var það samþykt. 

Fyrsti liður samþyktur; annar, þriðji og 
fjórði liður sömuleiðis, en áður en nefndar- 
álitið var samþykt í heild kvaddi Gísli Jóns- 
son, ritstjóri Tímaritsins sér hljóðs og benti 
á að tími væri kominn til að athuga ýmislegt 
í sambandi við útgáfu ritsins, svo sem ritlaun, 
sem væru nú orðin óheyrilega lág í saman- 
burði við það sem almennt gerðist. Einnig 
benti hann á, að sumir af höfundum þeim 
sem í ritið skrifuðu, vildu fá afrit af ritgjörð- 
um sínum og Ict í Ijósi efa sinn um, hvort að 
sanngjarnt væri að ætlast til að þeir borguðu 
fyrir það sjálfir. Eftir nokkrar umræður var 
álitinu vísað aftur til nefndarinnar til frekari 
athugunar. 

Háskólamálið 

Forseti las bréf frá Dr. P. H. T. Thorláksson 
forseta söfnunar nefndarinnar í því máli, þar 
sem að hann tók fram, að sökum fjarveru 
gæti hann ekki mætt á þinginu, bað því allra 
heilla og tók fram, að ungfrú Margrét Péturs- 
son skrifari fjársöfnunar nefndarinnar mundi 
mæta á þinginu, ásamt þeim Walter Lindal 
dómara, og G. L. Jóhannssyni konsúl og gefa 
skýrslur um störf fjársöfnunar nefndarinnar. 

Úngfrú Margrét flutti skýrslu sína sem var 
skýr og skilmerkileg. 

Waulter Líndal dómari las upp eftirfarandi 
reglugerð og ákvæði sem fjársöfnunarnefndin 
hafði samið. Grettir L. Jóhannsson las og lagði 
fram aðra reglugjörð og ákvæði í sambandi 
við fjársöfnun, sem fylgir, og gerði uppá- 
stungu og var hún samþykt. 



ÞINGTIÐINDI 


137 


Stofnendur kennaraembættis í íslenzkri 
tungu og íslenzkum fræðum 
við Háskóla Manitobafylkis 
Reglur og Ákvæði 

Stofnendur skifLast í fjóra flokka. Allir 
slofnendur, í hvaða flokki sem er, verða að 
leggja fram ekki minna en eitt þúsund dollara. 

Fyrsti flokkur Einstaklinga Stofnendur 

1 þessum flokki eru allir sem leggja fram 
persónulega $1000.00 eða meir. öll bréfavið- 
skifti i sambandi við borganir annast skrif- 
ari Stjórnarnefndar Stofnendanna, Miss 
Margrét Pétursson, 45 Home St. Winnipeg. 
Ávísanir borgast til Háskóla Manitobafylkis 
og eiga að sendast til skrifarans, eða til F. W. 
Crawford, féhirðis Háskólans. 

Annar Flokkur Félaga Stofnendur 

I þessum flokki eru félög svo sem Þjóð- 

raknisfélagið og deildir þess, The Icelandic 
Canadian Club, og aðrir íslenzkir félagsskap- 
ir. Öll bréfaviðskifti annast sá sem hvert félag 
kýs til að taka að sér að safna hinni ákveðnu 
þúsund dollara upphæð og eiga framlög að 
sendast til hans. Háskólinn gefur kvittanir 
fyrir öll framlög sem eru $25.00 eða meir. Við- 
eigandi félög veita kvittanir fyrir gjafir sem 
eru fyrir neðan $25.00. 

Þriðji Flokkur Minningar Stofnendur 

1 þessum flokki er fólk sem leggur saman 
krafta og gefur $1000.00 eða meir í nafni ein- 
hvers, lifandi eða liðins, sem það vill heiðra 
og mynda þannig stofnanda sem kallast, Minn- 
inga Stofnandi. Þeir sem á þennan hátt leggja 
saman sín framlög mega kjósa einn í sínum 
hóp til þess að taka að sér ábyrgð að safna 
hinni ákveðnu upphæð og skal hann nefnd- 
ur Formaður. Ráðstafanir í sambandi við 
fjársöfnun í þessum flokki annast W. J. Lin- 
dal, dómari, 788 Wolseley Avenue, Winnipeg. 
Öll framlög eiga að sendast annaðhvort til 
hans eða til Formanns viðeigandi stofnheild- 
ar. 

Fjórði Flokkur Hóp Stofnendur 

I þessum flokki eru einstaklingar, margir 
eða fáir, sem til samans gefa $1000.00 eða 
meir og á þann hátt mynda stofnanda sem 
kallast Hóp Stofnandi. Til að aðgreina Hóp 


Stofnendur, einn frá öðrum, skal nefna þá 
með tölustaf, nafni á byggð eða á einhvern 
arinan hátt. Sá sem tekur að sér ábyrgð að 
mynda Hóp Stofnanda og safna hinni ákveðnu 
upphæð skal nefndur Formaður. Ráð- 
stafanir í sambandi við fjársöfnun í þessum 
flokki annast Grettir L. Johannsson, konsúll, 
910 Palmerston Ave., Winnipeg. öll framlög 
eiga að sendast annaðhvort til hans eða til 
Iörmanns viðeigandi stofnheildar. 

Allmenn Ákvæði 

Öll framlög eru fúslega þegin en stjórnar- 
nefndin mælist til að þeir sem gefa minna en 
$25.00 sendi upphæðina til einhvers stofnanda 
eða félagsstofnanda kennarastólsins. 

Skrautrituð stofnendaskrá yfir lala Stofn- 
endur verður geymd í skjalasafni Háskólans 
og afskrift send til Islands og ef til vill víðar. 
Félög, sem eru stofnendur, ákveða hvað það 
nái yfir sem þau vilja setja í stofnendaskrána. 

Stofnendur í þriðja og fjórða flokki skulu 
skráðir þannig að nafn Stofnandans kemur 
fyrst, svo nafn Formannsins og þar á eftir 
nöfn allra í þeirri stofnheild. 

Framlög eða afborganir af framlögum eiga 
að borgast fyrir 17. júní 1952. 

Öll störf eru sjálfboðin og engan kostnað 
hvort heldur persónulegan eða í sambandi við 
ráðstafanir í heild sinni, má taka úr fram- 
lögum til kennaraembættisins. 

Stjórnarnefnd Stofnendanna 

21. febrúar, 1950 

Á ársþingi Þjóðræknisfélags Islendinga 
í Vesturheimi. 

Herra forseti! 

Háttvirt Þjóðræknisþing! 

Það hefur fallið í mitt hlutskifti, að skýra 
fyrir yður afstöðu Þjóðræknisfélagsins á tveim- 
ur undanförnu þingum eins og hún birtist í 
ályktana formi og prentuð var í þingtíðindun- 
um. 

Á 29da ársþingi félagsins var eftirfarandi 
skýrsla þingnefndar í Háskólamálinu sam- 
þykkt. 

“I samræmi við grundvallar atriði stefnu- 
skrár sinnar um varðveizlu íslenzkra menn- 
ingarerfða og útbreiðslu þekkingar á þeim, 
hefir Þjóðræknisfélagið frá því snemma á 



138 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


starfstíð sinni litið svo á, að stofnun kennara- 
enibættis í íslenzkum fræðum við Manitoba- 
háskóla væri eitt hið mesta framtak, sem fs- 
lendingar gætu innt af hendi í þessari álfu; 
og hefir sú stefna haldist óbreytt. Stofnun slíks 
kennaraembættis yrði einstætt afrek meðal 
fslendinga erlendis. 

Máli þessu hefir eigi aðeins verið haldið 
vakandi af hálfu Þjóðræknisfélagsins, heldur 
hafa á síðari árum ýmsir einstaklingar og fé- 
lög gerst forgöngumenn þess, með þeim 
árangri, að málið er nú komið á hið ákjósan- 
legasta stig, þó takmarkinu hafi eigi enn að 
fullu verið náð. Sérstök nefnd hefir málið með 
höndum og vinnur ötullega að framgangi 
þess. 

í sjóði eru nú $65,500.00 og að auk nokkrar 
þúsundir í tryggum loforðum. Þær upphæðir 
sem í sjóði eru, hafa verið gefnar með því 
skilyrði, að ef sjóðurinn nær $100,000.00 tak- 
markinu fyrir 10. janúar 1949, þá megi byrja 
að nota hann til stofnunar kennarastólsins. 
Ákveðið hefir verið, að stofnfélagar gefi minst 
$1000.00 upphæð. 

Samkvæmt ofanskráðu og afstöðu Þjóð- 
ræknisfélagsins í þessu máli frá byrjun, legg- 
ui nefndin til, að Þjóðræknisfélagið leggi 
fram $2,000.00 tillag í stofnsjóð kennaraem- 
bættis við Manitoba-háskóla.” 

Gjörðir siðasta þings voru sem hér á eftir 
skal skýrt: 

“Nefndin, sem sett var í háskólamálinu legg- 
ur eftirfarandi tillögur fyrir þingið: 

1. Nefndin lætur í ljósi ánægju sína yfir 
framgöngu og viðhorfi þessa máls eins og það 
birtist i skýrslu Dr. Thorlaksonar. 

2. Nefndin lætur í ljósi ánægju sína yfir 
þeirri fullvissun háskólasjóðsnefndarinnar að 
nafna allra þeirra, er leggja til stólsins, verði 
getið í skrá þeirri, er geymir sögu stólsins. 

3. Þar sem verður nauðsynlegt að leita al- 
mennra samskota upp að í minnsta lagi 
$20,000.00 leggur nefndin til: 

(a) að Þ. F.f. V. og deildir þess taki virkan 
þátt í söfnun þessa fjár. 

(b) að Þ. F. 1. V. og deildir þess leitist við 
að safna frá almenningi að minnsta kosti 
$15,000.00 fyrir 17. júní 1952. 

(c) að framkvæmdarnefnd Þ. F. f. V. í 
samráði við deildir þess ráðstafi með hverjum 
hætti þessu fé skuli safnað. 


(d) Nefndin vill samt leggja til að lág- 
mark einstaklings tillags sé $25.00, sem þurfi 
þó ekki að greiðast í einu lagi, svo lengi sem 
upphæðin lofuð sé greidd fyrir 17. júní 1952 
og að framkvæmdarnefnd Þ. F. f. V. láti 
prenta skírteini, er nota má þegar upphæðin 
er greidd öðruvísi en í einu lagi. 

4. “Nefndin hvetur deildir Þ. F. 1. V. að 
greiða eins vel og mögulegt er götur Thorlaks- 
sonar og samnefndarmanna hans, er hann 
heimsækir hinar ýmsu bygðir fslendinga í 
sumar. 

Nefndarálitið var afgreitt á þingi að undan- 
teknum 3c-lið, sem feldur var úr nefndarálit- 
inu lútandi að þeim aðferðum sem félagið og 
deildir þess skyldu beita við væntanlega fjár- 
söfnun; en eins og nú horfir við leyfi eg mér 
í samráði við nefndina sem unnið hefur að 
framkvæmdum varðandi fjársöfnun til stofn- 
unar væntanlegs kenslustóls við Manitoba-há- 
skólann, að veita skýringar sem nefndin telur 
hagkvæmar, og í rauninni óumflýjanlegar við 
frekari fjársöfnun. Eg hefi hér meðferðis bæk- 
ur sem væntanlegum safnendum verða fengn- 
ar í hendur og bera með sér hvernig söfnun- 
inni skuli hagað og hvernig þeim peningum 
sem safnast skuli komið á framfæri. 

Nefndin telur það hagkvæmilegast og lík- 
Icgast til góðs árangurs, að tveir menn vinni í 
sameiningu að fjársöfnuninni í hlutaðeigandi 
bygðalagi. Til frekari skilningsauka vil eg 
benda á ummæli herra Walters J. Líndal, 
dómara um mál þetta og skilgreining á stofn- 
endum, sem leggja fram að minsta kosti 
$1,000.00, félaga stofnendum sem einnig leggja 
fram að minnsta kosti $1,000.00, og hópstofn- 
endum er í sameigingu leggja fram $1,000.00 
eða meira. Öllum upphæðum verður viðtaka 
veitt þótt eigi verði gengið eftir með söfnun- 
'araferð lægri upphæð en $25.00. 

Nú er nefndin að skygnast eftir sjálfboðum 
er sjálfir vilja leggja eitthvað af mörkum og 
vinni jafnframt að söfnun í umhverfi sínu. 
Þetta mál er í eðli sínu mál allra íslendinga 
og þessvegna liggur nefndinni það þungt á 
hjarta, að verkin sýni merkin, með sem allra 
almennustu fjárframlögum og samtökum. 

Mér er það persónulega afar mikið fagnað- 
arefni, hve þessu mikilvæga máli, stærsta 
menningarmálinu, sem Vestur fslendingar 
hafa nokkru sinni tekið sér fyrir hendur, miðar 
í rauninni ágætlega áfram, þó enn skorti nokk- 



ÞINGTÍÐINDI 


139 


uð á, að fullnaðartakmarki sé náð; og eg finn 
til þakkarskuldar við alla þá menn sem fórn- 
að hafa miklu af tíma sínum og miklu fé til 
stuðnings við fullnaðarfrágang málsins. 
Þetta hefur styrkt mig persónulega i minni 
þjóðræknislegu trú og eg er viss um að það 
hafi styrkt marga fleiri en mig. Eins og eg gat 
um áðan, hefi eg meðferðis til útbýtingar á- 
minnstar söfnunarbækur og treysti því jafn- 
framt að sem flestir gefi sig fram og gerist 
áskrifendur með ríflegum upphæðum, veiti 
bókunum viðtöku og hefji söfnun eins fljótt 
og því framast verði viðkomið. 

Traustari, fegurri og varanlegri minnisvarða 
yfir ísienzka frumherja í þessari álfu er ekki 
unnt að reisa en kenslustólinn í íslenzkri 
tungu og menningarerfðum við æðstu 
menntastofnun þessa fylkis, Manitoba háskól- 
ann. Þetta er stærsta menningarmálið, og hlýt- 
ur að verða mesta metnaðarmálið sem Islend- 
ingar Vestan hafs hafa nokkru sinni gefið sig 
við. 

Grettir Leo Jóhannsson 

State of North Dakota Supreme Court 
Bismark, February, 15, 1950 

Mr. A. P. Johannsson, 

910 Palmerston, Ave. Wpg. Man. 

I had hoped to attend the National League 
Convention next week but find it impossible, 
much to my regret. 

Some report is due on the Leif Eiriksson 
Memorial. The resolution introduced in the 
US Senate last winter by Senator Young and 
others received favorable consideration in com- 
mittee according to Senator Young. It was 
held up, however, pending an investigation of 
the cost of the base. I believe the Fine Arts 
Commission has selected a site along the 
Potomac River. It has always furnished the 
figures for the cost of the base. That started 
originally with $10,000.00. Then right after 
the war it was raised to $20,000.00. Now it has 
again been raised to $40,000.00. That is what 
is holding up the resolution. Without an ap- 
propriation the resolution would pass 
promptly. I do not thing, however, that we 
should undertake to raise the money. As long 
as we furnish the statue the Government 
should build a base. I have asked them to in- 
vestigate whether a suitable site could not be 


found where the cost of the base would be 
lower. Mr. Thors has been giving his as- 
sistance. That is the status of the matter now. 

In the meantime the statue is being well 
taken care of on the grounds of the Marines 
Museum at Newport, Virginia. 

Will you kindly make a report to the con- 
vention and ask for advice what to do now. 
Needless to say I will continue my efforts. 

Extend my greetings and best wishes to the 
Convention. 

Sincerely yours, 

G. Grimson 

Dr. Beck lagði til að skýrslum og tillögum 
fjársöfnunarnefndarinnar sé veitt móttaka 
með þakklæti. J. J. BÍIdfell studdi. Samþykt. 

G. L. Jóhannsson gerði tillögu um, að for- 
seti skipi einn mann frá hverri deild i þjóð- 
ræ-knisfélaginu til að athuga skýrslurnar sem 
fram hefðu komið á þinginu. Böðvar Jakobs- 
son studdi tillöguna og var hún samþykt. 

Breyting á Þingtíma 

Trausti Isfeld lagði fram álit þingnefndar- 
innar í því rnáli sem var í tveimur liðum og 
hljóðaði þannig: 

Nefndin leggur til, að 24 grein Þjóðræknis- 
félagslaganna sé breytt þannig, að ársþing 
Þjóðræknisfélagsins skuli vera háð á þeim 
stað og tima, sem að hvert þing ákveður. Að 
öðru leyti skal áminst lagagrein halda sér eins 
og að hún er. 

G. J. Jónasson 
Svanborg Sveinsson 
Ólína Pálsson 
Ó. Pétursson 
T. Isfeld. 

Séra Egill Fafnis lagði til að nefndar álitið 
sé samþykt. G. J. Jónasson studdi tillöguna, en 
áður en að hún var samþykt spunnust nokkr- 
ar umræður út af orðalagi hennar, svo að 
henni var vísað aftur til nefndarinnar til frek- 
ari athugunar. Eftir lítinn tíma lagði nefndin 
í lagabreytingar málinu aftur fram álit sitt, 
sem hljóðaði þannig: Nefndin leggur til, að 
þingtímanum sé breytt þannig, að þingið skuli 
háð í fyrstu viku júní næsta ár, svo framar- 



140 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


lega að ríkisritari Kanada hafi samþykt áður- 
nefnda lagabreytingu. 

G. J. Jónasson 
Svanbjörg Sveinsson 
ólína Pálsson 
Ó. Pétursson 
T. Isfeld 

Frú ólína Pálsson lagði til, að umræðum 
og atkvæðagreiðslu um þetta mál væri frestað 
til miðvikudags, þar sem nú væri dagur að 
kveldi kominn. Mrs. Backman studdi tillög- 
una og var hún samþykt, og fundi svo frestað 
til kl. 9.30, f.h. á miðvikudag. 

Fundur settur á miðvikudagsmorgunn, 
kl. 9.50, fundargjörð frá síðasta fundi lesin og 
samþykt. Námstyrks málið tekið til umræðu. 

Dr. Beck lagði til að þriggja manna nefnd 
sé sett í það mál og var það samþykt. í nefnd 
skipaði forseti Séra Jóhann Friðriksson, Dr. 
Beck, séra Egil Fafnis. 

Málið um breytingu á ársgjaldi félagsmanna 
var næst tekið fyrir. Séra Egill Fafnis lagði 
fram álit þingnefndarinnar í því máli sem 
var í einum lið og hljóðar þannig: 

Nefndarálit um Breytingu á árstillögum 
Félaga og Deilda 

Nefndin hefir með höndum bréf, sem form- 
lega og lögum félagsins samkvæmt, hefir bor- 
ið fram tilkynningu um breyting á grundvall- 
arlögum félagsins, og leggur nefndin hana nú 
formlega fyrir þingið. 

Að 19 grein grundvallarlaga Þjóðræknis- 
félags fslendinga í Vesturheimi falli burt, og 
í stað hennar komi þessi grein og verði 19 
grein: 

Árstillaga félaga og deilda 

Allir meðlimir félagsins og deildanna skulu 
hafa goldið árstillög sín fyrir lok hvers fjár- 
hagsárs, einstaklingar til fjármálaritara félags- 
ins, en meðlimir deildanna til fjármálaritara 
sinnar deildar. 


Árstillög eru: 


Æfifélagar í eitt skifti fyrir öll 

$15.00 

Félagar 

$2.00 

Ungmenni frá 14 — 18 ára 

.50 

Börn innan 14 ára 

.25 


Deildir borgi til aðalfé. fyrir hvern 

gildan meðlim $1.00 

Fyrir ungmenni .25 

Á þingi í Winnipeg 1950. 

Egill Fafnis 
S. Finnsson 
Kristín Johnson 

Jón Ásgeirsson lagði til að nefndarálitið sé 
samþykt og Jónbjörn Gíslason studdi tillöguna. 
Umræður urðu nokkrar um álit þingnefndar- 
innar, og það svo fellt. 

Gtgáfumál. Þingnefndin í því máli, eða rétt- 
ara sagt framsögumaður hennar Jón Ásgeirs- 
son, lagði álit þeirra nefndar aftur fyrir þing- 
ið að viðbættum 5 lið sem þannig hljóðaði: 

“Þingið gefi væntanlegri stjórnarnefnd leyfi 
til að hækka ritlaun upp í tvo dollara ($2.00) á 
síðuna, fyrir vanalegt letur, og hlutfallslega 
hærra fyrir smærra letur og lagði til að liður- 
inn yrði samþyktur og yrði 5 liður nefndar- 
álitsins. H. T. Hjaltalín studdi tillöguna og 
var hún samþykt og nefndarálitið í heild svo 
samþykt. 

Málið um breytingu á þingtímanum tekið 
til umræðu samkvæmt ákvörðun síðasta 
fundar. A. G. Eggertsson lagði til að því máli 
sé frestað til næsta þings. Guðmann Levy 
studdi tillöguna sem var breytingartillaga. Til- 
lagan var feld. Nefndarálitið í því máli tekið 
til umræðu. Umræður um málið urðu harðar 
og nokkuð langar. G. J. Jónasson lagði til að 
nefndarálitið sé samþykt, með þeirri breytingu, 
að orðunum “ef unt er", sé bætt inn í seinni 
lið nefndarálitsins var sú tillaga studd af sam- 
þykt. 

ólafur Pétursson lagði til og Walter dómari 
Líndal studdi, að umræðum í málinu sé lok- 
ið. Samþykt. 

Gunnar Sæmundsson gjörði tillögu um, að 
væntanlegri stjórnarnefnd Þjóðræknisfélagsins 
sé falið að skrásetja þessa breytingu á lögum 
félagsins, hjá Ríkisritara Kanada sem allra 
fyrst til þess að hún öðlist gildi og að athuga 
aðrar breytingar á lögum sem nauðsynlegar 
kynnu að vera í sambandi við hana. A. Egg- 
eitson studdi tillöguna og var hún samþykt. 

Ólafur Pétursson stakk upp á og Böðvar 
Jakobsson studdi, að næsta þjóðræknisþing sé 
haldið í Winnipeg. Samþykt. Fundi frestað til 
kl 1.30 e. h. 



ÞINGTIÐINDI 


141 


Fundur settur kl. 1.30. Fundargjörningur £rá 
síðasta fundi lesinn og samþyktur. 

Fjármálanefndarálit. Guðmann Levy lagði 
fram álit þeirrar nefndar og lagði til að það 
væri samþykt. Álitið var í tveimur liðum og 
hljóðar sem fylgir. 

Álit Fjármálanefndar 

1. Fjárhagsskýrslur Embættismanna. 

Nefndin hefir farið yfir fjárhagsskýrslur em- 

bættismanna félagsins og leggur til að þær séu 
samþyktar eins og þær liggja fyrir. 

2. Tillaga G. J. Oleson um að gefa $100, 
dollara til United Nation Children's fund. 

Nefndin hefir athugað þetta mál, og Ieggur 
til að í staðin fyrir 100 dollara komi 50 doll- 
arar. 

3. Þingnefndarálit f kennslumálum. — 

(1) Nefndin leggur til, að í stað orðanna — 
“og að félagið borgi ferðakostnað eins kennara 
frá hverri deild” í annari grein þingnefndar- 
álitsins, komi: “og að félagið borgi fargjald 
eins kennara frá hverri deild”. 

(2) f Þriðja lið þess sama álits komi f stað 
orðanna “og ef hún í samráði við kennara álít- 
ur þær ákjósanlegar fyrir íslenzku skólana, að 
útvega þá áminstar plötur til afnota í öllum 
skólum”, komi "og ef hún í samráði við kenn- 
ara álítur þær ákjósanlegar fyrir íslenzku skól- 
ana, þá heimilar þingið stjórnarnefndinni að 
kaupa áminstar plötur til afnota í öllum skól- 
um”. 

Fcbr. 22. 1950 

Guðmann I.evy 
J. B. Johnson 
E. Magnússon 

Báðir þessir liðir voru samþyktir og svo 
nefndarálit í heild samþykt. 

Háskólamálið. Gunnar Sæmundsson var 
framsögumaður þingnefndarinnar í því máli 
og var álit nefndarinnar í þremur liðum. 

1. Nefndin þakkar fjársöfnunar nefndinni 
fyrir framkvæmd sína í fjársöfnun fyrir fs- 
lenzka kennarastólinn. 

2. Nefndin hefir yfirfarið reglur og skipu- 
lags fyrirkpmulag háskólastóls nefndarinnar 
og hefir ekkert að athuga við þær eða það. 


og mælum með áframhaldandi starfi, undir 
fyrirkomulagi fjársöfnunar formannsins. 

3. Nefndin óskar eftir að þetta fjársöfnunar- 
fyrirkomulag verði skýrt fyrir fslendingum í 
vikublöðunum Heimskringlu og Lögbergi. 

Gunnar Sæmundsson 
Kristín Pálsson 
E. Magnússon 
Einar Sigurðsson 
T. J. Gíslason 

1 Iiður samþyktur, 2 liður sömuleiðis. 1 
sambandi við 3 liðinn bar Walter Lindal dóm- 
ari fram þau tilmæli til þingnefndarinnar að 
hún bætti The Icelandic Canadian við, á 
eftir orðinu Heimskringlu og féllst nefndin á 
það — liðurinn svo samþyktur og nefndaráilt 
í heild samþykt. 

Námsstyrksmálið — Séra Jóhann Friðriksson 
lagði fram álit þingnefndarinnar í því máli 
sem hljóðar þannig: 

I 3 ar sem Þjóðræknisfélagið hefir í liðinni 
tíð styrkt fslenzkt námsfólk á sviði sönglistar- 
innar, með ágætum árangri og sér til sóma, er 
nefndin því eindregið meðmælt, að félagið 
haldi áfram slíkri styrktarstarfsemi eftir föng- 
um. 

Nefndin leggur því til, að fimm manna 
milliþinganefnd sé kosin í málið er kynni sér 
ástæður og áhugaefni þess fólks, sem nefnt 
hefir verið í þessu sambandi hér á þinginu, og 
vinni í samráði við væntanlega stjórnarnefnd 
að framkvæmdum í þessu máli, eftir því sem 
ástæður leyfa. 

J. Friðriksson 
Richard Beck 
E. H. Fafnis 

Nefndarálitið var samþykt umræðulaust, og 
í milliþinganefndina í málinu voru kosnir: 
Trausti fsfeld, Mrs. P. S. Pálsson, Jónbjörn 
Gíslason, Ingibjörg Jónsson og Mrs. H. Daniels- 
son. 

Minjasafnsmál — Framsögumaður Dr. Beck 
Skjalavörður upplýsir, að minjasafnið sé geymt 
í sérstökum skáp í Jóns Bjarnasonar skóla- 
byggingunni og að ekkert muni hafa bæst við 
safnið á síðastliðnu ári. 

Þar sem æskilegt er, að þessu máli sé haldið 
vakandi vill nefndin hvetja fólk til að senda 



142 


TÍMARIT ÞJ6ÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


muni, sem ættu heima A safninu, til skjala- 
varðar félagsins, hr. ólafs Péturssonar, 123 
Home St. Winnipeg, Man. 

Á þjóðræknisþingi 22. febrúar 1950 

Álitið samþykt umræðulaust. 

S. Baldvinsson 
Richard Beck 

Kosning embættisinanna 

Samkvæmt lögum fara þær fram kl. 2 e. h. 
þriðja þingdaginn og þar sem sá tími var 
kominn, var vikið frá öðrum málum og geng- 
ið til kosninga. Stungið var uppá séra Philip 
M. Péturssyni og Walter Lindal fyrir forseta. 
Sá siðarnefndi baðst undan kosningu, svo séra 
Philip var kosinn í einu hljóði. Vara-forseti 
T. J. Oleson cndurkosinn. J. J. Bíldfell endur- 
kosinn skrifari, Vara-skrifari endurkosinn frú 
Ingibjörg Jónsson. G. L. Jóhannsson, endur- 
kosinn féhirðir, og Grettir Eggertsson vara 
var-féhirðir. Guðmann Levy endurkosinn fjár- 
málaritari og A. G. Eggcrtsson vara-fjármála- 
ritari. Ólafur Pétursson endurkosinn skjala- og 
eignavörður. Yfirskoðunar maður sá sem útent 
hafði kjörtímabil sitt, endurkosinn. 

Forseti skýrði frá að forseti háskóla Mani- 
tobafylkis væri kominn á þingið og bauð 
hann velkominn og bað Walter Lindal dóm- 
ara að kynna hann þingfólkinu, sem að dóm- 
arinn gerði með stuttri, en snjallri ræðu. 

Dr. A. H. S. Gillson ávarpaði svo þingið. 
Hann er maður málsnjall og flutti bæði snjallt 
og áhrifamikið erindi. Dr. Beck ávarpaði for- 
seta háskóians með nokkrum velvöldum orð- 
um og bað þingheim að votta forsetanum 
þakklæti sitt með því, að standa á fætur, sem 
hann og gerði. 

Rithandar og nafnabók Lárusar S. Ólafssonar 

J. J. Bíldfell mintist á þessa bók, þýðing 
hennar og hina lofsamlegu viðleitni Lárusar 
ólafssonar með að varðveita nöfn íslendinga 
í Ameríku frá gleymsku og glötun og rithönd 
þeirra og hvatti mcnn til að sinna málinu. 

Séra Egill Fafnis lagði til og Mrs. P. S. 
Pálsson studdi, að Trausti Isfeld sé falið að 


taka bókina til Selkirk til þess að fá fólk þar 
til að skrifa nöfn sín í hana og senda hana svo 
eftir tvo mánuði til stjórnarnefndar I’jóö 
ræknisfélagsins í Winnipeg aftur. Samþykt. 

Séra Egill I'afnis vakti máls á, að æskilegt 
væri ef þvf yrði viðkomið i framtíðinni að 
sýna parta úr leikritum á samkomum Þjóð- 
ræknisfélagsins, sagði að það mundi bæði 
vekja fólk, auka aðsókn að samkomunum og 
tieysta sambandið við ættþjóðina. 

Flann lagði og til, að þingmenn láti í ljósi 
jrakklæti sitt til stjórnarnefndarinnar fyrir 
starf hennar á síðasta ári með jiví að standa 
á fætur og var það gert. 

Fundi var svo frestað til kl. 8. e. h. 

Sjöundi og sfðasti fundur þingsins var sett- 
ur í Sargent Park School Auditorium í Win- 
nipeg kl. 8.30 e. h. 

Dr. Beck lagði til og Th. J. Gíslason studdi, 
að stjórnarnefnd Þjóðræknisfélagsins sé falið 
að staðfcsta tvo síðustu fundargjörninga þings- 
ins og að annast hvað annað, sem að ólokið 
kynni að vera af störfum þingsins. Samþykt. 

Forseti kvaddi ritara til að bcra fram form- 
lega uppástungu um þá menn, sem valdir 
höfðu verið heiðursfélagar, en þeir voru, G. 
J. Óleson, friðdómari í Glenboro, Man.; Ein- 
ar Páll Jónsson, ritstjóri Winnipeg, og Stefán 
Einarsson, ritstjóri f Winnipeg. Dr. Beck 
studdi tillöguna og mintist heiðursfélaganna 
með hlýjum og velvöldum orðum. Svo fór 
fram eftirfylgjandi, skemtiskrá. 

Yngismeyjar tvær lásu íslenzk kvæði prýði- 
isvcl, Lorna Stefánsson frá Gimli, og Fern 
Hallsson frá Riverton. Gunnar Pálsson frá 
New York söng einsöngva sem að ágætur róm- 
ur var gerður að. 

Enfreinur sungu frú Lilja og ungfrú Evelyn 
Thorvaldsson öllum til ánægju. 

Dr. Beck flutti fróðlega og snjaila ræðu unt 
starfstilhögun á þingi Sameinuðu þjóðanua í 
New York. 

Að svo mæltu sleit forsetinn þinginu. 

J. J. Bíldfell 

ritari 



AUGLÝSINGAR 


17 



GRAIN MERCHANTS 

and pioneers in 

CHEMICAL WEED CONTROL 

Now operating 350 elevators which give Western 
farmers fast, efficient, and economical service in 
marketing their grains. 

Perfecting still more effective metltods of the 
chemical weed control which we introduced into 
Canada in 1944. 


tional Grain 


Regina - Saskatoon 


COMPANY 

WINNIPEG - 


LIMITED 

Calgary - Edmonton 


Congratulations . . . 

to all people of Icelandic descent on the occasion of 
a memorable milestone in tliejr history .... 

tlie 75tli Anniversary 

of 

Icel andic Colonization 


Western Canada 


<7Ae D R E W R Y S jEimáÍmt 




18 


AUGLÝSINGAR 



DR. T. GREENBERG 

Tannlœlcnir 

Skrifstofusími 36 196 
814 SARGENT Ave., WINNIPEG 



Compliments to thc 

ICELANDIC 
• NATIONAL 
LEAGUE 

FROM A FRIEND 



































FÉLAGATAL 1950 


19 


Ncw Ulm, Minn. 
Hon. A. B. Gíslason 

Ncw York, N. Y. 
Edvard Frímansson 
Garðar Gíslason 
Jón Guðbrandsson 
Hannes Kjartanson 
Gunnar Magnússon 
Georg östlund 
Dr. E. Thorláksson 
Ólafur Johnson 

Park Rivcr, N. Dak. 

Theodore Eyjólfson 

Philadelphia, Penn. 

Próf. Axel J. Uppvall 
Dr. Caroline Brady 

Portland, Ore. 
Barði Skúlason 
Guðm. Thorsteinsson 
Mr. N. B. Johnson 


Poulsbo, Wash. 

Mrs. H. F. Kyle 

Princeton, N. Y. 
Próf. R. V. Lindebury 

Oxnard, Calif. 

Jóhannes Sveinsson 

Rio Linde, Calif. 

E. M. Thorsteinsson 

Rugby, N. Dak. 

Dr. Chr. G. Johnson 

San Diego, Calif. 

J. K. Steinberg 
Mrs. V. Melsted 

Seattle, Wash. 
Thórir Björnsson 
Mrs. Margrét Benedictsson 


B. J. Einarsson 
Mrs. Helga K. Sumarliðason 
B. I. Einarsson 
Jóhann Straumfjörð 

St. Paul, Minn. 

Minnesota Historical Society 

Topeka, Kans. 

J. B. Linderholm 

Toppenish, Wash. 

Mrs. Bergþóra Benedictson 

Upham, N. Dak. 

E. J. Breiðfjörð 

Virginia, Minn. 

Magnús Magnússon 

Washington, D. C. 

John M. Echols 
Mrs. Mékkin S. Perkins 


R. M. RAMSAY, M.D. 

M.Sc. in Opthalmology 

EYE SPECIALIST 

218 Medical Arts Bldg. Phone 925 923 

Winnipeg, Man. 


I 

DR. CHAS. MALKIN 

DENTIST 

Phone 21975 

857 Sargent Ave. Winnipeg 


T H E 

Jack St. John Drug Store 

894 Sargent Ave. við Lipton St. 

Óskar viðskiftavinum sínum allra 
heilla, og þakkar viðskiftin. 

Sími 33 110 — Winnipeg 


G. W. MAGNUSSON 

Nuddlæknir 

41 Purby Street 

Síml 36137 

Símið og semjið um viðtalstíma 



THE SARGENT 
PHARMACY 

“Reliable Drug Store Service” 
SARGENT AT TORONTO 

Phonc 23 455 

M. SELBY 


ROBERTS & WHYTE 

Ltd. 

Lyfjabúðin í nágrenninu 

Sargent og Sherbrook 

Sími 27 057 

Hin fullkomnasta lyfjabúða 
afgreiðsla 

















20 


AUGLÝSINGAR 


MALLON OPTICAL 

405 GRAHAM AVENUE 

Opposite Medical Arts Bldg. 

TELEPHONE 927 1)8 

Winnipeg, Man. 


COMPLIMENTS OF 

HARMAN’S DRUG STORE 

PORTAGE AT SHERBROOK 

Phone 34 561 



Ramsay-Matthews Limited 

Phone 923 523 

GUILD PRESCRIPTION OPTICIANS 

103 Medical Arts. Bldg. Winnipeg 


COMPLIMENTS OF 

ARLINGTON PHARMACY 

Prescription Specialists 

Soda Fountain — Lunches 

Sargent & Arlington Phone 35 550 



WHITE’S SERVICE 
STATION 

A Complete Service For Your Car 
Maryland & Sargent 

Winnipeg, Man. 

C. W. White Phone 37 553 


C K II ' £ furniture 

V n ln 5 & RADIO Co. 

Winnipeg’s Foremost Radio Service 

R.C.A. VICTOR - WESTINGHOUSE 
ELECTROHOME - APPLIANCES 
RADIOS 

Phone 24 943 859 Sargent Avc. 

Telephone 924 624 

Rubber Stamps 
yiy Stencils - Seals 

t Celluloid Buttons 

* S. O. BJERRING 

Canadian Stamp Co. 

324 SMITH ST., WINNIPEG 


George’s Confectionery 
& Grocery 

FRUIT 

PHONE 25 281 

683 SARGENT AVE. 

Corner of Victor 

WINNIPEG 



Tjhe 

ELECTRICIAN 

J. Ásgeirsson G. Levy 

685 Sargent Ave. Phone 26 626 


“VARIETY SHOPPE” 

630 Notre Dame Ave. — 697 Sargent ! 
DRY GOODS 

Silk Lingerie — Dresses — Hosiery 
Mens Accessories — Childrens Wear 
Novelties — Toys & China 

Prop. Lovisa Bergman 
























Williamsburg, Va. 
Próf. Jess H. Jackson 

Woodridge, Mass. 

J. B. Skaptason, Ph.D. 

5. DEILDIR 
Þjóðræknisdeildin “Frón” 
Winnipeg, Man. 

Meðlimaskrá fyrir árið 1950 
til 1951 

Hildur Árnason 
Hannes Anderson 


FÉLAGATAL 1950 


Sigurður Anderson 
Sigurlaug Árnason 
Þorsteinn Árnason 
Kristín Árnason 
Jochum Ásgeirsson 
Mrs. Jochum Ásgeirsson 
Jón Ásgeirson 
Oddný Ásgeirson 
A. S. Bardal 
Jóhann Th. Beck 
Mrs. V. Beck 
Rafnkell Bergson 
Andrés Björnson 
Gunnar Brynjólfson 
P. K. Bjarnason 


21 


Davíð Björnson 
Mrs. D. Björnson 
Mrs. Lárus Björnson 
Hjörtur Brandson 
Magnús Brandson 
Oddur Brandson 
Mrs. Ingibjörg Butler 
John Butler 
Mrs. S. Backmann 
H. Björnson 
Mrs. Svava Bonnell 
Jón Benidiktson 
Jónína Christie 
Jóhannes Christie 
Friðmunda Christie 


Compliments to our many 
Icelandic Friends 

OXFORD HOTEL 

JOSEPH STEPNUK, Pres. 
S. M. HENDRICKS, Mgr. 


WINNIPEG 


MANITOBA 


Mundy’s Barber Shop 

F’ínasta og vinsælasta hárskurðar- 
og snyrtingarstofan í bænum 


643 Portage Ave. 


Simi 31 469 


THE WINNIPEG CASKET CO. LTD. 

J. M. HOGG. ráðsmaður 

▲ A 

Árnaðarógkir til íslendinga og Þjóðræknisfélagsins. 


Kveðjur frá— 

McDON ALD-DURE 
LUMBER CO. LTD. 

“Sama verð á einni fjöl 
og vagnhleðslu” 

Sími 37 056 

812 WALL ST., WINNIPEG 


HOME SECURITIES Ltd. 

468 Main St., Winnipeg 


INSURANCE AGENTS 

Leo E. Johnson, A.I.I.A., Pres. & Mgr. 
Phone: Bus. 934 477 — Res. 728 582 


WINNIPEG LOCK & 
KEYCOMPANY 

E. ROY, Prop. 

Vér höfum fullkomnustu birgðir 
af öryggisskápum og hengi- og 
hurðarlásum. Skerpum skæri, 
hnífa og lawnmowers. 

40 AJhBERT STREET 
Winnipeg, Man. Sími 925 966 


ALBERTA FURNITURE 

Co. Ltd. 

CALGARY, ALBERTA 
Complete Home Furnishers 

S. SIGURDSSON, President 
EDITH SIGURDSSON, Secy.-Treas. 




















22 


AUGLÝSINGAR 


HALLDÓR SIGURÐSSON 
and Son Ltd. 

Contractor <S Builder 
★ 


Sími 31 670 


1147 Ellice Ave. 


Winnipeg 


Compliments of 

WINDATT COAL Co. Ltd. 

506 PARIS BLDG., WINNIPEG 
PHONE 927 404 

Representative: John Olafson 
Phone 37 340 


Compliments to the 
Icelandic National League 

IMPERIAL HOTEL 

F. R. BEENHAM, Mgr. 


WINNIPEG 


MANITOBA 


I Phones: 57 311—57 312 

COMPLIMENTS OF 

J. WERIER & CO. LTD. 

WHOLESALE GENERALJOBBERS 

764 Main Street at Subway 
Winnipeg, Man. 


Special Attention to All Hospital, 
Train and Advance Calls 

ANYTIME - ANYWHERE 

SARGENT TAXI LTD. 

ELLICE AT MARYLAND 
PHONES 722 401 - 34 555 

2-Way Radio for Courteous, Dependable, 
and Better Service 



TORONTO GROCERY 
AND MEATS 

PAUL HALLSON 


Phone 37 466 


714 ELLICE AVE. 


WINNIPEG 


i Phone 27 327 


Sargent at Agnes 


H. B. SCOTT - BAKERY 

Our Products Are Unequalled 

WEDDING AND BIRTHDAY CAKE 
SPECIALISTS 

Eat at our Coffee Bar 


SARGENT ELECTRIC 
& RADIO CO. LTD. 

Ef þér þurfið að fá gert við ei'tt- 
hvað sem að rafnotkun lýtur. 
Símið 22 318 

REFRIGERATORS - OIL BURNERS 
RANGES - WASHING MACHINES 
609 SARGENT AVE. 


































FÉLAGATAL 1950 


23 


Jóhanna Cooney 
Jón Christopherson 
Séra Sig. Christopherson 
Mrs. Lína Dunning 
Ragnheiður Davðson 
C. O. Einarson 
Árni G. Eggertson 
Mrs. Maja Eggertson 
Jón Einarson 
Gunnar Erlendsson 
Séra Valdimar J. Eylands 
Kristinn Eyjólfson 
Grettir Eggertson 
Guðm. Eyford 
Jens Elíasson 
Lára Freeman 
Fred Friðfinnson 
Mrs. Ása Friðrikson 
G. H. Gillis 
Haildór Gíslason 
Hallbera Gíslason 
Hjáimar Gíslason 
Jónbjörn Gíslason 
J. S. Gilles 
B. J. Goodman 
Þorsteinn Goodman 
Mrs. Matta Gunnlaugson 
Carl Hanneson 
B. Hallson 

Mrs. Júlíana Halldórson 
Miss Elín Hall 
Jón Halldórson 


Páll Hallson 
Mrs. Helga Hallson 
Th. Hanneson 
Jóhanna Hólm 
Thor Ottó Hallson 
L. Helgason 
Lúðvík Hólm 
Björn Hjörleifson 
Jón Hafliðason 
Miss Sigríður Jakobson 
Steindór Jokabson 
rMs. Rósa Jóhannson 
Walter Jóhannson 
Cons. Grettir L. Jóhannson 
S. Jóhannesson 
V. Jóhannson 
Mrs. Jónína Jóhannesson 
Jósephína Jóhannson 
Mrs. Kristín Johnson 
Jónas Jónasson 
Mrs. Ingibjörg Johnson 
Guðríður Johnson 
Henrietta Johnson 
Helgi Johnson 
Magnús Johnson 
Th. Johnson 
Jón Jónatanson 
Mrs. L. Jörundson 
Jón Jónsson 
Mrs. Ólína Johnson 
Guðm. Jóhannesson 
Björn Johnson 


J. A. Johnson 
Próf. Skúli Johnson 
Magnús Johnson 
Dr. Björn Johnson 
Snorri Jónasson 
Friðrik Kristjánson 
Hlaðgerður Kristjánson 
J. F. Kristjánson 
Mrs. Steina Kristjánson 
Lúðvík Kristjánsson 
Guðmann Levy 
Mrs. Guðmann Levy 
J. J. Lindal 
Una Lindal 
W. J. Lindal dómari 
Mrs. S. M. Lawson 
Ari G. Magnússon 
Böðvar Magnússon 
Jóhann Magnússon 
Guðrún Magnússon 
Sólrún McNab 
J. A. McNab 
Þorsteinn Mýrmann 
Jakobína Nordal 
óli ólafsson 
Isafold ólafsson 
Tryggvi Oleson 
S. Oddleifson 
Sesselja Oddson 
Sveinn Oddsson 
Valgarður Oddson 
Benidikt Ólafson 


Phone 23 56 9 

ROSE THEATRE 

SARGENT AND ARLINGTON 

W. A. ARMSTRONG-TAYLOR, Manager 


CRESCENT CREAMERY 

COMPANY LIMITED 

Hafa verslað með fynsta flokks mjólkurvörur í meir en 45 ár 

MJÓLK - RJÓMA - SMJÖR - ÍS-RJÓMA 

Símið 37 101 

WINNIPEG, MAN. 







24 


AUGLÝSINGAR 


BILL’S CAFE 


Good Meals • PleasanF Service 


W. G. (Bill) Halldorson 


LUNDAR 


MANITOBA 


LUNDAR TRANSFER 

Daily Service 
To and From Winnipeg 


L. Danielson, Prop. Lundar, Man. 


DR. G. PAULSON 


Viðtalsstaðir: 


LUNDAR og ERIKSDALE 
Manitoba 


BRECKMAN BROS. 

Dry Goods, Clothing, Boots & Shoes 
LUMBER, SASH & DOORS 
Crockery, Hardware, Groceries, 
Flour & Feed 

LUNDAR, MAN. 


J. M. GISLASON 


Manufacturer of Floats 


LUNDAR — MANITOBA 


Palsson & Yigfuson 

PURE BRED HEREFORDS 
DOMINO BREEDING 


LUNDAR 


MANITOBA 


D. .T. LINDAL 

Ford Sales and Service—Gas and Oil 
Farm Implements 


LUNDAR HOTEL 

A Home Away from Home- 
Hunter’s Paradise 


C. Delmage, Prop. 


Lundar, Man. 


COMPLIMENTS OF 

LUNDAR BAKERY 

A. V. OLSON, Proprietor 
The home of the Bread that made 
Mother Quit Baking 
LUNDAR MANITOBA 


LUNDAR ELECTRIC 

D. K. Danielson, Prop. 


WIRING INSTALLATION, REPAIRS 
AGENT—MOFFAT RANGES 
FIXTURES APPLIANCES 


LUNDAR — MANITOBA 


LUNDAR 


MANITOBA 






































FÉLAGATAL 1950 


25 


Mrs. Th. ólafson 
Kristinn Oliver 
Mrs. Kristinn Oliver 
Jónína ólason 
P. S. Pálsson 
Mrs. P. S. Pálsson 
Stefanía Pálsson 
A. S. Pálsson 
Hannes Péturson 
Jóhanna Péturson 
Ólafur Pétursson 
Séra P. M. Pétursson 
Mrs. Þórey Pétursson 
Hólmfríður Pétursson 
Margrét Pétursson 
Ólafur Pétursson 
Pétur J. Pétursson 
Thorvaldur Pétursson 
J. K. Péturson 
Hannes J. Pétursson 
Gunnar E. Péturson 
Mrs. Jóna Rafnkelsson 
J. Sigmundson 
Mrs. J. Sigmundson 
E. H. Sigurðson 
Mrs. E. H. Sigurðson 
Guðbjörg Sigurðson 
Halldór Sigurðson 
Margrét Sigurðson 


Regina Sigurðson 
Sigurþór Sigurðson 
Mrs. María Sigurðson 
S. Sigurjónson 
Guðm. A. Stefánsson 
Ragnar Stefánson 
Hans M. Sveinson 
Mrs. Hans M. Sveinson 
Halldór M. Swan 
Jóhannes Sigurðson 
Björgólfur Sveinson 
Mrs. J. B. Skaptason 
Einar Sigurðson 
H. Skagfeld 
Þorsteinn Sveinson 
Benidikt Saemundson 
Kristín Sigurðson 
Einar Thomson 
Th. Þorbergson 
Guðm. Þorsteinson 
Soffanas Thorkellson 
Carl K. Thorlákson 
Th. Thorsteinsson 
Ernie Thorsteinson 
Mrs. A. Þorgrfmson 
Heimir Þorgrímson 
Margrét Þorgbergson 
Halldóra Thomson 
Þorgerður Þórðarson 


Sigurrós Vídal 

Thor Viking 

Stjórnarnefnd deildarinnar 
“Frón” 

fyrir árið 1951 

Frú Ingibjörg Johnson, forseti 
Ste. 12 Acadia Apts. 

Steindór Jakobson, v-forseti 
800 Banning St. 

Heimir Þorgrímson, skrifari 
627 Agnes St. 

Davíð Björnsson, v.-skrifari 
793 Banning St. 

Jochum Ásgeirson, gjaldkeri 
Ste. 4 Acadia Apts. 

Pétur J. Péturson, v.-gjaldk. 
534 Dominion St. 

Jón Jónsson, fjármálaritari 
735 Home St. 

Próf. Tryggvi Oleson, 
vara-fjármálaritari 
484 Montague St. 

J. Johnson, bókavörður 
735 Home St. 














26 


AUGLÝSINGAR 


Union Loan & Investment 

COMPANY 

Eftirlit eigna og íbúða. 
Margvísleg ábyrgð og fjársýsla. 

510 Toronto General Trusts Bldg. 
TALSIMI 925 061 WINNIPEG 


PLUMBING — HEATING 

0. K. HANSSON & Co. Ltd. 

REPAIRS — ALTERATIONS 

Prompt & Efficient Service 

Phone 722 051 163 Sherbrook St. 




J. J. Swanson & Co. Ltd. 

REALTORS 

308 Avenue Bldg., Winnipeg 

Fasteignasalar, Leigja hús, trtvega 
peningalán og eldsábyrgð af öllu 
tagi. 

Talsími 927 538 

GOODALL PHOTO 

COMPANY 

Framkalla mynda-filmur. 

Stækka myndir. Gera við 
myndavélar, o. fl. 

321 CARLTON ST., WINNIPEG 

Phone 928 927 W. Goodall, eigandi 



ANDREWS, ANDREWS, 
THORVALDSON & 
EGGERTSON 

LÖGFRÆÐINGAR 

Skrifstofur: 

209 Bank of Nova Scotia Bldg. 
Winnipeg, Man. 


ROYAL DAIRY 

W. & O. Van Wallegham 
WINNIPEG MANITOBA 

Everyone knows the reputation 
Icelanders have for making 
wonderful coffee. 

Such Coffee 

Deserves the Finest Cream 

UOYAL DAIRY’S CREAM 

PHONE 45 908 808 CAMBRIDGE ST. 



COMPLIMENTS OF . . 

GUNNAR ERLENDSSON 

PIANIST and TEACHER 

Studio: 636 Home Strcet 

Phone 725 448 


GUNDRY-PYMORE LTD. 

British Quality — Fish Netting 

60 Victoria St. — Winnipeg, Man. 

Phone 928 211 

Manager: T. R. THORVALDSON 

Your Patronage Will Bc Appreciated 




KVEÐJUR FRÁ 

Parrish Heimbecker Ltd. 

Kornlyfta að Gimli 

Ágæt afgreiðsla 

B. R. McGIBBON, ráðsmaður 

COMPLIMENTS OF 

SIMKIN’S FUEL CO. 

Call Us for Yotir Fuel 

Service — Quality — Phone 597 377 






























FÉLAGATAL 1950 


27 


Deildin “Báran” 
Mountain, N. Dak. 

G. J. Jónasson, forseti 

H. B. Grímsson, skrifari 
Jóhannes Anderson, féhirðir 
H. T. Hjaltalín, fjármála- 

ritari 

Heiðursmcðlimir 
Dr. Richard Beck 

G. Grímsson 
Chr. Indriðason 
Kr. K. Kristjánsson 
íMs. Kr. K. Kristjánsson 

H. T. Hjaltalín 


„Meðlimir 

Björn Stefánsson 
Albert Gillis 
Erlingur Guðmundsson 
Stefán Indriðason 
Haraldur ólafsson 
Rev. E. H. Fáfnis 
Mrs. E. H. Eáfnis 

B. F. Olgeirsson 
Helgi Reykdal 
S. K. Johnson 
Joe E. Petursson 
F. A. Björnson 

C. Guðmundsson 
Ol. Thorsteinsson 
S. J. Hallgrímsson 


O. G. Johnson 
C. S. Guðmundsson 
J. J. Erlendsson 

I. T. HjaltaHn 
Jón Hillman 
Einar J. Einarsson 
M. F. Björnsson 
S. F. Steinólfsson 
Gamalíel Thorleifsson 
Sigmundur Guðmundsson 
B. G. Guðmundsson 
Mrs. B. Guðmundsson 
V. G. Guðmundsson 
Helgi Finnson 
Hermann Bjarnason 
Steini Goodman 


INTERLAKE MUNICIPAL OBSERVER 

Þjóðræknismálið er fslendingum metnaðarmál. Mörgum yngri 
Islendíngum veitist erfitt að skilja íslenzkuna til fulls. — BlaO von 

flytur fréttir á því máli sem þeir flestir skilja, og frá þeim byggðum 
sem fslendingar eru fjölmennastir. 

MARLIN G. MAGNÚSSON, Editoi and Owner 
LUNDAR, MANITOBA 


ÍSLENDINGAR! 

Þjóðræknismálið er hverjum 
sönnum Islendingi hugðarmál 
hans. Að velferð þess máls getur 
enginn betur unnið, en með því, 
að styðja íslensku vikublöðin. 
Þau eru fréttaþráður ykkar hér á 
fjarlægri strönd; það sem þið 
vitið hverjir um aðra í heild 
sinni, er íslensku blöðunum aðal- 
lega að þakka. 

Heimskringla er elsta íslenska 
blaðið vestan hafs. Hún er víð- 
lesin, frjáls í skoðunum, frétta- 
fróð og nýtur mikilla vinsælda. 
Hún ætti að vera lesin á hverju 
heimili. 

Skrifið og sendið áskriftar- 
gjöld yðar til: 

The Viking Press 

Limited 


Allir þjóðernislega sinnaðir 
íslendingar ættu að kaupa 
íslensku blöðin og borga þau 
skilvíslega. Ef þau hætta 
að koma út deyr allur ís- 
lenskur félagsskapur vor á 
meðal. 

KAUPIÐ “LÖGBERG” 

$5.00 um árið 


The Colnmbia Press 

Limited 


695 SARGENT AVENUE 
Winnipeg 


853 SARGENT AVENUE 
Winnipeg 














28 


AUGLÝSINGAR 


We Help You 
Plan Your 
New Home 
and 

Buildings 


£ SIIPPLY 



CO. LTD. 


Yards Throughout the West 

Head Office - WINNIPEG 



Haldór Haldórson 

BYGGINGAMEISTARI 

Skrifstofa: 353 Broadway 

Wlnnipeg, Man. 

Sími 923 055 


Bus. Phone 26 757 Res. Phone 726 300 


Saxg-ent 3loxiót 


D. OSBORN 


Flowers For Every Occasion 


739 Sargent Ave. Winnipeg, Man. 


aChðftl Registered under the 
Tracle school Act. 


Diploma Upon 
Graduation 


528 Sargent Ave. 


WINXIPEG > 

''flíaTctt" man. 


fi 



JEWELLERS 

















FÉLAGATAL 1950 


29 


P. B. ólafsson 
Mrs. F. Snowfield 
B. S. Björnsson 
Skúli Slefánsson 
A. M. Ásgrímsson 
Wm. Sigurðsson 
John Axdal 
Helgi Björnsson 
Ted Vatnsdal 
V. A. Björnsson 
Mrs. V. A. Björnsson 
S. A. Björnsson 
Mrs. S. A. Björnsson 
Anna Grímsson 
Kristín Goodman 
Alli Bjarnason 
J. H. Johnson 
Fred Melsted 
J. G. Hall 
Alvin Melsted 
Stefán Melsted 
Björn Eyfjörd 
Leo Hube 
H. M. Jónasson 
Helgi Laxdal 
Steinn Mýrdal 
H. S. Walters 
Jón Goodman 
Mrs. Richard Beck 
H. G. Guðmundsson 
J. J. Gestsson 
Vilhjálmur Melsted 


Mrs. J. Th. Jónsson 
Einar J. Mýrdal 
Gestur Gestsson 
Teitur Ásmundsson 
Franklin Scheving 
Halldór Ásgeirsson 

L. Guðmundsson 

M. Byron 
Pétur Oleson 
Joe Geir 

S. S. Kristjánsson 
ÁsValdur Laxdal 


Deildin “Xðunn” 

Leslie, Sask. 

Páll Guðmundson, forseti 
Rósmundur Árnason, skrifari 
Jón Ólafsson, féhirðir 
Þorsteinn Guðmundsson, 
bókavörður 
Jóhann Sigbjörnsson 
Haraldur Thorsteinson 
Sigbjörn Sigbjörnsson 
Skúli Björnson 
V. Axfjörð 
Sigurður Sigurðson 
John Jóhannson 
J. Gíslason 
J. M. Austman 
Fred Nordal 


Deildin “Grund” 
Argyle, Man. 

Björn S. Johnson, forseti 
G. J. Oleson, skrifari og 
féhirðir 

Mrs. G. S. Paulson 
S. A. Anderson 
P. A. Anderson 
Finna Sveinsson 
Stefán Johnson 
Mrs. G. Lambertsen 

F. Frederickson 
Olga Sigurdson 

G. S. Johnson 
B. Sigurdson 
Gfsli Björnson 
Mrs. Xnga Storm 

G. J. Oleson 
B. S. Johnson 

Séra Eric H. Sigmar 
Gestur Davidson 
Jónas Helgason 
S. S. Johnson 
P. Christopherson 
J. J. Breidal 
J. K. Sigurdson 
J. A. Sveinsson 
Ingi Jóhannesson 
Tryggvi Johnson 
P. S. Johnson 

H. S. Johnson 


Phone 88 365 


S. H. LARSON, Manager 


WONDERLAND 


THEATRE 


SARGENT AND SHERBROOK 


Built on a Reputation for Quality and Service 

JOHN S. BROOKS LIMITED 

Super Quality Nylon Gill Netting 

"Sea Island” Quality Cotton Gill Netting 
Linen Gill Nets 

Cotton Pound and Trap Netting 
Bait Nettir.g - Side Line - Seaming Twine 


DUNNVILLE 


ONTARIO 








30 


AUGLÝSINGAR 


THE NEW DEBU-CURL PERMANENT 

SO SOFT - SO NATURAL SO LOVELY 
You can have a smart new hairdo or your long tresses can be waved beautifully 
with this new method 

CHEZ LEROY BEAUTY SALON 

MISS W. ANDERSON, Managercss 

206 TIMES BLDG., 333 POBTAGE AVE. PHONE 924 137 


KEYSTONE FISHERIES Limited 

G. F. JONASSON, Prcsidcnt and Managing Dircctor 
Wholesale Distributors of FRESH & FROZEN FISH 

SOKKAR OG VETLINGAR KEYPTIR 

PERFECTION NET & TWINE COMPANY 

Phone 925 227 WINNIPEG, MANITOBA 272 Main Strect 


ROVATZOS FLOWERS 

ROVATZOS BLÓMABOÐIN — Ný blóm daglega 

Áður hjá Robinson and Co. fyrir blómasöludeildinni 
253 Notre Dame Ave. (Móti Grace kirkjunni) Winnipeg SIMI 932 934 


"Þú þarft ekki að hugsa þig lengi um hvar þú átt að kaupa mjólk, ef 
þú vilt fá þá bestu sem völ er á,” sagði kona ein er kaupir mjólk í 
stórum stil, og bœtir við: “Eg hefi reynt mjólk frá öllum mjólkursöl- 
um, en hún er lang best hjá— 

MODERN DAIRIES 

Þeir selja rjóma og smjör. Rcyndu þá og vittu hvernig ler. 

SIMI 201 101 SIMI 201 101 


M. KIM — FURRIER 


GRÁVÖRUVERSLUNIN VELÞEKTA 
VANDAÐUR VARNINGUR - SANNGJARNT VERÐ 
316 Donald Strcet Winnipeg, Manitoba Talsími 924 025 









FÉLAGATAL 1950 


31 


Mrs. Sigrún Johnson 
Mrs. Marg, Josephson 
Conrad Norman 
Herman Isfeld 
Mrs. Clara Johnson 

Deildin “Fjallkonan” 
Wynyard, Sask. 
Hallgrímur Axdal, forseti 
Thorhallur Bardal, v.-forseti 
Gísli Benidiktson, skrifari 
J. Josephson, vara-skrifari 
Gunnar Jóhannsson, gjaldk. 
Ástvaldur Hall, vara-gjaldk. 
Gísli Gilles 

Steinþór Gunnlaugsson 
Mrs. Thorhallur Bardal 
C. H. Grímsson 
Mrs. Sveinson 
Þétur Thorsteinsson 
Valdi Johnson 
Anna Guðjónsson 
Jónas Jónsson 
Magnús Jónasson 
Mrs. Halldóra Gíslason 
Sigga Björnsson 
I innbogi Guðmundsson 
Jóhann Kristjánsson 


Björn G. Jóhannsson 
Ilákon Kristjánsson 
Finnbogi Johnson 
Friða Pálsson 
ICris.ján Jónasson 
M. J. Skagfell 
Marvin Johnson 

Dcildin “Lundar” 
Lnndar, Man. 

August Eyjólfsson, forseti 
Torfi Torfason, vara-forseti 
Mrs. L. Sveinson, skrifari 
Mrs. H. Björnson, v.-skrifari 
Mrs. S. Hofteig, féhirðir 
Mrs. K. Pálsson, v.-féhirðir 
Mr. & Mrs. Kári Byron 
Mr. & Mrs. D. Lindal 
Mr. & Mrs. Ágúst Eyjólfson 
Mr. & Mrs. Helgi Björnson 
Mr. & Mrs. lóhann I'redrick- 
son 

Mr. & Mrs. Ágúst Magnúson 
Mr. & Mrs. Stefán Hofteig 
Mr. & Mrs. Hjörtur Hjartar- 
son 

Mr. & Mrs. Thorlákur Nelson 
Mr. & Mrs. óli ólafson 


Mr. & Mrs. Skúli Sigfússon 
Mrs. Sofffa Benjamínson 
Tómás Benjamínson 
l orfi Torfason 
Bjarni Torfason 
Eiríkur Scheving 
Mrs. Kristín Pálson 
Mrs. Ásta Sigurðson 
Mrs. Valdi Rafnkelson 
Jóh. Sigurjónson 
Gísli Gíslason 
Árni Pálsson 
Jón Líndal 
Jón Björnson 
Mrs. Margrét Sigurðson 
Jón Jóhannson 
Sigurður Oddson 
Gfsii Ólafsön 

Mrs. Rannveig Guðmundson 

Emil Guðmundson 

Dr. Guðmundur Paulson 

ólafur Magnúson 

Bóas ólafson 

Mrs. L. Sveinson 


General Contractors — Painting and Decorating 

BUILDING MECHANICS LTD. 

General Contractors — Painting and Dccorating 
636 SARGENT AVENUE PHONE 721 453 


Best wishes to the . . . 

ICELANDIC NATIONAL LEAGUE 

The UJestern Supplies (fílanitoba) Limited 


PLUMBING AND HEATING SUPPLIES 
PIPES, VALVES AND FITTINGS 

PHONE 934 441 460 SARGENT AVE. ,WINNIPEG 


Best Wishes to the Icelandic National League 

VAN’S ELECTRIC LTD. 

ELECTRICAL APPLIANCES 

636 SARGENT AVENUE 


PHONE 34 890 






32 


AUGLÝSINGAR 


ALL occ ^Tolv^^ 
Buiova ^fjor’s #íft g)f)op 

Watches Selkirk’s Jeweller’s Gs 

J. B. Thorsteinsson, Proprietor 

DIAMONDS — SILVERWARE — ENGLISH CHINA 

WATCH REPAIRING 

SELKIRK . MANITOBA 

Telephone 202 Ambulance Service 

Langriil Funeral Home 

435 EVELINE STREET 

SELKIRK, MAN. 

W. F. Langrill, Licensed Embalmer 


Thomas P. Hillhouse, K.C. 

Barrister, Solicitor & Notary 

Selkirk, Manitoba 

W. I. EASTON, M.D. 

LYFJA og SKURÐLÆKNIR 

Simi 144 

Eveline & Clandeboye 
SELKIRK, MAN. 


McLenaghen & Newman 

1918 - 1950 

F. W. NEWMAN, K.C. 

BARRISTER, Etc. 

Phone 41 

SELKIRK MANITOBA 

Telephone 502 936 Quotation and Estimates Given Free Residence 46 308 

FONSECA ROOFING & SHEET METAL COMPANY 

ROOFING AND SHEET METAL CONTRACTORS 

Roofing, Waterproofing and Insulation — Roofing Repairs 

Gravel, Asphalt and Bonded Roofs 

Mastic Flooring, Tile Flooring, Asphalt Shingles & Brick Sidings for Houses 

Office and Works: 257 Riverton Avenue, Winnipeg 

DR. E. JOHNSON 

EVELINE ST. 

Simi 26 

SELKIRK - MANITOBA 


R. C. A. DRY GOODS & 
VARIETY STORE 

Owned and operated by 

Spencer W. Kennedy 

Phone 276 

SELKIRK :: MANITOBA 































FÉLAGATAL 1950 


33 


Deildin “Aldan” 
Blaine, Wash. 

Sr. A. E. Kristjánsson, forseti 
Mrs. Dagbjört Vopnfjörð, 
ritari 

Andrew Danielson, féhirðir 
Hannes Teitson, skjalavörður 
Einar Símonarson, v.-forseti 
Sigurður Arngrímson, 
vara-skrifari 

Jóhann J. Straumfjörð, 
vara-féhirðir 
Anna Kristjánsson 
Bertha Danielson 
Bella Straumfjörð 
Þórhalla Arngrímson 
Sigurjón Björnson 
Séra G. P. Johnson 
Margrét Johnson 
Ágúst G. Breiðfjörð 
Jakob Vopnfjörð 
Helgi S. Helgason 
Guðmundur Guðbrandson 
Elin Guðbrandson 
Guðmundur Guðmundson 
Guðbjörg Guðmundson 
Thorsteinn G. Isdal 
Helgi Steinberg 
Kristín Steinberg 
Jón Laxdal 
Thorbjörg Johnson 
Guðni Davíðson 
Hólmfríður Davíðson 
Anna Lyngholt 
Jóhann G. Jóhannson 
Solveig Jóhannson 
Helga Júlíus 
Skúli Johnson 


Guðrún Johnson 
Sigríður Johnson 
Gísli Guðjónson 
Fríða Guðjónson 
Alice Símonarson 
Stefán Skagfjörð 
Herdís Stephanson 
María Thordarson 
Augustina Goodman 
Begga Sölvason 
Rósa Casper 
Elin Carpenter 
Sigurður O. Sigurðson 
Margrét J. Benedictson 
Magnús Guðlaugson 

Deildin “Bniin” 
Selkirk, Manitoba 

Embættismenn 
E. Olson, forseti 
Einar Magnússon, 
vara-forseti 

Mrs. A. Guðbrandson, 
skrifari 

Mrs. Ásta Sveinson, 
vara-skrifari 

Herman Nordal, gjaldkeri 
Mrs. H. Nordal, 
vara-gjaldkeri 
Eiríkur Vigfússon, 
fjármálaritari 
Mrs. Thora Austman, 
vara-fjármálaritari 
Mrs. Ásta Erickson, 
bókavörður 


Oddur Sveinson og 
Mrs. Ásta Erickson, 
yfirskoðunarmenn 

Heiðurs meðlimir 
Bjarni Arnason 
Mrs. Kristín K. Olafson 
Jón Sigurðson 
Oddur Sveinson 

Meðlimir 

Mrs. Thora Austman 
Miss Katie Anderson 
Jón Arnason 
Mrs. Ásta Erickson 
Guðjón Friðrikson 
Jón Goodman 
Mrs. Allie Guðbrandson 
Kristinn Goodman 
Mrs. Margrét Goodman 
Mis. Ingveldur Henry 
jón Hinrikson 
Mrs. Guðrún Isfeld 
Trausti Isfeld 
Mrs. Trausti Isfeld 
Mvs. Vígdís Johnson 
Miss Dora Johannesson 
Mrs. Sigurbjörg Johnson 
Mrs. Guðlaug Johnson 
Mrs. Júlíana Johnson 
Dr. Eyjólfur Johnson 
Mis. Margi'ét Johnson 
Mrs. Freida Lyons 
Einar Magnússon 
Mrsó Rakel Maxson 
Herman Nordal 
Mrs. H. Nordal 
F,. Olson 


COMPLIMENTS OF 

HAYA-JAYA SHOP 

E. S. Owchar, Prop. 

ELFROS, SASK. 


Hookers Lrnnber Yard 

All Lumber and Building MateriaJ 
Coal, Coke and Fuel Wood 

Phone 74 — The Lumber Number 
★ 

SELKIRK, MAN. 



SYROTA BROS. 

Agents for Tractors, Truck & Implements 

Up To Date Imperial Service 

Gas, Oil, Tires & Tubes 

Phone 36 ELFROS, SASK. 


Phone: Bus. 33 529 - Res. 31 731 
Established 1907 

CHARLES RIESS & CO. 

Insect and Rodent Control Service 

EXPERT FUMIGATORS 

372 COLONY ST. WINNIPEG 












34 


AUGLÝSINGAR 


A. BERGMANN 

Alskonar varningur, og sérstök 
áhersla lögð á matvöru. 

Sími 31 

WYNYARD, SASK. 


CAMERON & POPE 

HARWARE - FURNITURE 

Serving Wynyard and District for 
nearly 40 years—still going strong. 


Phone 14 


WYNYARD, SASK. 


COMPLIMENTS OF 

CHRIS’ MEAT MARKET 


WYNYARD, SASK. 

C. Bergsveinson, Prop. 


COMPLIMENTS OF . . . 


KORNER LUNCH 


WYNYARD 


“Buy With Confidence At” 

Sing’s Department Store 

GENERAL MERCHANDISE and 
CHINESE NOVELTIES 


Wynyard 


THE BLUE CASH STORE 


JACK TESKEY, Prop. 


GENERAL MERCHANDISE 


WYNYARD 


THORFINN SON’S 

McCORMICK DEERING MACHINERY 
I. H. TRUCKS - B-A OIL 
FIRESTONE PRODUCTS 


Phone 91 


Wynyard, Sask. 


Arthur S. Thorfinnson 


REAL ESTATE - CONVEYANCING 
AND EVERY KIND OF INSURANCE 

Phone: Res. 56 — Office 91 

WYNYARD, SASK. 


ELECTRIC SERVICE 

“Home of Electrical Appliances’ 

V. BJARNASON 


Phone 42 


W ynyard 


LAKE CENTRE 
DEPARTMENT STORE 

LET US TAKE CARE 
OF YOUR REQUIREMENTS 
FOR COMPLETE SATISFACTION 


Telephone No. 18 


WYNYARD 
























FÉLAGATAL 1950 


35 


Séra S. Ölafson 
J. l'jeturson 
\frs. lngibjötg Palson 
S. Uoy 

Mrs. jofeta Skagfjörð 
Bjarni Skagfjörð 
Mrs. Rannveig Stefánson 
Mrs. Ásta Sveinson 
f.usti Sæmundson 
’>V. P. Thorsteinson 
Mi'S Adda Thordarson 
Mis. Helga Thompson 
Mrs. Johanna Thorvaldson 
Tinar Thorvaldson 
Jón Vogen 
l'.irikur Vigfússon 

Deildin “Gimli” 

Gimli, Man. 

Guðmundur Fjeldsted, forseti 

Sigurður Baldvinsson, 
vara-forseti 

Ingólfur N. Bjamason, 
skrifari 

Elías Olafsson, gjaldkeri 
Jón J. Johnson, 
fjármálaritari 

Meðlimir 
Willi J. Arnason 
Mrs. Gyða Anderson 
Stefan Anderson 
Mrs. Ingólfur N. Bjarnason 


Mrs. Harold Bjamason 

Elliheimilið Betel 

Arthur Bendigtsson 

Einar A. Einarsson 

Friðfinnur Einarsson 

Einar S. Einarsson 

Mrs. Sigrún Gíslason 

Sveinn Geirholm 

Miss Magnúsína Halldórsson 

Adólf Hólm 

Thorður Isfjörð 

J. B. Johnson 

Mrs. J. B. Johnson 

Mrs. j. Jacobson 

Mrs. Anna Jónasson 

S. Th. Kristjánsson 

óli N. Kárdal 

Mrs. Ó. N. Kárdal 

Ted Kristjánsson 

Th. Kárdal 

G. B. Magnússon 

Jón Magnússon 

Mrs. Th. Magnússon 

M. S. Magnússon 

Lárus Nordal 

G. E. Narfason 
Dóri Pétursson 
Guðmundur Pétursson 
Mrs. Lauga Pétursson 
Mrs. Guðrún Stevens 
Mrs. H. G. Sigurðsson 

H. G. Sigurðsson 
Mrs. Jane Sveinsson 
Eric Stefánsson 
Jóhann Sæmundsson 
Mrs. Lorence Stevens 


S. J. Thorkelsson 

Mrs. Kristín Thorsteinsson 
G. H. Thorkelsson 
ÓIi Thorsteinsson 
Mrs. Guðrún Thompson 

Deildin “ísland” 
Morden, Man. 

Jón B. Johnson, forseti 
Miss G. Thomasson, skrifari 
Jónatan Thomasson, 
fjármálaritari 

T. J. Gíslason, féhirðir 

Meðlimir 

Stefán G. Einarson 
Árni J. Gillis 
Árni R. Gillis 
Óscar Gillis 
Andy Gislason 
Lárus Gíslason 
J. M. Gíslason 
Mrs. T. J. Gíslason 
Leonard Helgason 
Mrs. J. B. Johnson 
Mrs. J. M. Johnson 
Óli Lindal 
Mrs. Fríða Lindal 
T. M. Ólafson 
Mrs. Willie ólafson 
Sigurður Ólafson 
Mrs. P. Runzelman 
Jóhann P. Thomasson 
Thomas Thomasson 


HOTEL LEWIS 


GOODMAN MOTORS 

★ 


FORD AND MONARCH DEALERS 

B.A. PRODUCTS 

M. B. & R. M. GRIEVE, Mgrs. 


★ 

WYNYARD SASK. 

I 


WYNYARD, Sask. B. Goodman, Mgr. 


STERN MOTORS 

CHEVROLET — OLDSMOBILE — PONTIAC — BUICK 
CHEVROLET AND G.M.C. TRUCKS 

SALES AND SERVICE 

AND MASSEY-HARRIS SALES & SERVICE 

WYNYARD Phone 40 SASKATCHEWAN 










36 


AU GLÝSINGAR 










































FÉLAGATAL 1950 


37 


Sambandsfélagið 
The Icelandic Canadian 
Club 

Officers and Committees 

A. Vopnford,, Past President 
W. Kristjanson, President 
J. K. Laxdal, Vice-President 
Miss M. Haldorson, 
Recording Sec. 

Mrs. H. F. Robinson, 

Corres. Sec. 

Miss V. Eyolfson, Treasurer 

Members of the Executive 

Dr. L. A. Sigurdson 

Paul Bardal 

Mrs. B. S. Benson 

H. J. Stefanson 

H. V. Laruson 

Mrs. Kay Palmer 

Social 

Mrs. Runa Jonasson, 
Convener 

Miss Helga Eggertson 
Miss Inga Johnson 
Miss Gerda Narfason 
Mrs. L. H. Olsen 
J. Myrdal 
A. Bjomsson 

Membership and Press 
Mrs. L. Richardson, 
Convener 
H. F. Danielson 
Miss S. Eydal 


Scholarship Fund 
Mrs. H. F. Danielson, 
Convener 

Judge W. J. Lindal 
Paul Bardal 

Magazine 

Mrs. H. F. Danielson, 
Chaírman 

Judge W. J. Lindal 

H. J. Stefanson 

H. Thorgrimson 

J. K. Laxdal 

Míss E. Eydal 

Miss Margret Peturson 

Miss M. Haldorson 

H. F. Danielson 

Mrs. Carl Thorsteinson 

Honorary Life Members 
Mrs. Maria Markan Ostlund 
Rev. Sigurgeir Sigurdsson, 
Bishop of Iceland 
Dr. Sig. J. Johannesson 
G. J. Guttormsson 
S. K. Hall 

Members 
J. T. Beck 
Mrs. J. T. Beck 
Mrs. J. Bergman 
Mrs. Una Bjarnason 
Miss Steinun Bjarnason 
Miss Inga Bjarnason 


Mrs. J. Cooney 
Mrs. Ruby Couch 
Miss S. Eyford 
Miss Lillian Eyolfson 
Mrs. K. G. Finnson 
Haldor Gislason 
Miss Helga Goodman 
Mrs. G. Gunnlaugson 
Miss L. Guttormson 
Carl Hallson 
Einar Hjorleifson 
Próf. S. Johnson 
Mrs. S. Johnson 
Miss Solrun Johnson 
Mrs. L Johannesson 
Miss Steina Johnson 
Miss Laura Johnson 
Miss Vala Jonasson 
J. T. Jonasson 
O. Jonasson 
Mrs. O. Jonasson 
Mrs. W. Kristanson 
Miss Joey Magnuson 
Mrs. H. Martinson 
Prof. T. J. Oleson 
L. H. Olsen 
H. F. Robinson 
Mrs. L. A. Sigurdson 
Mrs. Lara Sigurdson 
Miss Lena Sigurdson 
Mrs. O. Stephenson 
Sveinn Sveinson 
Dr. P. H. T. Thorlakson 
Th. Thorbergson 
G. Thorlakson 
Fred Thordarson 
J. Thordarson 
Eric Thorsteinson 
Mrs. A. Vopnfjord 
Mrs. O. Viking 


COMPLIMENTS OF . . . 

VIOLET EINARSON 

REAL ESTATE, RENTALS 

FIRE INSURANCE 

30 — 2nd Ave. — Phone 72 

GIMLI, MAN. 


COMPLIMENTS OF . . . 

(GREENBERG’S) 

GIMLI TRANSFER 

DAILY SERVICE TO 

Winnipeg Beach - Gimli - Riverton 
and intermediate points 

P.O. Box 54 - GIMLI, MAN. 



INDEPENDENT 
FISH CO. LTD. 

FRESH-FROZEN & SMOKED FISH 
IMPORTED HERRING 

941 Sherbrook St. WINNIPEG 

Phone 22 331 

1 


Thorunn’s Beauty Salon 

HAIR STYLING - HAIR CUTTING 

PERMANENT WAVING 

PHONE 86 GIMLI, MAN. 












38 


FÉLAGATAL 1950 


Sambandsdeildin 

Egill Erlendson 

Mrs. H. Björnson 

Vísir” 

Ben Gestsson 

J. C. Guðmundson 

(The Icelandic Association 

Mrs. B. Gestsson 

Mrs. J. C. Guðmundson 

af Chicago 

Mr. Taylor 

W. Paul 

Chicago, 111. 

Mrs. Taylor 

Mrs. W. Paul 

Mrs. S. Árnason 

OIi Alfred 

Kjartan Vigfússon 

Egill Anderson 

Mrs. O. Alfred 

Gudlaugur Waage 

Mrs. E. Anderson 

Miss Sophia Haldórsson 

Árni Helgason 

Paul Einarson 

Eyfi Anderson 

Mrs. Á. Helgason 

Mrs. P. Einarson 

Mrs. E. Anderson 

Miss Virginia Osborne 

Mrs. R. Hixon 

Aug. Anderson 

Miss Stella Einarson 

Mrs. Ragna Barnes 

Mrs A. Anderson 

W. Friske 

Joe Goodman 

Paul Halldorson 

Mrs. W. Friske 

Mrs. J. Goodman 

Mrs. P. Halldorson 

Allan Sveinson 

Mrs. E. Petersen 

Eric Vigfússon 

Mrs. A. Sveinson 

R. F. Stephenson 

Sam Einarson 

A. Arnason 

Elmer Halldorson 

T. Thorkelson 

Mrs. A Arnason 

Mrs. E. Halldorson 

Mrs. T. Thorkelson 

O. C. Arnason 

J. Anderson 

Bragi Ereymóðsson 

Miss Hulda Arnason 

Mrs. J. Anderson 

Miss Viola Barnes 

Miss Jennie Kartanson 

Paul Bjornson 

Haraldur Ásgeirsson 

John S. Johnson 

Mrs. P. Bjornson 

Mrs. G. R. Blackburn 

Mrs. J. S. Johnson 

O. J. Ólafsson 

Mrs. O. J. ólafsson 

Miss Reykjalín 

S. W. Guðmundson 

Meðlimir “VESTRA” 

W. W. Sherman 

Mrs. S. W. Guðmundson 

Seattle, Wash. 

Mrs. W. W. Sherman 

Erling Bjarnason 

Miss Helga Goodman 

Miss Sigrid Strodz 

Tryggvi Anderson 

Miss Sigríður Einarson 

Miss Alrna Goodman 

Marin Anderson 

Alex Benson 

Miss Grace Goodman 

John Ásmundson 

Mrs. A. Benson 

Larus Johnson 

Mrs. J. Ásmundson 

Daniel ólafson 

Mrs. L. Johnson 

Olafur Bjarnason 

Mrs. D. ólafson 

H. Björnson 

Mrs. O. Bjarnason 


Powell Equipment Co., Ltd. 

WINNIPEG 

Swan River, Man. Port Arthur, Ont. 
RAILWAY, HIGHWAY, MINING and CONSTRUCTION 
EQUIPMENT and SUPPLIES 

“CATERPILLAR” SALES AND SERVICE 



Bestu árnaðaróskir um góða líðan til allra okkar íslensku 


vina og viðskiftamanna. 

CANADA 

BREAD COMPANY LTD. 

PHONE 37 144 

FRANK HANNIBAL, Monager 


ARMSTRONG GIMLI FISHERIES LTD. 

807 GREAT WEST PERMANENT BLDG. 
Winnipeg, Man. 




FÉLAGATAL 1950 


39 


Tani Bjornson 
Sigrid Bjornson 
Bogi Bjornson 
S. H. Christianson 
Mrs. S. H. Christianson 
Mrs. Dora Roswick 
Mrs. F. J. Frederickson 

Everett, Wash. 

Fred J. Frederickson, 
Sigga Franks 
Margret George 
Stefan Gudjohnsen 
A. A. Hanson 
Peter Hallgrimson 
Mrs. A. Hanley 
Mr. E. H. Hansen 
Mrs. E. H. Hansen 
Kjartan J. Johnson 
Brynhildur Jonsson 
Sigurlaug Johnson 
Sara Johnson 
Stefán B. Johnson 
Steina Johnson 
Bjarni O. Johannsson 
Aleph Johannsson 
J. A. Johannson 
Josephine Johannson 
Hannes Kristjanson 
Kristin Kristjanson 
Johann Karason 
Gudbjorg Karason 
Sverir Kjartansson 
Jon Magnusson 
Gudrun Magnusson 
H. E. Magnusson 
Hanna Magnusson 
Gudlaug Magnusson 
J. J.* Middal 
Mrs. J. J. Middal 
Ingibjorg Mattiasson 
Thorsteinn Pahnason 
Lillie Palmason 


Pálmi Pálmason 
Anna Palmason 
George Peterson 
Sara Peterson 
Gudrun Page 
S. G. Richter 
Ted E. Samuelson 
Mrs. T. E. Samuelson 
Emma Scheving 
Stefan Scheving 
Anna Scheving 
Harald S. Sigmar 
Ethel Sigmar 
S. Sigurdsson, 

Calgary Alberta 
Ragnheidur Sigurdsson, 
Calgary, Alberta 
Halldór Sigurdsson 
Jonina Sigurdsson 
Beggi Sigurdson 
Ruth Sigurdson 
Sigurdur J. Stefansson 
Ena J. Sigurdson 
K. S. Thordarson 
Anna Thordarson 
Ragnar Þordarson, 
Reykjavík, Island 
S. S. Thordarson 
Mrs. Björg Thordarson 
K. Thorsteinsson 
Elin Thorsteinsson 
Jon B. Valfells, 

Santa Monica, Calif. 
Sveinn B. Valfells, 
Reykjavík, fsland 
Frú Helga Valfells, 
Reykjavfk, Island 
Mrs. J. P. Wall 
Mrs. Margaret Wandrey 
George Sigmar 

Heiðursfélagar 
Mrs. Jakobina Johnson 
Mrs. Mary Frederick 


Mrs. Helga Johnson 
Mr. Gunnar Matthiason, 
California 

Mr. Arni Sumarlidason, 
Arizona 

Sambandsdeildin 
“Ströndin” 
Vancouver, B. C. 

S. Eymundsson, forseti 
G. Stefánsson, vara-forseti 
B. Kolbeins, skrifari 
E. Eliasson, vara-skrifari 

S. Johnson, féhirðir 

A. H. Isfjörð, vara-féhirðir 
og auglýsingastjóri 

Meðlimir 
Oli Anderson 
G. Anderson 
J. H. Anderson 
Mrs. G. T. Anderson 
Mrs. S. Arnason 

A. Björnson 

B. Brynjólfson 

Mrs. B. Brynjólfson 

G. T. Berg 

Miss G. Christopherson 
Mr. Eliason 
Mrs. Eliason 

H. Eliason 

T. Eymundson 
Mrs. T. Eymundson 
Mrs. F. W. Edinger 
Mrs. T. Egilson 
Mrs. M. Frederickson 
S. Guðmundson 

E. Gunnarson 
Mr. Gíslason 
Mrs. Gslason 
Mrs. E. F. Hall 
Mrs. C. Helgason 
Mrs. A. Harvey 


HEILLAÓSKIR FRA 

STRÖNDIN 

VANCOUVER, B. C. 

“Ströndin” sambandsdeild í Þjóðræknisfé- 
lagi Islendinga í Vesturheimi. 
Fundir eða skemtisamkomur haldnar 
einu sinni í mánuði. 

Forseti, S. Eymundsson, Ch. 5084 
Féhirðir, S. Johnson, KE 6441L 
Skrifari, B. Kolbeins, FA 5366R 


O. HALLSON 

General Merchant 

Alúðar kveðja til allra Islendinga 
nær og fjær. 

Þegar þið komið til Eriksdale, Man., 
vona eg að þið gerið mér þá ánægju 
að líta inn til mín. 

ERIKSDALE MANITOBA 


ALT TIMBUR TIL HEIMILISBYGGINGA 

Upplýsingar um verð ó öllu byggingar-efni ef beiðst er 

THE EMPIRE SASH & DOOR CO. LTD. 

Henry & Argyle Sts. Sími 925 551 Winnipeg, Man. 












40 


AUGLÝSINGAR 



Phonc 44 395 & 43 527 

M. Einarsson Motors Ltd. 

Distributors 

KAISER & FRAZER AUTOMOBILES 

The Cars with 

Distinction — Style — Economy 
IMMEDIATE DELIVERY 
Showroom: 445 River Avenuc 


Cotnpliments o£ 

INTERLAKE 
BUS LINES 

1477 ERIN ST. WINNIPEG 

Phonc 727 618 

ROY HALLDORSON, President 

















FÉLAGATAL 1950 


41 


E. Haralds 
Mr. Hólm 
Mrs. Hólm 

K. T. Halldorson 
C. Isfjörð 
Th. Jónasson 
Mrs. F. Johnson 
H. Johnson 
J. Johnson 

S. Johnson 

T. ICristjansson 
Mrs. D. McDonald 
Mrs. Oscar 

Mrs. A. C. Orr 

F. Sigurðsson 
Mrs. S. Skardal 
Miss A. Sigurdson 

G. Stefónsson 
Mrs. G. Stcfánsson 
Rev. Dr. H. Sigmar 
F. Thornton 

S. Torfason 
J. A. Thorsteinsson 
Mrs. K. E. Thelander 

E. Vatnsdal 

Dcildin “ESJAN” 
Árborg, Manitoba 

Gunnar Sæmundson, forseti 
Valdimar Jóhannesson, 
vara-forseti 

Herdís Eirickson, skrifari 
Sigurður Finnson, 
vara-skrifari 
Magnús Gíslason, 
fjármálaritari 
Tfmóteus Böðvarsson, 
féhirðir 

Frankliji Pétursson, 
bókavörður 


Meðlimir 

Margrét Sæmundson 
Elli Guðmundson 
Svanbjörg Sveinsson 
Eyríkur Bjarnason 
Þórarinn Gíslason 
Böðvar H. Jakobsson 
Sveinbjörg Halldórsson 
Aldís Pétursson 
Þórunn Vigfússon 
C. H. Hillman 
Ingibjörg Gíslason 
Þorbjörg Mýrdal 
Lára Sigvaldason 
Gudrun M. Borgfjörð 
K. N. S. Friðsteinsson 

A. H. Anderson 
W. S. Eyjóffsson 
Sigurjón Þórðarson 
G. J. Guttormsson 
Eirfkka Johnson 
Bjarni Sigvaldason 
Wilhelm Pálsson 
Emma von Renessee 
S. A. Sigurdson 
Baldvin Jónsson 
Bergur Vigfússon 

S. B. Hornfjörð 
Sigurður Einarsson 
Ingun Fjeldsted 
G. B. Björnson 

B. J. Lifman 
Jón Gunnarsson 
Páll Stefánsson 
FI. S. Erlendsson 
Sigurður Vopnfjörð 
S. I. Sigvaldason 
Helgi Jakobsson 

Þ. G. Sigurðson 
Andrea L. Johnson 


S. O. Oddleifsson 
G. O. Einarsson 
Friðrik Finnsson 

F. l'. Sigurðson 
Halli Gslason 
S. S. Johnson 
Einar Bcnjaminsson 
Kristján Sigurðson 
Valdimar Sigvaldason 
K. J. Jónasson 
Þorgrímur Pálsson 
Guðmundur Sigvaldson 
Jóhannes Pétursson 
Lárus Pálsson 

Jónas G. Skúlason 
Björn Bjarnason 
Ragnar Guðmundson 
Hallur Johnson 
B. G. Anderson 
Jón Pálsson 

Deildin “SNÆFELL” 
Churchbridge, Sask 
Þórarinn Marvin, forseti 

G. F. Gíslason, gjaldkeri 

Meðlimir 
Magnús Bjarnason 
Konráð Eyjólfssan 
Jón Freysteinnsson 
Mrs. Gróa Gunnarsson 
Sveinbjörn Gunnarsson 
Björn Hinriksson 
Kristján Johnson 
Halfdór B. Johnson 
Gísli J. Markússon 
Sr. Sigurður S. Christophers- 
son 

Þorleifur Valberg 


COMPLIMENTS OF 

GEO. D. SIMPSON BOX COMPANY Ltd. 

Partridge & Main St., W. Kildonan 
Winnipeg, Manitoba 


H A V E 


708 Sargent Avc. Office Ph. 30 644 

THE BOUQUET 


SARGENT FUEL 

AT YOUR WEDDING 


Successors to TUCK FUEL 

E. YOUNGS 1406 Main St. 

Res. Phone 599 906 l’hone 55 553, 


COAL-COKE-WOOD DEALERS 

Clare Baker Res. Ph. 65 067 






12 


AUGLÝSINGAR 


Auglýsingaská Tímaiitsins 

(Index to the Advertisers) 


Page 

Alberta Furniture Co. Ltd_21 

Andrews, Andrews, Thorvaidson and 

Eggertson-1_26 

Arlington Pharmacy_ 20 

Armstrong Gimli Fisheries Ltd.__38 

Austmann, Dr. K. J_18 


Brooks, Ltd., John S_29 

Baldwinson’s Bakery_28 

Bardal Ltd., A. S„ Funeral Parlors_ 6 

Bergmann, A_34 

Best Wishes from a Friend__ 2 

Black, Robert, M.D_18 

Blue Cash Store_. ..34 

Blue Ribbon Limited_ 15 

Bouquet, The_.41 

Breckman Bros_ 24 

Breckman Motors_25 

Building Mechanics Ltd_31 

Bill’s Cafe___ 24 

B & B Meat Market___25 


Cameron 8c Pope_34 

Cam’s Furniture 8c Radio_20 

Canada Bread Co. Ltd_38 

Canadian Fish Producers Ltd_14 

Canadian Stamp Co„ S. O. Bjerring_1_20 

Capital Supply Store_36 

Chez Leroy Beauty Salon_30 

Chris’ Meat Market__ 34 

City Dairy_10 

City Hydro__ 8 

City Lumber Co. Ltd_22 

Compliments of a Friend— _18 

Columbia Press Ltd. “Logberg”_27 

Crescent Creamery Co. Ltd__ -23 


Davies Drugs_36 

Drewry’s Dry Ginger Ale_10 

Drewry’s Ltd„ The___17 


Easton, W. J„ M.D_32 

Eaton’s, The T. Eaton Co. Ltd_16 


Page 

Erlendsson, Gunnar_26 

Einarsson Motors Ltd_40 

Einarson, Violet_37 

Electrician, Asgeirsson 8c Levy_20 

Electric Service_34 

Elfros Hotel_36 

Elfros Service Station_36 

Empire Sash & Door Co. Ltd„ The_39 


Feldsted Jewellers_28 

Fonseca Roofing___32 

Five Roses Flour_13 

Federal School of Meat Cutting_28 


George’s Confectionery_ 20 

Gimli Transfer_37 

Gislason, J. M„ Manufacturers_24 

Goodall Photo Company_26 

Goodman Bros. Garage___35 

Great-West Life Assurance Co„ The_Cover 2 

Greenberg, Dr. T„ Dentist_18 

Grant’s Brewery_15 

Gundry-Pymore Ltd_,___,_26 


Haldorsson, Haldor_28 

Hallson, O., Gen. Merchant_39 

Hanson, O. K„ Plunrbing 8c Heating_26 

Hillhouse, Thos. B„ B.A., LL.B__32 

Hillsman, Dr. John A_ 18 

Home Securities Ltd_21 

Hooker’s Lumber Yard_33 

Hotel Lewis_35 

Hotel Vendome_40 

Hudson’s Bay Company_ 9 

Harman’s Drug Store_20 

Hava-Java Shop_33 


[mperial Hotel_22 

Ingimundsson, Dr. A. B_36 

Interlake Bus Lines_40 

I.O.G.T. Hall_ 40 

Interlake Municiþal Observer_27 

Independent Fish Co. Ltd_37 












































































AUGLÝSINGAR 


43 


Page 

Jack St. John Drug Store_19 

Johannesson, Dr. S. J_18 

Johnson, A. V., D.D.S_18 

Johnson, E„ M.D_32 

Jubilee Coal Co. Ltd_M 

Johnson, Axel_25 

Johnson’s Store_25 

Johnson, Dr. G_ 36 


Kardys Hardware_36 

Keystone Fisherise Ltd_30 

Km, M., Furrier_30 

Kummen-Shipman Electric Ltd_40 

Korner Lunch_ 34 


Lake Centre Dept. Store_34 

Langriil Funeral Höme_ 32 

Lindal, D. J., Ford Sales & Service_24 

Lundar Electric_24 

Lundar Bakery_24 

Lundar Hotel_ 24 

Lundar Transfer_24 


Magnusson, G. W„ Masseur_19 

Malkin, Dr. Chas., Dentist_19 

Manitoba Telephone System_ 7 

Maple Leaf Creamery_25 

Martin Paper Products Ltd_40 

McCurdy Supply Co. Ltd__21 

McDonald-Dure Lumber Co. Ltd_21 

McLenaghen, J„ K.C., and Newman, F. W_32 

Modern Dairies Ltd_30 

Mundy’s Barber Shop_ 21 

Mallon Optical_ 20 


Page 

Rose Theatre_23 

Rovatzos, Mrs. S. J_30 

Royal Bank of Canada, The_ 4 

Royal Dairy_26 

Rumford’s Limited___40 

Riess, Charles, & Co_33 


Sargent Electric Co_22 

Sargent Florists_28 

Sargent Fuel_ 4 ] 

Sargent Pharmacy_ 19 

Sargent Taxi Ltd_22 

Scott, H. B„ Bakery_ 22 

Shea’s Winnipeg Brewery_ 11 

Sigurdson, Halldor, Conttactor._22 

Sigurdson, Dr. L. A_18 

Simkins Fuel Co_20 

Simpson Box Co. Ltd_41 

Sing’s Dept. Store_ 34 

Snidal, J. G„ L.G.S_18 

Steffansson, Eric_36 

Stoney’s Refrigeration Service_28 

Stern Motors_1_35 

Ströndin, Vancouver_39 

Success Commercial College_Cover 3 

Swanson & Co. Ltd„ J. J_26 

Syrota Bros_33 

Scribner, Dr. F. E_36 


Thorfinnson, A. S_34 

Thorfinnson’s _34 

Thor’s Gift Shop-32 

Tip Top Meat Market_36 

Toronto Grocery, P. Hallsson_22 

Tweed, D. H. W_ 18 

Thorunn’s Beauty Salon_37 


National Grain Co. Ltd_17 

North American Lumber & Supply Co. Ltd„ 28 

Oxford Hotel_21 


Palsson & Vigfuson- 24 

Park-Hannesson Ltd_ 10 

Parrish Heimbecker Ltd_26 

Paulson, G„ M.D-- 24 

Perth’s Cleaners, Dyers, Etc-- 22 

Powell Equipment Co. Ltd-38 

Power & Mine Supply Co. Ltd- 1 

Province of Manitoba__—Cover 4 


Ramsey Matthews Ltd...—.—.-20 

Ramsey, R. M„ M.D-—19 

R:C.A. Dry Goods Store---—32 

Roberts 8c Whyte Ltd..-19 


Union Loan & Investment Co_26 

United Grain Growers Ltd_10 


Van’s Electric Ltd---------31 

Variety Shoppe, L. Bergman-20 

Viking Press Ltd., Heimskringla-27 


Werier & Co. Ltd„ J„ Wholesale_22 

Western Elevator & Motor Co. Ltd- 1 

Western Paint Co. Ltd., The_12 

Western Supplies Ltd—----31 

Windatt Coal Co. Ltd---22 

Winnipeg Casket Co. Ltd---2i 

Winnipeg Electric Co--- 2 

Winnipeg Lock & Key Co.----21 

Wonderland Theatre-- 29 

White Service Station--- 20 

























































































AUGLÝSINGAR 


®HE EXECUTIVE of the 

Icelandic National League 
wisk to convey tlieir tkanks 
and appreciation to their 
many friends and business 
associates who have adver- 
tised in this publication. 








LOFTRÆSTUR SKÓU 

--með-- 

HÁU MENTASTIGI 


Síðan að skólinn var stoínaður 1909 hafa þúsundir 
fslendinga stundað nóm við kvöld- og dagskólann. 

★ 

XI. Bekkur í Miðskóla 

ER LÆGSTA MENTASTIG FYRIR INNGÖNGU 
I DAGSKÓLANN 

Vér höldum oss fast við það mentastig, því reynslan hefir 
sannfært oss um að ungt fólk, sem lokið hefir Miðskóla 
eða Háskóla námi, er meira eftirsótt til skrifstofu og 
verslunarstarfa. Fyrir þessar ástæður, og að kensla vor 
er víðtækari og útskriftar kröfur hærri, sækjast vinnu- 
veitendur meira eftir Success fullnumum. 

★ 

BYRJIÐ Á SUCCESS-NÁMI YÐAR STRAX 
ÞÉR GETIÐ INNRITAST Á 
HVAÐA TfMA SEM ER 



ifu 


EDMONTON BLOCK, WINNIPEG, MAN. 

Cor. Portap'e Ave. and Edmonton St. 


Phone 926 434 





MANITOB AFYLKI 

ER EINDREGIÐ í FRAMSÓKN SINNI! 

Iðnaður í Manitoba er nú á hærra stigi, en nokkru sinni áður í 
sögu fylkisins .... framleiðslan er langt yfir það algenga .... 
viðskiftin færa ört út kvíar í Manitoba . . . . og byggingaiðnaður 
í stöðugum uppgangi. Og þess er vænst, að margaukin þróun 
bíði framundan. 

Iðnaðar og verzlunarráðið hefir alt, sem til þess þarf, að veita 
fullkomnar upplýsingar um iðnaðar- og verzlunarhorfur í 
Manitoba. 



MPtMÍIT «[ milKTRV ait MU 


LEGISLATIVE BLDG., WINNIPEG, MAN. 


HON. J. S. McDIARMID, 
Minister 


D. M. STEPHENS, 
Deputy Minister 



DEPARTMENT OF LABOR 

HON. CHAS. E. GREENLAY, W. ELLIOTT WILSON, 

Minister Deputy Minister 


Verið ávalt á verði gegn eldi 

Hérumbil 70% af eldsbrunum hjá oss, og flestir hinir hœttulegustu 
eru í ibúOarhúsum. 

Sumar aOalástœðurnar eru: 

—Skemdir reykháfar. 

—Eldstœði, stór og reykpípur of nærri eldfimum veggjum og 
loftinu. 

—Heit aska í eldfimum ílátum. 

—Gasolia höfO til hreinsunar og steinolía til uppkveikju. 

—Ógætileg tóbaksreyking. 

GOTT HÚSHALD ER GÖÐ ELDV0RN 

H. E. PUTTEE, Fire Commissioner 

















